พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 1 

พระอภิธรรมปิฎก 
เล่ม ๒ 
วิภังคปกรณ์ 

ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
๑. ขันธวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
[๑] ขันธ์ ๕ คือ 

๑. รูปขันธ์ 
๒. เวทนาขันธ์ 
๓. สัญญาขันธ์ 
๔. สังขารขันธ์ 
๕. วิญญาณขันธ์ 
รูปขันธ์ 

[๒] ในขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน 

รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน รูปภายใน 
รูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีตรูปไกล รูปใกล้ 
ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่ารูปขันธ์ 
[๓] ในรูปขันธ์นั้น รูปอดีต เป็นไฉน 

รูปใด ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความ 
ดับสิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ 
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูปอดีต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 2 


รูปอนาคต เป็นไฉน 

รูปใด ยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดยิ่ง ยังไม , 

ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม , ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคต 
สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้ 
เรียกว่ารูปอนาคต 

รูปปัจจุบัน เป็นไฉน 

รูปใด เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดยิ่งแล้วปรากฏแล้ว 
เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นพร้อมแล้ว ตั้งขึ้นแล้ว ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว ที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วน 
ปัจจุบัน ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูปปัจจุบัน 

[๔] รูปภายใน เป็นไฉน 

รูปใด ของสัตว์นั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล 
อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหา 
ภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูปภายใน 

รูปภายนอก เป็นไฉน 

รูปใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนันๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล 
อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหา 
ภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูปภายนอก 

[๕] รูปหยาบ เป็นไฉน 

จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ 
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ นี้เรียกว่ารูปหยาบ 

รูปละเอียด เป็นไฉน 

อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุรูปลหุตา 
รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตากวฬิงการาหาร นี้เรียกว่า 
รูปละเอียด 

[๖] รูปทราม เป็นไฉน 

รูปใด ของสัตว์นั้นๆ ที่น่าดูหมิ่น น่าเหยียดหยาม น่าเกลียด น่าตำหนิ ไม่น่า 
ยกย่อง ทราม รู้กันว่าทราม สมมติกันว่าทราม ไม่น่าปรารถนาไม , น่ารัก ไม่น่าชอบใจ 
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เรียกว่ารูปทราม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 3 


รูปประณีต เป็นไฉน 

รูปใด ของสัตว์นั้นๆ ที่ไม่น่าดูหมิ่น ไม่น่าเหยียดหยาม ไม่น่าเกลียดไม่น่าตำหนิ 
นำยกย่อง ประณีต รู้กันว่าประณีต สมมติกันว่าประณีต น่าปรารถนา น่ารัก น่าชอบใจ 
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เรียกว่ารูปประณีต 

หรือพึงทราบรูปทรามรูปประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆ เป็นชั้นๆไป 
[๗] รูปไกล เป็นไฉน 

อิตถินทรีย์ ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ในที่ไม , ใกล้ในที่ไม่ใกล้ชิด 
ในที่ไกล ในที่ไม่ใช่ใกล้ นี้เรียกว่ารูปไกล 
รูปใกล้ เป็นไฉน 

จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ในที่ใกล้เคียงในที่ 
ใกล้ชิด ในที่ไม , ไกล ในที่ใกล้ นี้เรียกว่ารูปใกล้ 

หรือพึงทราบรูปไกลรูปใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆ เป็นชั้นๆ ไป 
เวทนาขันธ์ 
[๘] เวทนาขันธ์ เป็นไฉน 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เวทนาอดีต เวทนาอนาคต เวทนาปัจจุบัน 
เวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เวทนาทราม เวทนา 
ประณีต เวทนาไกล เวทนาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ 
[๙] ในเวทนาขันธ์นั้น เวทนาอดีต เป็นไฉน 

เวทนาใด ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว 
ถึงความสิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่าเวทนาอดีต 
เวทนาอนาคต เป็นไฉน 

เวทนาใด ยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม , เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดยิ่ง 
ยังไม , ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม , ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 4 

อนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ สุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า 
เวทนาอนาคต 

เวทนาปัจจุบัน เป็นไฉน 

เวทนาใด เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดยิ่งแล้ว ปรากฏแล้ว 
เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นพร้อมแล้ว ตั้งขึ้นแล้ว ตั้งขึ้นพร้อมแล้วที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับ 
ส่วนปัจจุบัน ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่าเวทนาปัจจุบัน 

[๑๐] เวทนาภายใน เป็นไฉน 

เวทนาใด ของสัตว์นั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่ 
สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกว่า 
เวทนาภายใน 

เวทนาภายนอก เป็นไฉน 

เวทนาใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน 
มีเฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข 
เวทนา นี้เรียกว่าเวทนาภายนอก 

[๑๑] เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เป็นไฉน 

อกุศลเวทนาเป็นเวทนาหยาบ กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเป็นเวทนาละเอียด กุศล 
เวทนาและอกุศลเวทนาเป็นเวทนาหยาบ อัพยากตเวทนาเป็นเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเป็น 
เวทนาหยาบ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนา 
เป็นเวทนาหยาบ อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียด เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบ 
เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาละเอียด เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาหยาบ 
เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาละเอียด 

หรือพึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็น 
ชั้นๆ ไป 

[๑๒] เวทนาทราม เวทนาประณีต เป็นไฉน 

อกุศลเวทนาเป็นเวทนาทราม กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเป็นเวทนาประณีต 
กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเป็นเวทนาทราม อัพยากตเวทนาเป็นเวทนาประณีต ทุกขเวทนาเป็น 
เวทนาทราม สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 5 

เวทนาทราม อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาประณีต เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาทราม 
เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาประณีต เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาทราม 
เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาประณีต 

หรือพึงทราบเวทนาทรามเวทนาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็น 
ชั้นๆ ไป 

[๑๓] เวทนาไกล เป็นไฉน 

อกุศลเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา กุศลเวทนาและ 
อัพยากตเวทนาเป็นเวทนาไกลจากอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเป็นเวทนาไกลจากอกุศลเวทนาและ 
อัพยากตเวทนา อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเป็นเวทนาไกลจากกุศลเวทนา อัพยากต 
เวทนาเป็นเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอกุศลเวทนากุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเป็นเวทนา 
ไกลจากอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนา สุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนา อทุกขม 
สุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็น 
เวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้เข้า 
สมาบัติ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ เวทนาที่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าเวทนาไกล 

เวทนาใกล้ เป็นไฉน 

อกุศลเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับกุศลเวทนา 
อัพยากตเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับทุกขเวทนา 
สุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอทุกขมสุขเวทนา 
เวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติ 
เป็นเวทนาใกล้กับเวทนาของผู้เข้าสมาบัติ เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับ 
เวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่ไม , 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าเวทนาใกล้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 6 

หรือพึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆ เป็น 
ชั้นๆ ไป 

สัญญาขันธ์ 

[๑๔] สัญญาขันธ์ เป็นไฉน 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สัญญาอดีต สัญญาอนาคตสัญญาปัจจุบัน 
สัญญาภายใน สัญญาภายนอก สัญญาหยาบสัญญาละเอียด สัญญาทราม 
สัญญาประณีต สัญญาไกลสัญญาใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า 
สัญญาขันธ์ 

[๑๕] ในสัญญาขันธ์ นั้น สัญญาอดีต เป็นไฉน 

สัญญาใด ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความ 
สิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่จักขุสัมผัสสชา 
สัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัส 
สชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญานี้เรียกว่าสัญญาอดีต 

สัญญาอนาคต เป็นไฉน 

สัญญาใด ยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิด 
ยิ่ง ยังไม่ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม่ตั้งขึ้นยังไม , ตั้งขึ้นพร้อม 
ที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา 
สัญญา นี้เรียกว่าสัญญาอนาคต 

สัญญาปัจจุบัน เป็นไฉน 

สัญญาใด เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดยิ่งแล้ว 
ปรากฏแล้ว เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นพร้อมแล้ว ตั้งขึ้นแล้ว ตั้งขึ้นพร้อมแล้วที่เป็น 
ปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯมโนสัมผัสสชา 
สัญญา นี้เรียกว่าสัญญาปัจจุบัน 

[๑๖] สัญญาภายใน เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 7 

สัญญาใด ของสัตว์นั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะ 
บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ 
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกว่าสัญญาภายใน 

สัญญาภายนอก เป็นไฉน 

สัญญาใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน 
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ 
มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกว่าสัญญาภายนอก 

[๑๗] สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด เป็นไฉน 

สัญญาอันเกิดแต่ปฏิฆสัมผัส (คือสัญญาเกิดแต่ปัญจทวาร) เป็นสัญญาหยาบ 
สัญญาอันเกิดแต่อธิวจนสัมผัส (คือสัญญาเกิดแต่มโนทวาร) เป็นสัญญาละเอียด อกุศลสัญญา 
เป็นสัญญาหยาบ กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเป็นสัญญาละเอียด กุศลสัญญาและอกุศล 
สัญญาเป็นสัญญาหยาบ อัพยากตสัญญาเป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
เป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียด 
สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข 
เวทนาเป็นสัญญาละเอียด สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาหยาบ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติ 
เป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะเป็นสัญญาละเอียด 

หรือพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆ เป็น 
ชั้นๆ ไป 

[๑๘] สัญญาทราม สัญญาประณีต เป็นไฉน 

อกุศลสัญญาเป็นสัญญาทราม กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเป็นสัญญาประณีต 
กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเป็นสัญญาทราม อัพยากตสัญญาเป็นสัญญาประณีต สัญญาที่ 
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เป็นสัญญาทราม สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 
เป็นสัญญาประณีต สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาทราม สัญญา 
ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาประณีต สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาทราม 
สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาประณีต สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาทราม 
สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาประณีต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 8 

หรือพึงทราบสัญญาทรามสัญญาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆ ไป 
[๑๙] สัญญาไกล เป็นไฉน 

อกุศลสัญญาเป็นสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา กุศลสัญญาและ 
อัพยากตสัญญาเป็นสัญญาไกลจากอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเป็นสัญญาไกลจากอกุศลสัญญาและ 
อัพยากตสัญญา อกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเป็นสัญญาไกลจากกุศลสัญญา อัพยากตสัญญา 
เป็นสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอกุศลสัญญา กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเป็นสัญญาไกล 
จากอัพยากตสัญญาสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วย 
สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็น 
สัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญา 
ไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา เป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วย 
อทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สัญญา 
ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้าสมาบัติ สัญญาของผู้เข้าสมาบัติ 
เป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้ไม , เข้าสมาบัติ สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจาก 
สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่ 
เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าสัญญาไกล 
สัญญาใกล้ เป็นไฉน 

อกุศลสัญญาเป็นสัญญาใกล้กับอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเป็นสัญญาใกล้กับกุศลสัญญา 
อัพยากตสัญญาเป็นสัญญาใกล้กับอัพยากตสัญญา สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญา 
ใกล้กับสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่ 
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุต 
ด้วยอทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้ไม , เข้าสมาบัติ 
สัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้เข้าสมาบัติ สัญญาที่เป็นอารมณ์ของ 
อาสวะเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สัญญาที่ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น 
สัญญาใกล้กับสัญญาที่ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าสัญญาใกล้ 

หรือพึงทราบสัญญาไกลสัญญาใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆ ไป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 9 


สังขารขันธ์ 

[๒๐] สังขารขันธ์ เป็นไฉน 

สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง คือ สังขารอดีต สังขารอนาคต สังขารปัจจุบัน สังขาร 
ภายใน สังขารภายนอก สังขารหยาบ สังขารละเอียดสังขารทราม สังขารประณีต 
สังขารไกล สังขารใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่าสังขารขันธ์ 
[๒๑] ในสังขารขันธ์นั้น สังขารอดีต เป็นไฉน 

สังขารเหล่าใด ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว 
ถึงความสิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ 
จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา 
กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกว่าสังขารอดีต 
สังขารอนาคต เป็นไฉน 

สังขารเหล่าใด ยังไม , เกิด ยังไม่เป็น ยังไม , พร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดยิ่ง 
ยังไม , ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม , ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคต 
สงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่ จักขุสัมผัสสชาเจตนาฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้ 
เรียกว่าสังขารอนาคต 
สังขารปัจจุบัน เป็นไฉน 

สังขารเหล่าใด เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดยิ่งแล้ว 
ปรากฏแล้ว เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นพร้อมแล้ว ตั้งขึ้นแล้ว ตั้งขึ้นพร้อมแล้วที่เป็นปัจจุบัน 
สงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา นี้ 
เรียกว่าสังขารปัจจุบัน 

[๒๒] สังขารภายใน เป็นไฉน 

สังขารเหล่าใด ของสัตว์นั้นๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตนเฉพาะบุคคล 
อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชา 
เจตนา นี้เรียกว่าสังขารภายใน 
สังขารภายนอก เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 10 

สังขารเหล่าใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตนเกิดในตน 
เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ 
มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกว่าสังขารภายนอก 

[๒๓] สังขารหยาบ สังขารละเอียด เป็นไฉน 

อกุศลสังขารเป็นสังขารหยาบ กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเป็นสังขารละเอียด กุศล 
สังขารและอกุศลสังขารเป็นสังขารหยาบ อัพยากตสังขารเป็นสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุต 
ด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขาร 
ละเอียด สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตด้วย 
อทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียด สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารหยาบ สังขารของผู้ 
เข้าสมาบัติเป็นสังขารละเอียด สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารหยาบ สังขารที่ไม่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารละเอียด 

หรือพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆ เป็นชั้นๆ ไป 

[๒๔] สังขารทราม สังขารประณีต เป็นไฉน 

อกุศลสังขารเป็นสังขารทราม กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเป็นสังขารประณีต กุศล 
สังขารและอกุศลสังขารเป็นสังขารทราม อัพยากตสังขารเป็นสังขารประณีต สังขารที่สัมปยุต 
ด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารทราม สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขาร 
ประณีต สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารทราม สังขารที่สัมปยุตด้วย 
อทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารประณีต สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารทราม สังขารของผู้เข้า 
สมาบัติเป็นสังขารประณีต สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารทราม สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะเป็นสังขารประณีต 

หรือพึงทราบสังขารทรามสังขารประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆ ไป 

[๒๕] สังขารไกล เป็นไฉน 

อกุศลสังขารเป็นสังขารไกลจากกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร กุศลสังขารและ 
อัพยากตสังขารเป็นสังขารไกลจากอกุศลสังขาร กุศลสังขารเป็นสังขารไกลจากอกุศลสังขารและ 
อัพยากตสังขาร อกุศลสังขารและอัพยากตสังขารเป็นสังขารไกลจากกุศลสังขาร อัพยากตสังขาร 
เป็นสังขารไกลจากกุศลสังขารและอกุศลสังขาร กุศลสังขารและอกุศลสังขารเป็นสังขารไกลจาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 11 

อัพยากตสังขารสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจาก 
สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่ 
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุข 
เวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 
เป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา 
และทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผู้ไม่เข้า 
สมาบัติเป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้เข้าสมาบัติ สังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารไกลจาก 
สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติ สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่ไม่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะ สังขารที่ไม , เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอารมณ์ของ 
อาสวะ นี้เรียกว่าสังขารไกล 

สังขารใกล้ เป็นไฉน 

อกุศลสังขารเป็นสังขารใกล้กับอกุศลสังขาร กุศลสังขารเป็นสังขารใกล้กับกุศลสังขาร 
อัพยากตสังขารเป็นสังขารใกล้กับอัพยากตสังขาร สังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารใกล้ 
กับสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่ 
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุต 
ด้วยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้ไม , เข้าสมาบัติ 
สังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้เข้าสมาบัติ สังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
เป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขาร 
ใกล้กับสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าสังขารใกล้ 

หรือพึงทราบสังขารไกลสังขารใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆ ไป 
วิญญาณขันธ์ 

[๒๖] วิญญาณขันธ์ เป็นไฉน 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ วิญญาณอดีต วิญญาณอนาคตวิญญาณปัจจุบัน 
วิญญาณภายใน วิญญาณภายนอก วิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด วิญญาณทราม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 12 

วิญญาณประณีต วิญญาณไกลวิญญาณใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน นี้เรียกว่า 
วิญญาณขันธ์ 

[๒๗] ในวิญญาณขันธ์นั้น วิญญาณอดีต เป็นไฉน 

วิญญาณใด ล่วงไปแล้ว ดับแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึง 
ความดับสิ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีต ได้แก่ 
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่า 
วิญญาณอดีต 

วิญญาณอนาคต เป็นไฉน 

วิญญาณใด ยังไม่เกิด ยังไม่เป็น ยังไม่เกิดพร้อม ยังไม่บังเกิด ยังไม่บังเกิดยิ่ง ยังไม , 

ปรากฏ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นพร้อม ยังไม , ตั้งขึ้น ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อม ที่เป็นอนาคตสงเคราะห์ 
เข้ากับส่วนอนาคต ได้แก่จักขุวิญญาณฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่าวิญญาณอนาคต 

วิญญาณปัจจุบัน เป็นไฉน 

วิญญาณใด เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดยิ่งแล้ว ปรากฏ 
แล้ว เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นพร้อมแล้ว ตั้งขึ้นแล้ว ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว ที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์ 
เข้ากับส่วนปัจจุบัน ได้แก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกว่าวิญญาณปัจจุบัน 

[๒๘] วิญญาณภายใน เป็นไฉน 

วิญญาณใด ของสัตว์นั้นๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะบุคคล 
อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุวิญญาณ ฯลฯมโนวิญญาณ นี้เรียกว่า 
วิญญาณภายใน 

วิญญาณภายนอก เป็นไฉน 

วิญญาณใด ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน เฉพาะ 
บุคคล อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฐิยึดครอง ได้แก่จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้ 
เรียกว่าวิญญาณภายนอก 

[๒๙] วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด เป็นไฉน 

อกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณหยาบ กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณละเอียด 
กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณหยาบ อัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 13 

ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 
เป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบ วิญญาณ 
ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณ 
หยาบ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็น 
วิญญาณหยาบ วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณละเอียด 

หรือพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆ เป็น 
ชั้นๆ ไป 

[๓๐] วิญญาณทราม วิญญาณประณีต เป็นไฉน 

อกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณทราม กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณประณีต 
กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณทราม อัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณประณีตวิญญาณ 
ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณทรามวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 
เป็นวิญญาณประณีต วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณทราม วิญญาณ 
ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณประณีต วิญญาณของผู้ไม , เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณทราม 
วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณประณีต วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณทราม 
วิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณประณีต 

หรือพึงทราบวิญญาณทรามวิญญาณประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆ เป็น 
ชั้นๆ ไป 

[๓๑] วิญญาณไกล เป็นไฉน 

อกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ และอัพยากตวิญญาณกุศลวิญญาณและ 
อัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณไกลจากอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเป็นวิญญาณไกลจากอกุศล 
วิญญาณและอัพยากตวิญญาณ อกุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณไกลจากกุศล 
วิญญาณ อัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณ 
และอกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณไกลจากอัพยากตวิญญาณ วิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็น 
วิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุข 
เวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา วิญญาณที่ 
สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 14 

วิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วย 
สุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุข 
เวทนาและทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญ 
ญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของ 
ผู้เข้าสมาบัติ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติ วิญญาณ 
ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ วิญญาณที่ไม่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าวิญญาณไกล 
วิญญาณใกล้ เป็นไฉน 

อกุศลวิญญาณเป็นวิญญาณใกล้กับอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเป็นวิญญาณใกล้กับกุศล 
วิญญาณ อัพยากตวิญญาณเป็นวิญญาณใกล้กับอัพยากตวิญญาณวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
เป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณ 
ใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้ 
กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับ 
วิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติ 
วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ วิญญาณที่ 
ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่า 
วิญญาณใกล้ 

หรือพึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล้ โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆ ไป 
สุตตันตภาชนีย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 
[๓๒] ขันธ์ ๕ คือ 

๑. รูปขันธ์ 
๒. เวทนาขันธ์ 
๓. สัญญาขันธ์ 
๔. สังขารขันธ์ 
๕. วิญญาณขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 15 


รูปขันธ์ 

ในขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน 

[๓๓] รูปขันธ์หมวดละ ๑ คือ รูปทั้งหมด เป็นนเหตุ เป็นอเหตุกะเป็นเหตุวิปปยุต 
เป็นสัปปัจจยะ เป็นสังขตะ เป็นรูป เป็นโลกิยะ เป็นสาสวะเป็นสัญโญชนิยะ เป็นคันถนิยะ 
เป็นโอฆนิยะ เป็นโยคนิยะ เป็นนึวรณิยะเป็นปรามัฏฐะ เป็นอุปาทานึยะ เป็นสังกิเลสิกะ 
เป็นอัพยากฤต เป็นอนารัมมณะเป็นอเจตสิกะ เป็นจิตตวิปปยุต เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม 
เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นนสวิตักกสวิจาระ เป็นนอวิตักกวิจารมัตตะ เป็นอริตักกอวิจาระ 
เป็นนปีติสหคตะ เป็นนสุขสหคตะ เป็นนอุเปกขาสหคตะ เป็นเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ 
เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นณวาจยคามินาปจยคามีเป็นเนวเสกขนาเสกขะ 
เป็นปริตตะ เป็นกามาวจร เป็นนรูปาวจร เป็นนอรูปาวจรเป็นปริยาปันนะ เป็นนอปริยาปันนะ 
เป็นอนึยตะ เป็นอนิยยานึกะ เป็นอุปปันนฉวิญญาณริญเญยยะ เป็นอนิจจะ เป็นชราภิภูตะ 
รูปขันธ์หมวดละ ๑ ด้วยประการฉะนี้ 

[๓๔] รูปขันธ์หมวดละ ๒ คือ รูปเป็นอุปาทา รูปเป็นอนุปาทา รูปเป็นอุปาทินนะ 
รูปเป็นอนุปาทินนะ รูปเป็นอุปาทินนุปาทานึยะ รูปเป็นอนุปาทินนุปาทานิยะ รูปเป็นสนึทัสสนะ 
รูปเป็นอนึทัสสนะ รูปเป็นสัปปฏิฆะรูปเป็นอัปปฏิฆะ รูปเป็นอินทรีย์ รูปไม่เป็นอินทรีย์ รูป 
เป็นมหาภูต รูปไม่เป็นมหาภูต รูปเป็นริญญัตติ รูปไม่เป็นริญญัตติ รูปเป็นจิตตสมุฏฐาน รูปไม , 

เป็นชิตตสมุฏฐาน รูปเป็นจิตตสหภู รูปไม่เป็นจิตตสหภู รูปเป็นชิตตานุปริวัตดึ รูปไม , เป็น 
จิตตานุปริวัตติ รูปเป็นธัชฌั'ตติกะ รูปเป็นพาหิระ รูปเป็นโอฬาริกะ รูปเป็นสุขุมะ รูปเป็นทูเร 
รูปเป็นสันติเก ฯลฯ รูปเป็นกวฬิงการาหาร รูปไม่เป็นกวฬิงการาหาร รูปขันธ์หมวดละ ๒ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

[๓๕] รูปขันธ์หมวดละ ๓ คือ อัชฌัตติกรูปเป็นอุปาทา พาหิรรูปเป็นอุปาทา พาหิรรูป 
เป็นอนุปาทา อัชฌัตติกรูปเป็นอุปาทินนะ พาหิรรูปเป็นอุปาทินนะพาหิรรูปเป็นอนุปาทินนะ 
อัชฌัตดึกรูปเป็นอุปาทินนุปาทานึยะ พาหิรรูปเป็นอุปาทินนุปาทานิยะ พาหิรรูปเป็นอนุปาทินนุปา 
ทานึยะ ฯลฯ อัชฌัตดึกรูปไม่เป็นกวฬิงการาหาร พาหิรรูปเป็นกว#งการาหาร พาหิรรูปไม่เป็น 
กวฬิงการาหาร รูปขันธ์หมวดละ ๓ ด้วยประการฉะนี้ 

[๓๖] รูปขันธ์หมวดละ ๔ คือ อุปาทารูปเป็นอุปาทินนะ อุปาทารูปเป็นอนุปาทินนะ 
อนุปาทารูปเป็นอุปาทินนะ อนุปาทารูปเป็นอนุปาทินนะ อุปาทารูปเป็นอุปาทินนุปาทานิยะ อุปา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 16 

ทารูปเป็นอนุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเป็นอุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเป็นอนุปาทินนุปาทานิ 
ยะ 

อุปาทารูปเป็นส้ปปฏิฆะอุปาทารูปเป็นอัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเป็นส์ปปฏิฆะ อนุปาทารูปเป็นอัป 
ปฏิฆะอุปาทารูปเป็นโอฬาริกะ อุปาทารูปเป็นสุขุมะ อนุปาทารูปเป็นโอฬาริกะ อนุปาทารูปเป็น 
สุขุมะ อุปาทารูปเป็นทูเร อุปาทารูปเป็นสันติเก อนุปาทารูปเป็นทูเรอนุปาทารูปเป็นสันติเก ฯลฯ 
ทิฏฐรูป สุตรูป มุตรูป วิญญาตรูป รูปขันธ์หมวดละ ๔ ด้วยประการฉะนี้ 

[๓๗] รูปขันธ์หมวดละ ๕ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโย ธาตุ อุปาทารูป 
รูปขันธ์หมวดละ ๕ ด้วยประการฉะนี้ 

[๓๘] รูปขันธ์หมวดละ ๖ คือ จักขุวิญเญยยรูป โสตวิญเญยยรูป ฆานวิญเญยยรูป 
ชิวหาวิญเญยยรูป กายวิญเญยยรูป มโนวิญเญยยรูป รูปขันธ์หมวดละ ๖ ด้วยประการฉะนี้ 
[๓๙] รูปขันธ์หมวดละ ๗ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ มโนธาตุวิญเญยยรูป มโน 
วิญญาณธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการฉะนี้ 

[๔๐] รูปขันธ์หมวดละ ๘ คือ จักขุริญเญยยรูป ฯลฯ สุขสัมผัสสกายริญเญยยรูป 
ทุกขสัมผัสสกายริญเญยยรูป มโนธาตุวิญเญยยรูป มโนวิญญาณธาตุริญเญยยรูป รูปขันธ์หมวด 
ละ ๘ ด้วยประการฉะนี้ 

[๔๑] รูปขันธ์หมวดละ ๙ คือ จักขุนทรีย์ โสดึนทรีย์ ฆานินทรีย์ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ 
อิตถินทรีย์ ปุริสิ , นทรีย์ ชีริตินทรีย์ รูปไม่เป็นอินทรีย์รูปขันธ์หมวดละ ๙ ด้วยประการฉะนี้ 
[๔๒] รูปขันธ์หมวดละ ๑๐ คือ จักขุนทรีย์ ฯลฯ ชีริตินทรีย์ รูปไม่เป็นอินทรีย์เป็น 
สัปปฏิฆะ รูปไม่เป็นอินทรีย์เป็นอิปปฏิฆะ รูปขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 
[๔๓] รูปขันธ์หมวดละ ๑๑ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะชิวหายตนะ 
กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะโผฏฐัพพายตนะ และรูปที่เห็น 
ไม , ได้กระทบไม , ได้นับเนื่องในธัมมายตนะ รูปขันธ์หมวดละ ๑๑ ด้วยประการฉะนี้ 
สภาวธรรมนี้เรียกว่า รูปขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 17 


เวทนาขันธ์ 
เวทนาขันธ์ เป็นไฉน 

[ทุกมูลกวาร] 

[๔๔] เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๔ คือ เวทนาขันธ์เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็น 
อปริยาปีนนะ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๕ คือ เวทนาขันธ์เป็นสุขินทรีย์ เป็นทุกขินทรีย์เป็นโสมนัส 
สินทรีย์ เป็นโทมนัสสินทรีย์ เป็นอุเปกขินทรีย์ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนาฆานส้ม 
ผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนา 
ขันธ์หมวดละ ๖ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโน 
ธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการ 
ฉะนี 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา 
ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา 
ขันธ์หมวดละ ๘ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุ 
สัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา 
เวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาขันธ์หมวดละ ๙ ด้วยประการฉะนี้ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา 
ทกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตสัมผัสสชาเวทนา กสลมโนริฌฌาฌธาตสัมผัสสชาเวทนา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 18 

อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนา 
ขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๔๕] เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นสัมผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ 
๒ คือ เวทนาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. เวทนาขันธ์หมวดละ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นวิบาก 
เป็นริปากธัมมธรรม เป็นเนวริปากนริปากธัมมธรรมเวทนาขันธ์เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ เป็น 
อนุปาทินนุปาทานึยะ เป็นอนุปาทินนานุปาทานึยะ เวทนาขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็น 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ เวทนาขันธ์เป็นสริตักกสวิจาระ เป็น 
อวิตักกวิจารมัตตะเป็นอริตักกาวิจาระ เวทนาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะ 
เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพ 
เหตุกะ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธ์เป็นอาจยคามีเป็นอปจยคามี 
เป็นณวาจยคามีนาปจยคามี เวทนาขันธ์เป็นเสกขะ เป็นอเสกขะเป็นเนวเสกขนาเสกขะ 
เวทนาขันธ์เป็นปริตตะ เป็นมหัคคตะ เป็นอัปปมาณะเวทนาขันธ์ เป็นปริตตารัมมณะ เป็น 
มหัคคตารัมมณะ เป็นอัปปมาณารัมมณะเวทนาขันธ์เป็นหีนะ เป็นมัชฌิมะ เป็นปณีตะ เวทนา 
ขันธ์ เป็นมิจฉัตตนิยตะเป็นสัมมัตตนึยตะ เป็นอนิยตะ เวทนาขันธ์เป็นมัคคารัมมณะ เป็น 
มัคคเหตุกะเป็นมัคคาธิปติ เวทนาขันธ์เป็นอุปปันนะ เป็นอนุปปันนะ เป็นอุปปาที เวทนาขันธ์ 
เป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน เวทนาขันธ์เป็นอดีตารัมมณะ เป็นอนาคตารัมมณะ เป็น 
ปัจจุปปันนารัมมณะ เวทนาขันธ์เป็นอัชฌัตตะ เป็นพหิทธา เป็นอัชฌัตตพหิทธา เวทนาขันธ์ 
เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๔๖] เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ 
๒ คือ เวทนาขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุริปปยุต เวทนาขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นนเหตุ 
อเหตุกะ เวทนาขันธ์เป็นโลกิยะ เป็นโลกุตตระเวทนาขันธ์เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจิน 
ริญเญยยะ เวทนาขันธ์เป็นสาสวะเป็นอนาสวะ เวทนาขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็นอาสว 
วิปปยุต เวทนาขันธ์เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ เป็นอาสวริปปยุตตอนาสวะ เวทนาขันธ์เป็น 
สัญโญชนึยะเป็นอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุต 
เวทนาขันธ์เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธ์ 
เป็นคันถนึยะ เป็นอคันถนึยะ เวทนาขันธ์เป็นคันถสัมปยุตเป็นคันถริปปยุต เวทนาขันธ์เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 19 

คันถวิปปยุตตคันถนิยะ เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ เวทนาขันธ์เป็นโอฆนิยะ เป็นอโนฆนิยะ 
เวทนาขันธ์เป็นโอฆสัมปยุตเป็นโอฆวิปปยุต เวทนาขันธ์เป็นโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เป็นโอฆ 
วิปปยุตตอโนฆนิยะ เวทนาขันธ์เป็นโยคนิยะ เป็นอโยคนิยะ เวทนาขันธ์เป็นโยคสัมปยุต เป็น 
โยควิปปยุต เวทนาขันธ์เป็นโยควิปปยุตตโยคนิยะ เป็นโยควิปปยุตตอโยคนิยะเวทนาขันธ์เป็น 
นึวรณิยะ เป็นอนีวรฌิยะ เวทนาขันธ์เป็นนีวรณสัมปยุต เป็นนีวรณวิปปยุต เวทนาขันธ์เป็น 
นึวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ เวทนาขันธ์เป็นปรามัฏฐะ เป็นอปรา 
มัฏฐะ เวทนาขันธ์เป็นปรามาสสัมปยุตเป็นปรามาสวิปปยุต เวทนาขันธ์เป็นปรามาสวิปปยุตต 
ปรามัฏฐะ เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ เวทนาขันธ์เป็นอุปาทินนะ เป็นอนุปาทินนะ 
เวทนาขันธ์เป็นอุปาทานิยะ เป็นอนุปาทานิยะ เวทนาขันธ์เป็นอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตเวทนาขันธ์เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ เวทนา 
ขันธ์เป็นสิงกิเลสิกะ เป็นสังกิเลสิกะ เวทนาขันธ์เป็นสังกิลิฏฐะ เป็นอสังกิลิฏฐะ เวทนาขันธ์ 
เป็นกิเลสสัมปยุตเป็นกิเลสวิปปยุต เวทนาขันธ์เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เป็นกิเลส 
วิปปยุตตอสังกิเลสิกะ เวทนาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นนทัสสนปหาต'พพะเวทนา'ขันธ์ 
เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็น 
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธ์เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
เวทนาขันธ์เป็นสวิตักกะ เป็นอวิตักกะเวทนาขันธ์เป็นสวิจาระ เป็นอริจาระ เวทนาขันธ์เป็น 
สัปปีติกะ เป็นอัปปีติกะเวทนาขันธ์เป็นปีติสหคตะ เป็นนปีติสหคตะ เวทนาขันธ์เป็นกามาวจร 
เป็นนกามาวจร เวทนาขันธ์เป็นรูปาวจร เป็นนรูปาวจร เวทนาขันธ์เป็นอรูปาวจรเป็นนอรูปาวจร 
เวทนาขันธ์เป็นปริยาปันนะ เป็นอปริยาปันนะ เวทนาขันธ์เป็นนิยยานิกะ เป็นอนิยยานึกะ 
เวทนาขันธ์เป็นนิยตะ เป็นอนึยต เวทนาขันธ์เป็นสอุตตระ เป็นอนุตตระ เวทนาขันธ์เป็นสรณะ 
เป็นอรฌะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๔๗] เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ 
๒ คือ เวทนาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓คือ เวทนาขันธ์เป็นวิบาก 
เป็นริปากธัมมธรรม เป็นเนวริปากนริปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ 
เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 


ทุกมูลกวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 20 

[ดิกมูลกวาร] 

[๔๘] เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ 
คือ เวทนาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นกุศล 
เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือเวทนาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล 
เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓คือ เวทนาขันธ์เป็นวิบาก เป็น 
วิปากธัมมธรรม เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็น 
พหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓คือ เวทนาขันธ์เป็นวิบาก เป็น 
ริปากธัมมธรรม เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ์เป็นอัชฌัตดารัมมณะ เป็น 
พหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
ดิกมูลกวาร จบ 
[อุกโตวัฑฒกวาร] 

[๔๙] เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.เวทนาขันธ์หมวดละ 
๒ คือ เวทนาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นกุศล 
เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุริปปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็น 
วิบาก เป็นริปากธัมมธรรม เป็นเนววิปากนริปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 21 

อุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะเป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ เวทนาขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นโลกิยะ เป็นโลกุตดระ. เวทนาขันธ์หมวดละ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสัง 
กิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นเกนจิวิญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์ 
เป็นสวิตักกสวิจาระ เป็นอริตักกวิจารมัดตะเป็นอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสาสวะ เป็นอนาสวะ. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓คือ เวทนาขันธ์เป็นทัสสนปหา 
ตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็นอาสวริปปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็น 
หัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นเนวหัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนา'ขันธ์เป็นอาสวริปปยุตดสาสวะ เป็นอาสวริปปยุตตอนาสวะ.เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นอาจยคามี เป็นอปจยคามี เป็นณวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนา'ขันธ์เป็นสัญโญชนิยะ เป็นอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็น 
เสกขะ เป็นอเสกขะ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯเวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการ 
ฉะนึ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 22 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุตเวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนา 
ขันธ์เป็นปริตตะ เป็นมหัคคตะ เป็นอัปปมาณะฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะ เวทนา 
ขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนา'ขันธ์เป็นปริตตารัมมณะเป็นมหัคคตารัมมณะ เป็นอัปปมาณารัมมณะ 
ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ 
คือ เวทนาขันธ์เป็นคันถนิยะ เป็นอคันถนิยะ. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓คือ เวทนาขันธ์เป็นหีนะ 
เป็นมัชฌิมะ เป็นปณีตะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นคันถสัมปยุต เป็นคันถวิปปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็น 
มิจฉัตตนึยตะ เป็นสัมมัตตนึยตะ เป็นอนึยตะฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ.เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ 
คือ เวทนาขันธ์เป็นมักคารัมมณะ เป็นมัคคเหตุกะ เป็นมักคาธิปติ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นโอฆนึยะ เป็นอโนฆนิยะ. เวทนาขันธ์หมวดละ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นอุปปีนนะ 
เป็นอนุปปันนะ เป็นอุปปาที ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นโอฆสัมปยุต เป็นโอฆวิปปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นอดีต 
เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เป็นโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นอดีตารัมมณะเป็นอนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนาร้มัมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ์ 
หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 23 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นโยคนิยะ เป็นอโยคนิยะ เวทนาขันธ์หมวดละ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็นอัชฌัตตะ 
เป็นพหิทธา เป็นอัชฌัตดพหิทธา ฯลฯเวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นโยคสัมปยุต เป็นโยควิปปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธ์เป็น 
อัชฌัตดารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตดพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

อุกโตวัฑฒกวาร จบ 
[พหุวิธวาร] 

[๕๐] เวทนาขันธ์หมวดละ ๗ คือ เวทนาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศลเป็นอัพยากฤต 
เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะเวทนาขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประ 
การฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๗ อีกอย่างหนึ่ง คือ เวทนาขันธ์เป็นวิบาก เป็นริปากธัมมธรรม 
เป็นณววิปากนวิปากธมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ์ เป็นอัชฌัตดารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ 
เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจรเป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ เวทนา 
ขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการฉะนึ 

[๕๑] เวทนาขันธ์หมวดละ ๒๔ คือ เวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล 
เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เวทนาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะ 
ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะกาย 
สัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯเวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา 
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ์หมวดละ ๒๔ ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๒๔ อีกอย่างหนึ่ง คือ เวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
วิบาก เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯเวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัส 
เป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตดารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะเป็นอัชฌัตดพหิทธารัมมณะ เวทนาขันธ์ 
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯเวทนาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 24 

ชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะ 
มโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาขันธ์หมวดละ ๒๔ ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๒] เวทนาขันธ์หมวดละ ๓๐ คือ เวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
กามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะเวทนาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย 
ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 
เวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นกามาวจร 
เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนาฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา 
เวทนาขันธ์หมวดละ ๓๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๕๓] เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่าง คือ เวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจร เป็นอปริยา 
ปันนะ เวทนาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯเวทนาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 
เวทนาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนา 
ขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจรเป็นรูปาวจร 
เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ์ 
หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่างอีกอย่างหนึ่ง คือ เวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นวิบาก เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรมฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะจักขุสัมผัส 
เป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร 
เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจรเป็นอปริยาปันนะ เวทนาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 
เวทนาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนา 
ขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตตารัมมณะ 
เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจรเป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร 
เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

สภาวธรรมนี้เรียกว่า เวทนาขันธ์ 
พหุวิธวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 25 

สัญญาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ เป็นไฉน 

[ทุกมูลกวาร] 

[๕๔] สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๔ คือ สัญญาขันธ์เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจร เป็น 
อปริยาปันนะ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๕ คือ สัญญาขันธ์เป็นสุขินทริยสัมปยุต เป็นทุกขินทริยสัมปยุต 
เป็นโสมนัสสินทริยสัมปยุต เป็นโทมนัสสินทริยสัมปยุตเป็นอุเปกขินทริยสัมปยุต 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัม 
ผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญานโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญา 
ขันธ์หมวดละ ๖ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุ 
สัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการ 
ฉะนี 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา 
ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๘ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุ 
สัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญาอกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชา 
สัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ์หมวดละ ๙ ด้วยประการ 
ฉะนี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 26 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชา 
สัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุ 
สัมผัสสชาสัญญา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ 
ผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๕๕] สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ สัญญาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นสุข 
เวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัญญาขันธ์เป็นวิบาก เป็น 
วิปากธัมมธรรม เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรม สัญญาขันธ์เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปา 
ทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัญญาขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะเป็นอสังกิลิฏฐ 
สังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังณิลสิกะ สัญญาขันธ์เป็นสริตักกสวิจาระ เป็นอวิตักกวิจารมัดตะ 
เป็นอริตักกาวิจาระ สัญญาขันธ์เป็นปีติสหคตะเป็นสุขสหคตะ เป็นอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธ์ 
เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัญญาขันธ์ 
เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
สัญญาขันธ์เป็นอาจยคามี เป็นอปจยคามี เป็นณวาจยคามินาปจยคามีสัญญาขันธ์เป็นเสกขะ 
เป็นอเสกขะ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ สัญญาขันธ์เป็นปริตตะ เป็นมหัคคตะ เป็นอัปปมาณะ 
สัญญาขันธ์เป็นปริตตารัมมณะเป็นมหัคคตารัมมณะ เป็นอัปปมาณารัมมณะ สัญญาขันธ์เป็น 
หีนะ เป็นมัชฌิมะเป็นปณีตะ สัญญาขันธ์เป็นมิจฉัตตนึยตะ เป็นสัมมัตตนึยตะ เป็นอนิยตะ 
สัญญาขันธ์เป็นมัคคารัมมณะ เป็นมิคคเหตุกะ เป็นมิคคาธิปตึ สัญญาขันธ์เป็นอุปปันนะ 
เป็นอุปปาที สัญญาขันธ์เป็นอดีต เป็นอนาคตเป็นปัจจุบัน สัญญาขันธ์เป็นอดีตารัมมณะ 
เป็นอนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนาริมิมณะ สัญญาขันธ์เป็นอัชฌัตตะ เป็นพหิทธา เป็น 
อัชฌัตตพหิทธา สัญญาขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธา 
รัมมณะ ฯลฯสัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๕๖] สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ์หมวดละ 
๒ คือ สัญญาขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุริปปยุต สัญญาขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นเหตุ 
อเหตุกะ สัญญาขันธ์เป็นโลกิยะ เป็นโลกุตตระสัญญาขันธ์เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจิน 
ริญเญยยะ สัญญาขันธ์เป็นสาสวะเป็นอนาสวะ สัญญาขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็น 
อาสววิปปยุต สัญญาขันธ์เป็นอาสวริปปยุตสาสวะ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะ สัญญาขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 27 

เป็นสัญโญชนิยะเป็นอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุต 
สัญญาขันธ์เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สัญญา 
ขันธ์เป็นคันถนิยะ เป็นอคันถนิยะ สัญญาขันธ์เป็นคันถสัมปยุตเป็นคันถวิปปยุต สัญญา 
ขันธ์เป็นคันถวิปปยุตตคันถนึยะ สัญญาขันธ์เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สัญญาขันธ์เป็น 
โอฆนิยะ เป็นอโนฆนึยะ สัญญาขันธ์เป็นโอฆสัมปยุต เป็นโอฆวิปปยุต สัญญาขันธ์เป็น 
โอฆวิปปยุตตโอฆนึยะ เป็นโอฆวิปปยุตตอโนฆนึยะ สัญญาขันธ์เป็นโยคนึยะ เป็นอโยคนิยะ 
สัญญาขันธ์เป็นโยคสัมปยุต เป็นโยควิปปยุต สัญญาขันธ์เป็นโยควิปปยุตตโยคนึยะ เป็น 
โยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญา'ขันธ์เป็นนีวรฌิยะ เป็นอนีวรณียะ สัญญาขันธ์เป็นนีวรณ 
สัมปยุต เป็นนึวรณวิปปยุต สัญญาขันธ์เป็นนีวรณวิปปยุตตนึวรณิยะเป็นนีวรณวิปปยุตตอนึ 
วรณิยะ สัญญาขันธ์เป็นปรามัฏฐะ เป็นอปรามัฏฐะสัญญาขันธ์เป็นปรามาสสัมปยุต 
เป็นปรามาสวิปปยุต สัญญาขันธ์เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เป็นปรามาสวิปปยุตต 
อปรามัฏฐะ สัญญาขันธ์เป็นอุปาทินนะเป็นอนุปาทินนะ สัญญาขันธ์เป็นอุปาทานิยะ เป็น 
อนุปาทานึยะ สัญญาขันธ์เป็นอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทานวิปปยุต สัญญาขันธ์เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตอุปาทานึยะ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานึยะ สัญญา'ขันธ์เป็นสังกิเลสิกะเป็น 
อสังกิเลสิกะ สัญญา'ขันธ์เป็นสังกิลิฏฐะ เป็นอสังกิลิฏฐะ สัญญาขันธ์เป็นกิเลสสัมปยุต 
เป็นกิเลสวิปปยุต สัญญาขันธ์เป็นกิเลสวิปปยุตตสังณิลสักะเป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสักะ 
สัญญาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ สัญญาขันธ์เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็น 
นภาวนาปหาตัพพะสัญญาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัญญา 
ขันธ์เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธ์เป็นสวิตักกะ เป็น 
อวิตักกะ สัญญาขันธ์เป็นสวิจาระ เป็นอริจาระ สัญญา'ขันธ์เป็นสัปปีติกะ เป็นอัปปีติกะ สัญญา 
ขันธ์เป็นปีติสหคตะ เป็นนปีตึสหคะสัญญา'ขันธ์เป็นสุขสหคตะ เป็นนสุขสหคตะ สัญญาขันธ์ 
เป็นอุเปก'ขาสหคตะเป็นนอุเปก'ขาสหคตะ สัญญาขันธ์เป็นกามาวจร เป็นนกามาวจร สัญญาขันธ์ 
เป็นรูปาวจร เป็นนรูปาวจร สัญญาขันธ์เป็นอรูปาวจร เป็นนอรูปาวจร สัญญาขันธ์ เป็น 
ปริยาปันนะ เป็นอปริยาปันนะ สัญญาขันธ์เป็นนึยยานึกะ เป็นอนึยยานึกะสัญญา'ขันธ์เป็น 
นึยตะ เป็นอนิยตะ สัญญา'ขันธ์เป็นสอุตตระ เป็นอนุตตระสัญญาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สัญญา 
ขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 28 

[๕๗] สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์ 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ์ 
เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวด 
ละ ๑๐ ด้วยประการฉะนึ 

ทุกมูลกวาร จบ 
[ติกมูลกวาร] 

[๕๘] สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ สัญญาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์ 
เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓คือ สัญญาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล 
เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. สัญญาขันธ์หมวดละ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ์เป็น 
อัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมณะเป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓คือ สัญญาขันธ์เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ์เป็นอัชฌัตตา 
รัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

ติกมูลกวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 29 
[อุกโตวัฑฒกวาร] 

[๕๙] สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.สัญญาขันธ์หมวดละ 
๒ คือ สัญญาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
กุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุวิปปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
สุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นนเหตุอเหตุกะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
วิบาก เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรม ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นโลกิยะ เป็นโลกุตตระ. สัญญาขันธ์หมวดละ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นอุปาทินนุ 
ปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนุปาทานึยะ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นเกนจิวิญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญา 
ขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังณิลสิกะ ฯลฯ 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสาสวะ เป็นอนาสวะ. สัญญาขันธ์หมวดละ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นสวิตักกส 
วิจาระ เป็นอริตักกวิจารมัตตะ เป็นอริตักกาวิจาระ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการ 
ฉะนี 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็นอาสวริปปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
ปีติสหคตะ เป็นสขสหคตะ เป็นอเปกขาสหคตะ ฯลฯ สัฌฌาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 30 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญา'ขันธ์เป็นอาสววิปปยุตดสาสวะ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสัญโญชนิยะ เป็นอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
หัสสนปหาต'พพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นเนวหัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ 
สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุต.สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญา 
ขันธ์เป็นอาจยคามี เป็นอปจยคามี เป็นเนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สัญญา 
ขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นเสกขะเป็นอเสกขะ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ สัญญา 
ขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นคันถนิยะ เป็นอคันถนิยะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นปริตตะ 
เป็นมหัคคตะ เป็นดัปปมาฌะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นคันถสัมปยุต เป็นคันถวิปปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
ปริตตารัมมณะ เป็นมหัคคตารัมมณะ เป็นดัปปมาฌารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนึยะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ 
คือ สัญญาขันธ์เป็นหีนะ เป็นมัชฌิมะเป็นปณีตะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการ 
ฉะนี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 31 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นโอฆนิยะ เป็นอโนฆนิยะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นมิจฉัตตนิย 
เป็นสัมมัตตนิยตะ เป็นอนึยตะ ฯลฯสัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นโอฆะสัมปยุต เป็นโอฆะวิปปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
มัคคารัมมณะ เป็นมักคเหตุกะ เป็นมักคาธิปติ'ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ 
คือ สัญญาขันธ์เป็นโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เป็นโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธ์หมวดละ 
๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นอุปปันนะ เป็นอนุปปันนะเป็นอุปปาที ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นโยคนิยะ เป็นอโยคนิยะ สัญญาขันธ์หมวดละ ๓คือ สัญญาขันธ์เป็นอดีต 
เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นโยคสัมปยุต เป็นโยควิปปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
อดีตารัมมณะ เป็นอนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นโยควิปปยุตตโยคนึยะ เป็นโยควิปปยุตตอโยคนึยะ สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นอัชฌัตตะ เป็นพหิทธาเป็นอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นนีวรณิยะ เป็นอนึวรณิยะ. สัญญาขันธ์หมวดละ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็น 
อัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวด 
ละ ๑๐ ด้วยประการฉะนึ 

อุกโตวัฑฒกวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 32 


[พหุวิธวาร] 

[๖๐] สัญญาขันธ์หมวดละ ๗ คือ สัญญาขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศลเป็นอัพยากฤต 
เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปีนนะสัญญาขันธ์หมวดละ ๗ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๗ อีกอย่างหนึ่ง คือ สัญญาขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกข 
เวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็น 
พหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็น 
อปริยาปันนะ สัญญาขันธ์หมวดละ ๗ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๑] สัญญาขันธ์หมวดละ ๒๔ คือ สัญญาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล 
เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต สัญญาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะฆาน 
สัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะกาย 
สัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็น 
อัพยากฤต จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสส 
ชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ์หมวดละ ๒๔ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๒๔ อีกอย่างหนึ่ง คือสัญญาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เป็น 
อัชฌัตตาริมมณะ เป็นพหิทธาริมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธาริมมณะ สัญญาขันธ์เพราะโสตสัมผัส 
เป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็น 
ปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นอัชฌัตตาริมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุสัมผัสสชา 
สัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ์หมวดละ ๒๔ ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๒] สัญญาขันธ์หมวดละ ๓๐ คือ สัญญาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
กามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ สัญญาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็น 
ปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯสัญญาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็น 
ปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย สัญญาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 33 

เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ 
มโนสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธ์หมวดละ ๓๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๓] สัญญาขันธ์หมวดละมากอย่าง คือ สัญญาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจร เป็นอปริยา 
ปันนะ สัญญาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯสัญญาขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 
สัญญาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญา 
ขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร 
เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธ์ 
หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

สัญญาขันธ์หมวดละมากอย่างอีกอย่างหนึ่ง คือ สัญญาขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เป็น 
อัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร 
เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะสัญญาขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์ 
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์ 
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตตารัมมณะ 
เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจร 
เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญาสัญญาขันธ์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

สภาวธรรมนี้เรียกว่า สัญญาขันธ์ 
พหุวิธวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 34 

สังขารขันธ์ 
สังขารขันธ์ เป็นไฉน 

[ทุกมูลกวาร] 

[๖๔] สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต 
สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธ์เป็นเหตุ เป็นนเหตุ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต 
สังขารขันธ์หมวดละ ๔ คือ สังขารขันธ์เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร 
เป็นอปริยาปันนะ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๕ คือ สังขารขันธ์เป็นสุขินทริยสัมปยุต เป็นทุกขินทริยสัมปยุต 
เป็นโสมนัสสินทริยสัมปยุต เป็นโทมนัสสินทริยสัมปยุตเป็นอุเปกขินทริยสัมปยุต 
สังขารขันธ์หมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัส 
สชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนามโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ์ 
หมวดละ ๖ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเจตนา มโน 
ธาตุสัมผัสสชาเจตนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนาสังขารขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา 
ทุกขสหศตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนามโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา 
สังขารขันธ์หมวดละ ๘ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา 
กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อัพยากตมโน 
วิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ์หมวดละ ๙ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา 
ทุกขสหศตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนากุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา 
อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนาอัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 35 

[๖๕] สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต.สังขารขันธ์หมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธ์เป็นเหตุ เป็นนเหตุ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สังขารขันธ์เป็นวิบาก เป็น 
วิปากธัมมธรรม เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรม สังขารขันธ์เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปา 
ทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนานุปาทานึยะ สังขารขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นเป็นอสังกิลิฏฐ 
สังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังณิลสิกะ สังขารขันธ์เป็นสริตักกสวิจาระ เป็นอวิตักกวิจารมัดตะ 
เป็นอริตักกาวิจาระ สังขารขันธ์เป็นปีติสหคตะเป็นสุขสหคตะ เป็นอุเปกขาสหคตะ สังขาร 
ขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สังขาร 
ขันธ์เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ 
เหตุกะ สังขารขันธ์เป็นอาจยคามี เป็นอปจยคามี เป็นณวาจยคามินาปจยคามีสังขารขันธ์เป็น 
เสกขะ เป็นอเสกขะ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ สังขารขันธ์เป็นปริตตะ เป็นมหัคคตะ เป็น 
อัปปมาณะ สังขารขันธ์เป็นปริตตารัมมณะ เป็นมหัคคตารัมมณะ เป็นอัปปมาณารัมมณะ สังขาร 
ขันธ์ เป็นหีนะเป็นมัชฌิมะ เป็นปณีตะ สังขารขันธ์เป็นมิจฉัตตนิยตะ เป็นสัมมัตตนิยตะ 
เป็นอนึยตะสังขารขันธ์เป็นมัคคารัมมณะ เป็นมัคคเหตุกะ เป็นมิคคาธิปดึ สังขารขันธ์เป็น 
อุปปันนะเป็นอนุปปันนะ เป็นอุปปาที สังขารขันธ์เป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน สังขาร 
ขันธ์เป็นอดีตารัมมณะ เป็นอนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตะ 
เป็นพหิทธา เป็นอัชฌัตตพหิทธา สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะเป็นพหิทธารัมมณะ เป็น 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๖] สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารหมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ สังขารขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุวิปปยุต 
สังขารขันธ์เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุกนเหตุสังขารขันธ์เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นเหตุสัมป 
ยุตตนเหตุ สังขารขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นนเหตุอเหตุกะ สังขารขันธ์เป็นโลกิยะ เป็น 
โลกุตตระ สังขารขันธ์เป็นเกนชิริญเญยยะ เป็นเกนชินริญเญยยะ สังขารขันธ์เป็นอาสวะ 
เป็นโนอาสวะสังขารขันธ์เป็นสาสวะ เป็นอนาสวะ สังขารขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็นอาสว 
วิปปยุต สังขารขันธ์เป็นอาสวสาสวะ เป็นสาสวโนอาสวะ สังขารขันธ์เป็นอาสวอาสวสัมปยุต 
เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สังขารขันธ์เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะ เป็นอาสวริปปยุตตอนาสวะ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนะ เป็นโนสัญโญชนะสังขารขันธ์เป็นสัญโญชนึยะ เป็นอสัญโญชนึยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 36 

สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุต สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะ 
เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชน 
สัมปยุตตโนสัญโญชนะ สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะเป็นสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สังขารขันธ์เป็นคันถะ เป็นโนคันถะสังขารขันธ์เป็นคันถนึยะ 
เป็นอคันถนึยะ สังขารขันธ์เป็นคันถสัมปยุต เป็นคันถวิปปยุต สังขารขันธ์เป็นคันถคันถนึยะ 
เป็นคันถนึยโนคันถะ สังขารขันธ์เป็นคันถคันถสัมปยุต เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ สังขารขันธ์ 
เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สังขารขันธ์เป็นโอฆะ เป็นโนโอฆะ 
สังขารขันธ์เป็นโอฆนึยะ เป็นอโนฆนิยะ สังขารขันธ์เป็นโอฆสัมปยุต เป็นโอฆวิปปยุต 
สังขารขันธ์เป็นโอฆโอฆนิยะ เป็นโอฆนึยโนโอฆะ สังขารขันธ์เป็นโอฆโอฆสัมปยุต 
เป็นโอฆสัมปยุตตโนโอฆะ สังขารขันธ์เป็นโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เป็นโอฆวิปปยุตตอโนฆนึยะ 
สังขารขันธ์เป็นโยคะ เป็นโนโยคะสังขารขันธ์เป็นโยคนิยะ เป็นอโยคนิยะ สังขารขันธ์ 
เป็นโยคสัมปยุต เป็นโยควิปปยุต สังขารขันธ์เป็นโยคโยคนิยะ เป็นโยคนิยโนโยคะ สังขาร 
ขันธ์เป็นโยคโยคสัมปยุต เป็นโยคสัมปยุตตโนโยคะ สังขารขันธ์เป็นโยควิปปยุตตโยคนึยะ 
เป็นโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สังขารขันธ์เป็นนึวรณะ เป็นโนนีวรณะ สังขารขันธ์เป็นนีวรฌิยะ 
เป็นอนีวรฌิยะ สังขารขันธ์เป็นนีวรณสัมปยุต เป็นนีวรณวิปปยุตสังขารขันธ์เป็นนีวรณนืวรณิยะ 
เป็นนึวรณิยโนนีวรณะ สังขารขันธ์เป็นนีวรณนึวรณสัมปยุต เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ 
สังขารขันธ์เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สังขารขันธ์เป็นปรามาสะ 
เป็นโนปรามาสะ สังขารขันธ์เป็นปรามัฏฐะ เป็นอปรามัฏฐะ สังขารขันธ์เป็นปรามาสสัมปยุต 
เป็นปรามาสวิปปยุต สังขารขันธ์เป็นปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ สังขารขันธ์ 
เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะสังขารขันธ์เป็นอุปาทินนะ 
เป็นอนุปาทินนะ สังขารขันธ์เป็นอุปาทานะ เป็นโนอุปาทานะ สังขารขันธ์เป็นอุปาทานิยะ เป็น 
อนุปาทานิยะ สังขารขันธ์เป็นอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทานวิปปยุต สังขารขันธ์เป็นอุปาทาน 
อุปาทานึยะ เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะ สังขารขันธ์เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะ สังขารขันธ์เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุ 
ปาทานิยะ สังขารขันธ์เป็นกิเลสะ เป็นโนกิเลสะ สังขารขันธ์เป็นสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิเลสิกะ 
สังขารขันธ์เป็นสังกิลิฏฐะ เป็นอสังกิลิฏฐะสังขารขันธ์เป็นกิเลสสัมปยุต เป็นกิเลสวิปปยุต 
สังขารขันธ์เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะ สังขารขันธ์เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 37 

เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะสังขารขันธ์เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ สังขาร 
ขันธ์เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สังขารขันธ์เป็นทัสสนปหา 
ตัพพะ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ สังขารขันธ์เป็นภาวนาปหาตัพพะเป็นนภาวนาปหาตัพพะ 
สังขารขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธ์เป็นภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธ์เป็นสวิตักกะ เป็นอวิตักกะ สังขาร 
ขันธ์เป็นสวิจาระ เป็นอริจาระ สังขารขันธ์เป็นสัปปีติกะ เป็นอัปปีติกะ สังขารขันธ์เป็นปีติ 
สหคตะเป็นนปีดึสหคตะ สังขารขันธ์เป็นสุขสหคตะ เป็นนสุขสหคตะ สังขารขันธ์เป็น 
อุเปกขาสหคตะ เป็นนอุเปกขาสหคตะ สังขารขันธ์เป็นกามาวจร เป็นนกามาวจร สังขารขันธ์ 
เป็นรูปาวจร เป็นนรูปาวจร สังขารขันธ์เป็นอรูปาวจรเป็นนอรูปาวจร สังขารขันธ์เป็นปริยาปันนะ 
เป็นอปริยาปันนะ สังขารขันธ์เป็นนิยยานิกะ เป็นอนิยยานึกะ สังขารขันธ์เป็นนิยตะ เป็นอนิยตะ 
สังขารขันธ์เป็นสอุตตระ เป็นอนุตตระ สังขารขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สังขารขันธ์หมวดละ 
๓ คือ สังขารขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

[๖๗] สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สังขารขันธ์หมวดละ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตา 
รัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะเป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมฌะ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

ทุกมูลกวาร จบ 
[ดึกมูลกวาร] 

[๖๘] สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธ์เป็นเหตุ เป็นนเหตุ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓คือ สังขารขันธ์เป็นกุศล 
เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓คือ สังขารขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล 
เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 38 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นเหตุ เป็นนเหตุ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือสังขารขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต 
เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ 
เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓คือ สังขารขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมป 
ยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขาร'ขันธ์เป็นธัชฌั'ตตารัมมณะ 
เป็นพหิทธารัมมณะเป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
ติกมูลกวาร จบ 
[อุกโตวัฑฒกวาร] 

[๖๙] สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต.สังขารขันธ์หมวดละ 
๒ คือ สังขารขันธ์เป็นเหตุ เป็นนเหตุ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นกุศล เป็น 
อกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯสังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. สังขารขันธ์หมวดละ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุวิปปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นวิบาก 
เป็นริปากธัมมธรรม เป็นเนววิปากนริปากธัมมธรรม ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการ 
ฉะนึ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุกนเหตุ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็น 
อุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะเป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สังขารขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ.สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 39 

ขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นนเหตุอเหตุกะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์ 
เป็นสวิตักกสวิจาระ เป็นอริตักกวิจารมัดตะเป็นอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นโลกิยะ เป็นโลกุตดระ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นปีติสหคตะ 
เป็นสุขสหคตะ เป็นอุเปกขาสหคตะ ฯลฯสังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นธิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนชินวิญเญยยะ.สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์ 
เป็นทัสสนปหาตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะเป็นเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สังขารขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นอาสวะ เป็นโนอาสวะ สังขารขันธ์หมวดละ ๓คือ สังขารขันธ์เป็นทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสาสวะ เป็นอนาสวะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓คือ สังขารขันธ์เป็นอาจยคามี 
เป็นอปจยคามี เป็นณวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯสังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็นอาสวริปปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็น 
เสกขะ เป็นอเสกขะ เป็นเนวเสกขนาเสกขะฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นอาสวสาสวะ เป็นสาสวโนอาสวะ สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็น 
ปริตตะ เป็นมหัคคตะ เป็นอัปปมาณะ ฯลฯสังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 40 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นอาสวอาสวสัมปยุต เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ.สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
สังขารขันธ์เป็นปริตตารัมมณะ เป็นมหัคคตารัมมณะเป็นอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
สังขารขันธ์เป็นหีนะ เป็นมัชฌิมะ เป็นปณีตะ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนะ เป็นโนสัญโญชนะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็น 
มิจฉัตตนิยตะ เป็นสัมมัตตนิยตะ เป็นอนิยตะฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนิยะ เป็นอสัญโญชนิยะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็น 
มัคคารัมมณะ เป็นมักคเหตุกะ เป็นมัคคาธิปติฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุต.สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์ 
เป็นอุปปันนะ เป็นอนุปปันนะ เป็นอุปปาที ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
สังขารขันธ์เป็นอดีต เป็นอนาคตเป็นปัจจุบัน ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ. สังขารขันธ์ 
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นอดีตารัมมณะ เป็นอนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ 
ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นสัญโญชนวิปปยุตสัญโญชนึยะ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะ. สังขาร 
ขันธ์หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตะ เป็นพหิทธา เป็นธัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สังขาร 
ขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 41 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นคันถะ เป็นโนคันถะ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓คือ สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ 
เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
อุกโตวัฑฒกวาร จบ 
[พหุวิธวาร] 

[๗๐] สังขารขันธ์หมวดละ ๗ คือ สังขารขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศลเป็นอัพยากฤต 
เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะสังขารขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการ 
ฉะนึ 

สังขารขันธ์หมวดละ ๗ อีกอย่างหนึ่ง คือ สังขารขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกข 
เวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธา 
ริมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยา 
ปันนะ สังขารขันธ์หมวดละ ๗ด้วยประการฉะนี้ 

[๗๑] สังขารขันธ์หมวดละ ๒๔ คือ สังขารขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
กุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต สังขารขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะ 
ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะกาย 
สัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯสังขารขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต 
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ์หมวดละ ๒๔ด้วยประการฉะนี้ 
สังขารขันธ์หมวดละ ๒๔ อีกอย่างหนึ่ง คือ สังขารขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
สุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เป็นอัชฌัตตา 
ริมมณะ เป็นพหิทธาริมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธาริมมณะ สังขารขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็น 
ปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย 
ฯลฯสังขารขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นธัช 
ฌัตตาริมมฌะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธาริมมณะจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ 
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ์หมวดละ ๒๔ด้วยประการฉะนี้ 

[๗๒] สังขารขันธ์หมวดละ ๓๐ คือ สังขารขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกามาวจร 
เป็นรปาวจร เป็นอรปาวจร เป็นอปริยาปันนะสังขารขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 42 

สังขารขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขาร 
ขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกามาวจรเป็น 
รูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา 
สังขารขันธ์หมวดละ ๓๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๗๓] สังขารขันธ์หมวดละมากอย่าง คือ สังขารขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
กุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ 
สังขารขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯสังขารขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขาร 
ขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์ 
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจรเป็นรูปาวจร 
เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯมโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ์ 
หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

สังขารขันธ์หมวดละมากอย่างอีกอย่างหนึ่ง คือ สังขารขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เป็นอัชฌัตตา 
รัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรู 
ปาวจร เป็นอปริยาปันนะ สังขารขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะฆาน 
สัมผัสเป็นปัจจัย สังขารขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะกายสัมผัส 
เป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ 
เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุ 
สัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสชาเจตนา สังขารขันธ์หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้ 
สภาวธรรมนี้เรียกว่า สังขารขันธ์ 
พหุวิธวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 43 

วิญญาณขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ เป็นไฉน 

[ทุกมูลกวาร] 

[๗๔] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๔ คือ วิญญาณขันธ์เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร 
เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๕ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสุขินทริยสัมปยุต เป็นทุกขินทริยสัมปยุต 
เป็นโสมนัสสินทริยสัมปยุต เป็นโทมนัสสินทริยสัมปยุตเป็นอุเปกขินทริยสัมปยุต 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๖ ด้วยประการฉะนี้ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๗ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโน 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๘ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ ทุกขสหศต 
กายวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๘ด้วยประการฉะนี้ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๙ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโน 
วิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุ อัพยากตมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หมวดละ ๙ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณทุกขสหศต 
กายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุอัพยากตมโนวิญญาณ 
ธาตุ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๗๕] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุตวิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ วิฌฌาณขันธ์เป็นสเหตกะ เป็นอเหตกะ. ริฌฌาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 44 

วิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต 
วิญญาณขันธ์เป็นวิบาก เป็นริปากธัมมธรรม เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรม วิญญาณ 
ขันธ์เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ วิญญาณ 
ขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
วิญญาณขันธ์เป็นสวิตักกสวิจาระ เป็นอริตักกวิจารมัตตะ เป็นอริตักกาวิจาระ วิญญาณ 
ขันธ์เป็นปีติสหคตะ เป็นสุขสหคตะ เป็นอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธ์เป็นทัสสน 
ปหาตัพพะ เป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ วิญญาณขันธ์เป็น 
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
วิญญาณขันธ์เป็นอาจยคามี เป็นอปจยคามี เป็นณวาจยคามีนาปจยคามี วิญญาณ 
ขันธ์เป็นเสกขะ เป็นอเสกขะ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ วิญญาณขันธ์เป็นปริตตะ เป็น 
มหัคคตะ เป็นอัปปมาณะ วิญญาณขันธ์เป็นปริตตารัมมณะ เป็นมหัคคตารัมมณะ เป็น 
อัปปมาณารัมมณะ วิญญาณขันธ์เป็นหีนะ เป็นมัชฌิมะ เป็นปณีตะ วิญญาณขันธ์ 
เป็นมิจฉัตตนึยตะ เป็นสัมมัตตนึยตะ เป็นอนึยตะ วิญญาณขันธ์เป็นมัคคารัมมณะ เป็น 
มัคคเหตุกะเป็นมัคคาธิปติ วิญญาณขันธ์เป็นอุปปันนะ เป็นอนุปปันนะ เป็นอุปปาที 
วิญญาณขันธ์เป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน วิญญาณขันธ์เป็นอดีตารัมมณะเป็น 
อนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตตะ เป็นพหิทธา เป็น 
อัชฌัตตพหิทธา วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพ 
หิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๗๖] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุริปปยุต.วิญญาณขันธ์เป็นนเหตุ 
สเหตุกะ เป็นนเหตุอเหตุกะ วิญญาณขันธ์เป็นโลกิยะเป็นโลกุตตระ วิญญาณขันธ์ 
เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ วิญญาณขันธ์เป็นสาสวะ เป็นอนาสวะ 
วิญญาณขันธ์เป็นอาสวสัมปยุต เป็นอาสวริปปยุตวิญญาณขันธ์เป็นอาสวริปปยุตต 
สาสวะ เป็นอาสวริปปยุตตอนาสวะ วิญญาณขันธ์เป็นสัญโญชนึยะ เป็น 
อสัญโญชนึยะ วิญญาณขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุตเป็นสัญโญชนวิปปยุต วิญญาณขันธ์ 
เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนริปปยุตตอสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธ์ 
เป็นคันถนึยะ เป็นอคันถนึยะวิญญาณขันธ์เป็นคันถสัมปยุต เป็นคันถวิปปยุต วิญญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 45 

ขันธ์เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ วิญญาณขันธ์เป็นโอฆนิยะ 

เป็นอโนฆนิยะ วิญญาณขันธ์เป็นโอฆสัมปยุต เป็นโอฆวิปปยุต วิญญาณขันธ์เป็น 

โอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เป็นโอฆริปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธ์เป็นโยคนิยะเป็นอโยคนิยะ 

วิญญาณขันธ์เป็นโยคสัมปยุต เป็นโยควิปปยุตวิญญาณขันธ์เป็นโยควิปปยุตตโยคนิยะ เป็น 

โยคริปปยุตตอโยคนิยะ วิญญาณขันธ์เป็นนีวรณิยะ เป็นอนึวรณิยะ วิญญาณขันธ์เป็น 

นึวรณสัมปยุต เป็นนีวรณวิปปยุต วิญญาณขันธ์เป็นนึวรณริปปยุตตนีวรฌิยะ เป็นนึวรณ 

วิปปยุตตอนึวรณิยะ วิญญาณขันธ์เป็นปรามัฏฐะ เป็นอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธ์เป็น 

ปรามาสสัมปยุต เป็นปรามาสริปปยุต วิญญาณขันธ์เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะ เป็น 

ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธ์เป็นอุปาทินนะ เป็นอนุปาทินนะ วิญญาณขันธ์ 

เป็นอุปาทานิยะ เป็นอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธ์เป็นอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทาน 

วิปปยุต วิญญาณขันธ์เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานึยะ เป็นอุปาทานริปปยุตตอนุปาทานึยะ 

วิญญาณขันธ์เป็นสังกิเลสิกะเป็นอสังณิลสิกะ วิญญาณขันธ์เป็นสังกิลิฏฐะ เป็น 

อสังกิลิฏฐะ วิญญาณขันธ์เป็นกิเลสสัมปยุต เป็นกิเลสริปปยุต วิญญาณขันธ์เป็น 

กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เป็นกิเลสริปปยุตตอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะ 

เป็นนทัสสนปหาตัพพะ วิญญาณขันธ์เป็นภาวนาปหาต็พพะ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ 

วิญญาณขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธ์เป็นภาวนา 

ปหาตัพพเหตุกะ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธ์เป็นสริตักกะ เป็นอริตักกะ 

วิญญาณขันธ์เป็นสวิจาระ เป็นอวิจาระ วิญญาณขันธ์เป็นสัปปีติกะ เป็นอัปปีติกะ 

วิญญาณขันธ์เป็นปีติสหคตะ เป็นนปีติสหคตะ วิญญาณขันธ์เป็นสุขสหคตะ เป็นนสุขสหคตะ 

วิญญาณขันธ์เป็นอุเปกขาสหคตะ เป็นนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธ์เป็นกามาวจร เป็น 

นกามาวจร วิญญาณขันธ์เป็นรูปาวจร เป็นนรูปาวจรวิญญาณขันธ์เป็นอรูปาวจร เป็น 

เป็นนอรูปาวจร วิญญาณขันธ์เป็นปริยาปันนะ เป็นอปริยาปันนะ วิญญาณขันธ์เป็นนิยยา 

นึกะ เป็นอนึยยานิกะ วิญญาณขันธ์เป็นนึยตะ เป็นอนึยตะ วิญญาณขันธ์เป็นสอุตตระ 

เป็นอนุตระ วิญญาณขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 

วิญญาณขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 

ประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 46 

[๗๗] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 
ทุกมูลกวาร จบ 
[ติกมูลกวาร] 

[๗๘] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต.วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์ 
เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการ 
ฉะนึ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตดารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณ 
ขันธ์หมวดละ ๑๐ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสรณะ เป็นอรณะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นเป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
ติกมูลกวาร จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 47 
[อุกโตวัฑฒกวาร] 

[๗๙] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุตวิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯวิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุริปปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตเป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ เป็นนเหตุอเหตุกะ.วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์ 
เป็นวิบาก เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรม ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นโลกิยะ เป็นโลกุตตระ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะเป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นเกนจินริญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ.วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐสังณิลสิกะ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสาสวะ เป็นอนาสวะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นสริตักกสวิจาระ เป็นอริตักกวิจารมัตตะ เป็นอริตักกาวิจาระ ฯลฯ วิญญาณ 
ขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ ริฌฌาณขันธ์เป็นอาสวสัมปยต เป็นอาสวริปปยต.ริฌฌาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 48 

วิญญาณขันธ์เป็นปีติสหคตะ เป็นสุขสหคตะเป็นอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ 
๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพะเป็นภาวนาปหาตัพพะ เป็นณวท้สสนน 
ภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสัญโญชนิยะ เป็นอสัญโญชนิยะ.วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นณวทัสสนนภาวนา 
ปหาติ'พพเหตุกะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนวิปปยุต.วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นอาจยคามี เป็นอปจยคามี เป็นณวาจยคามีนาปจยคามี ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอ 
สัญโญชนิยะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นเสกขะ เป็นอเสกขะ 
เป็นเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นคันถนึยะ เป็นอคันถนิยะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นปริตตะ เป็นมหัคคตะ เป็นอัปปมาณะฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ 
ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ ริฌฌาณขันธ์เป็นคันถสัมปยต เป็นคันถวิปปยต. ริฌฌาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 49 

วิญญาณขันธ์เป็นปริตตารัมมฌะ เป็นมหัคคตารัมมณะเป็นอปิปมาณารัมมณะ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เป็นคันถริปปยุตตอคันถนิยะ. 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นหีนะ เป็นมัชฌิมะ เป็นปณีตะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ 
๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นโอฆนิยะ เป็นอโนฆนิยะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นมิจฉัตตนิยตะ เป็นสัมมัตตนิยตะ เป็นอนิยตะฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๑๐ ด้วยประการฉะนึ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นโอฆสัมปยุต เป็นโอฆวิปปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นมัคคารัมมณะ เป็นมักคเหตุกะ เป็นมัคคาธิปติ ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ 
๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒ 
คือ วิญญาณขันธ์เป็นโอฆริปปยุตตโอฆนิยะ เป็นโอฆริปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นอุปปันนะ เป็นอนุปปันนะ เป็นอุปปาที ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นโยคนิยะ เป็นอโยคนิยะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน ฯลฯ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ ริฌฌาณขันธ์เป็นโยคสัมปยต เป็นโยคริปปยต. ริฌฌาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 50 

วิญญาณขันธ์เป็นอตีตารัมมณะ เป็นอนาคตารัมมณะ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นโยควิปปยุตตโยคนิยะ เป็นโยควิปปยุตตอโยคนิยะ. วิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตตะ เป็นพหิทธา เป็นอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธ์หมวด 
ละ ๒ คือ วิญญาณขันธ์เป็นนึวรณิยะ เป็นอนึวรฌิยะ. วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓ คือ 
วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๑๐ ด้วยประการฉะนี้ 
อุภโตวัฑฒกวาร จบ 
[พหุวิธวาร] 

[๘๐] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๗ คือ วิญญาณขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศลเป็น 
อัพยากฤต เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะวิญญาณขันธ์ 
หมวดละ ๗ ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๗ อีกอย่างหนึ่ง คือ วิญญาณขันธ์เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็น 
ทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมฌะ 
เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจรเป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ 
วิญญาณขันธ์หมวดละ ๗ ด้วยประการฉะนี้ 

[๘๑] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒๔ คือ วิญญาณขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็น 
กุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต วิญญาณขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็น 
อกุศล เป็นอัพยากฤตจักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒๔ ด้วย 
ประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 51 

วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒๔ อีกอย่างหนึ่ง คือ วิญญาณขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ 
เป็นอัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ วิญญาณขันธ์ 
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นอัชฌัตตารัมมฌะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธา 
รัมมณะจักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ์หมวดละ ๒๔ ด้วยประการฉะนี้ 
[๘๒] วิญญาณขันธ์หมวดละ ๓๐ คือ วิญญาณขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ วิญญาณขันธ์เพราะ 
โสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัยฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์ 
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกามาวจรเป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ 
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณวิญญาณขันธ์หมวดละ ๓๐ ด้วยประการฉะนี้ 

[๘๓] วิญญาณขันธ์หมวดละมากอย่าง คือ วิญญาณขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็นอัพยากฤต เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร 
เป็นอปริยาปันนะ วิญญาณขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะฆาน 
สัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะ 
กายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯวิญญาณขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นกุศล เป็นอกุศล 
เป็นอัพยากฤตเป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุวิญญาณ ฯลฯ 
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ์หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

วิญญาณขันธ์หมวดละมากอย่างอีกอย่างหนึ่ง คือ วิญญาณขันธ์เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เป็น 
อัชฌัตตารัมมณะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เป็นกามาวจร 
เป็นรูปาวจร เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ วิญญาณขันธ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 52 

วิญญาณขันธ์เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 
วิญญาณขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นอัช 
ฌัตตารัมมฌะ เป็นพหิทธารัมมณะ เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะเป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร 
เป็นอรูปาวจร เป็นอปริยาปันนะ จักขุวิญญาณฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้ 

สภาวธรรมนี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์ 
พหุวิธวาร จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 
[๘๔] ขันธ์ ๕ คือ 
๑. รูปขันธ์ 
๒. เวทนาขันธ์ 
๓. สัญญาขันธ์ 
๔. สังขารขันธ์ 
๕. วิญญาณขันธ์ 

ดิกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหนเป็นกุศล ขันธ์ไหนเป็นอกุศล ขันธ์ไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ ขันธ์ 
ไหนเป็นสรณะ ขันธ์ไหนเป็นอรณะ 
ดิกมาติกาวิสัชนา 

[๘๕] รูปขันธ์เป็นอัพยากฤต ขันธ์ ๔ (เบื้องปลาย) เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็น 
อัพยากฤตก็มี ขันธ์ ๒ (เบื้องต้น) กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นทุกขเวทนา 
สัมปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ขันธ์ ๓(เบื้องปลาย) เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี รูปขันธ์เป็นเนววิปากนวิปากธัมม 
ธรรม ขันธ์ ๔ เป็นวิบากก็มี เป็นวิปากธัมมธรรมก็มี เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี รูปขันธ์ 
เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี ขันธ์ ๔ เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 53 

เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี รูปขันธ์เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ 
ขันธ์ ๔ เป็นสังกิลิฏฐสังณิลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
ก็มี รูปขันธ์ เป็นอวิตักกาวิจาระ ขันธ์ ๓ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตะก็มี 
เป็นอริตักกาวิจาระก็มี สังขารขันธ์เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริ 
ตักกาวิจาระก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสวิตักกสวิจาระ แม้เป็นอริตักกวิจารมัตตะ แม้เป็น 
อริตักกาวิจาระก็มีรูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็น 
อุเปกขาสหคตะ เวทนาขันธ์ เป็นปีติสหคตะ เป็นนสุขสหคตะ เป็นนอุเปกขาสหคตะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปีติสหคตะก็มี ขันธ์ ๓ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปก 
ขาสหคตะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี 
รูปขันธ์ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ์ ๔ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็นภาวนาปหา 
ตัพพะก็มี เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ์ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
ขันธ์ ๔ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นณวทัสสนนภาวนาปหา 
ตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ์ เป็นณวาจยคามีนาปจยคามีขันธ์ ๔ เป็นอาจยคามีก็มี เป็นอปจย 
คามีก็มี เป็นเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มีรูปขันธ์ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ ขันธ์ ๔ เป็นเสกขะ 
ก็มี เป็นอเสกขะก็มีเป็นเนวเสกขนาเสกขะก็มี รูปขันธ์ เป็นปริตตะ ขันธ์ ๔ เป็นปริตตะก็มี 
เป็นมหัคคตะก็มี เป็นดัปปมาณะก็มี รูปขันธ์ เป็นอนารัมมณะ ขันธ์ ๔ เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็น 
มหัคคตารัมมณะก็มี เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารมมณะ แม้เป็นมหัคค 
ตารัมมณะ แม้เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี รูปขันธ์ เป็นมัชฌิมะ ขันธ์ ๔ เป็นหืนะก็มี เป็นมัชฌิมะก็มี 
เป็นปณีตะก็มี รูปขันธ์ เป็นอนิยตะ ขันธ์ ๔ เป็นมิจฉัตตนิยตะก็มี เป็นสัมมัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะ 
ก็มี รูปขันธ์ เป็นอนารัมมณะ ขันธ์ ๔ เป็นมัคคารัมมณะก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมีคคา 
ธิปดึก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคารัมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปติก็มี ขันธ์ ๕ 
เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี ขันธ์ ๕ เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี 
เป็นปัจจุบันก็มีรูปขันธ์ เป็นอนารัมมณะ ขันธ์ ๔ เป็นอดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะ 
ก็มีเป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ 
แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี ขันธ์ ๕ เป็นอัชฌัตตะก็มีเป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี รูปขันธ์ เป็นอนารัมมณะ ขันธ์ ๔เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็น 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอัชฌัตตารัมมณะ แม้เป็นพหิทธารัมมณะ แม้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 54 

เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ขันธ์ ๔ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ รูปขันธ์ เป็นสนิทัสสนสัป 
ปฏิฆะก็มี เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เป็นอนิทัสสนดัปปฏิฆะก็มี 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๘๖] ขันธ์ ๔ เป็นนเหตุ สังขารขันธ์เป็นเหตุก็มี เป็นนเหตุก็มีรูปขันธ์ เป็น 
อเหตุกะ ขันธ์ ๔ เป็นสเหตุกะก็มี เป็นอเหตุกะก็มี รูปขันธ์เป็นเหตุริปปยุต ขันธ์ ๔ เป็น 
เหตุสัมปยุตก็มี เป็นเหตุวิปปยุตก็มี รูปขันธ์กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะ แม้เป็น 
สเหตุกนเหตุ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุกนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นสเหตุกนเหตุก็มีสังขารขันธ์เป็นเหตุสเหตุกะก็มี เป็นสเหตุกนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นเหตุสเหตุกะ แม้เป็นสเหตุกนเหตุก็มี รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต 
แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นเหตุสัมปยุตตน 
เหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี สังขารขันธ์ เป็นเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เป็น 
เหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี 
รูปขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะ ขันธ์ ๓ เป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มีสังขาร 
ขันธ์เป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้ 
เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

[๘๗] ขันธ์ ๕ เป็นสัปปัจจยะ เป็นสังขตะ ขันธ์ ๔ เป็นอนิทัสสนะรูปขันธ์ 
เป็นสนิทัสสนะก็มี เป็นอนิท้สสนะก็มี ขันธ์ ๔ เป็นอปิปฏิฆะรูปขันธ์ เป็นสัปปฏิฆะก็มี 
เป็นอัปปฏิฆะก็มี รูปขันธ์ เป็นรูป ขันธ์ ๔ เป็นอรูป รูปขันธ์เป็นโลกิยะ ขันธ์ ๔ เป็น 
โลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี ขันธ์ ๕เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกริสัชชนา 

[๘๘] ขันธ์ ๔ เป็นโนอาสวะ สังขารขันธ์ เป็นอาสวะก็มี เป็นโนอาสวะก็มี รูป 
ขันธ์ เป็นสาสวะ ขันธ์ ๔ เป็นสาสวะก็มี เป็นอนาสวะก็มีรูปขันธ์ เป็นอาสวริปปยุต 
ขันธ์ ๔ เป็นอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสวริปปยุตก็มี รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอาสวสาสวะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 55 

เป็นสาสวโนอาสวะ ขันธ์ ๓กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นสาสวโนอาสวะก็มี กล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นสาสวโนอาสวะก็มี สังขารขันธ์ เป็นอาสวสาสวะก็มี เป็นสาสวโนอาสวะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะก็มี รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ขันธ์ ๓กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสว 
อาสวสัมปยุต เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี 
สังขารขันธ์ เป็นอาสวอาสวสัมปยุตก็มีเป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี รูปขันธ์ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ 
ขันธ์ ๔เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ แม้เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 

[๘๙] ขันธ์ ๔ เป็นโนสัญโญชนะ สังขารขันธ์ เป็นสัญโญชนะก็มีเป็นโนสัญโญชนะ 
ก็มี รูปขันธ์เป็นสัญโญชนิยะ ขันธ์ ๔ เป็นสัญโญชนิยะก็มีเป็นอสัญโญชนิยะก็มี รูปขันธ์ 
เป็นสัญโญชนริปปยุต ขันธ์ ๔ เป็นสัญโญชนสัมปยุตตก็มี เป็นสัญโญชนวิปปยุตก็มี รูปขันธ์ 
กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนึยโนสัญโญชนะ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ 
ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญ 
ชนิยะโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธ์ เป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะก็มี เป็นสัญโญชนึยโนสัญโญ 
ชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะ แม้เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี 
รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญ 
โญชนะ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโน 
สัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธ์เป็น 
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตก็มี เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้ 
เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มีรูปขันธ์ เป็น 
สัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนึยะ ขันธ์ ๔ เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เป็นสัญโญ 
ชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แม้เป็น 
สัญโญชนริปปยุตตอสัญโญชนึยะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 56 

๕. ลันถโคจฉกวิสัชนา 

[๙๐] ขันธ์ ๔ เป็นโนลันถะ สังขารขันธ์เป็นลันถะก็มี เป็นโนลันถะก็มี รูปขันธ์ เป็น 
ลันถนิยะ ขันธ์ ๔ เป็นลันถนิยะก็มี เป็นอลันถนิยะก็มีรูป'ขันธ์ เป็นลันถวิปปยุต ขันธ์ ๔ เป็นลันถ 
สัมปยุตก็มี เป็นลันถริปปยุตก็มีรูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นลันถลันถนิยะ เป็นต้นถนิยโนลันถะ 
ขันธ์ ๓กล่าวไม , ได้ว่า เป็นลันถลันถนิยะ เป็นลันถนิยโนต้นถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
เป็นลันถนิยโนต้นถะก็มี สังขารขันธ์ เป็นลันถลันถนิยะก็มี เป็นลันนิยโนลันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นลันถลันถนิยะ แม้เป็นต้นถนิยโนต้นถะก็มีรูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นลันถลันถ 
สัมปยุต แม้เป็นลันถสัมปยุตตโนต้นถะขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นต้นถลันถสัมปยุต เป็น 
ลันถสัมปยุตตโนต้นถะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า เป็นลันถสัมปยุตตโนต้นถะก็มี สังขารขันธ์ เป็น 
ลันถลันถสัมปยุตก็มี เป็นลันถสัมปยุตตโนต้นถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นลันถลันถสัมปยุต 
แม้เป็นลันถสัมปยุตตโนลันถะก็มี รูปขันธ์ เป็นต้นถวิปปยุตตลันถนิยะ ขันธ์ ๔เป็นต้นถ 
ริปปยุตตลันถนิยะก็มี เป็นลันถวิปปยุตตอต้นถนิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นลันถวิปปยุตต 
ลันถนิยะ แม้เป็นลันถวิปปยุตตอลันถนิยะก็มี 
๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 

[๙๑] ขันธ์ ๔ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ ขันธ์ ๔ เป็นโนโยคะ ฯลฯขันธ์ ๔ เป็นโนนีวรณะ 
สังขารขันธ์ เป็นนึวรณะก็มี เป็นโนนีวรณะ ก็มี รูปขันธ์เป็นนีวรฌิยะ ขันธ์ ๔ เป็นนีวรฌิยะ 
ก็มี เป็นอนีวรณิยะก็มี รูปขันธ์ เป็นนีวรณะริปปยุต ขันธ์ ๔ เป็นนีวรณสัมปยุตก็มี เป็น 
นึวรณวิปปยุตก็มี รูปขันธ์กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณนีวรณิยะ เป็นนึวรณิยโนนึวรณะ ขันธ์ ๓ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณนึวรณิยะ เป็นนึวรฌิยโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรฌิยโนนึ 
วรณะก็มี สังขารขันธ์ เป็นนึวรณนีวรณิยะก็มี เป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นนึวรณนีวรณิยะ แม้เป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มี รูปขันธ์กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณ 
สัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ขันธ์ ๓กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณนึวรณสัมปยุต 
เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สังขารขันธ์ 
เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนึวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนึวรณ 
นึวรณสัมปยุตแม้เป็นนึวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี รูปขันธ์ เป็นนีวรณริปปยุตตนีวรณิยะ 
ขันธ์ ๔ เป็นนึวรณริปปยุตตนึวรณิยะก็มี เป็นนีวรณวิปปยุตตอนึวรณิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นนีวรณริปปยุตตนึวรณิยะ แม้เป็นนีวรณริปปยุตตอนีวรฌิยะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 57 

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 

[๙๒] ขันธ์ ๔ เป็นโนปรามาสะ สังขารขันธ์ เป็นปรามาสะก็มี เป็นโนปรามาสะก็มี 
รูปขันธ์เป็นปรามัฏฐะ ขันธ์ ๔ เป็นปรามัฏฐะก็มี เป็นอปรามัฏฐะก็มี รูปขันธ์เป็นปรามาส 
วิปปยุต ขันธ์ ๓ เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสวิปปยุตก็มี สังขารขันธ์ เป็นปรามาส 
สัมปยุตก็มี เป็นปรามาสริปปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสสัมปยุต แม้เป็นปรามาส 
ริปปยุตก็มี รูปขันธ์กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรามํเฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ขันธ์ ๓ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็น 
ปรามํเฏฐโนปรามาสะก็มี สังขารขันธ์ เป็นปรามาสปรามัฏฐะก็มี เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามัฏฐโนปราสะก็มี รูปขันธ์ เป็นปรามาส 
ริปปยุตตปรามํเฏฐะ ขันธ์ ๔ เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เป็นปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสริปปยุตปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา 

[๙๓] รูปขันธ์ เป็นอนารมมณะ ขันธ์ ๔ เป็นสารัมมณะ ขันธ์ ๔เป็นโนจิตตะ 
วิญญาณขันธ์เป็นชิตตะ ขันธ์ ๓ เป็นเจตสิกะ ขันธ์ ๒ เป็นอเจตสิกะ ขันธ์ ๓ เป็น 
จิตตสัมปยุต รูปขันธ์ เป็นจิตตวิปปยุต วิญญาณขันธ์กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นชิตตสัมปยุต 
แม้เป็นชิตตริปปยุต ขันธ์ ๓ เป็นจิตตสังสัฏฐะ รูปขันธ์ เป็นชิตตริสังสัฏฐะ วิญญาณขันธ์ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นจิตตสังสัฏฐะ แม้เป็นชิตตริสังสัฏฐะ ขันธ์ ๓ เป็นชิตตสมุฏฐานะ 
วิญญาณขันธ์เป็นโนชิตตสมุฏฐานะ รูปขันธ์ เป็นชิตตสมุฏฐานะก็มี เป็นโนชิตตสมุฏฐานะก็มี 
ขันธ์ ๓ เป็นชิตตสหภู วิญญาณขันธ์เป็นโนชิตตสหภู รูปขันธ์เป็นชิตตสหภูก็มี เป็นโนชิตตสหภู 
ก็มี ขันธ์ ๓ เป็นชิตตานุปริวัตติ วิญญาณขันธ์เป็นโนชิตตานุปริวัตตึ รูปขันธ์ เป็น 
ชิตตานุปริวัตติก็มี เป็นโนชิตตานุปริวัตติก็มีขันธ์ ๓ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ขันธ์ ๒ 
เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะขันธ์ ๓ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ์ ๒ เป็นโนชิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ์ ๓ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ์ ๒ เป็นโนชิตตสังสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ์ ๓ เป็นพาหิระ วิญญาณขันธ์เป็นอัชฌัตติกะ รูปขันธ์ เป็นธัชฌั'ตติกะ 
ก็มี เป็นพาหิระก็มี ขันธ์ ๔ เป็นนอุปาทารูปขันธ์ เป็นอุปาทาก็มี เป็นนอุปาทาก็มี เป็น 
อุปาทินนะก็มี เป็นอนุปาทินนะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 58 

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 

[๙๔] ขันธ์ ๔ เป็นนอุปาทานะ สังขารขันธ์ เป็นอุปาทานะก็มี เป็นนอุปาทานะก็มี 
รูปขันธ์ เป็นอุปาทานิยะ ขันธ์ ๔ เป็นอุปาทานึยะก็มี เป็นอนุปาทานึยะก็มี รูปขันธ์ เป็น 
อุปาทานวิปปยุต ขันธ์ ๔ เป็นอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานริปปยุตก็มี รูปขันธ์ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานิยะเป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นอุปาทานอุปาทานึยะเป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานึยโนอุปาทานะ 
ก็มีสังขารขันธ์ เป็นอุปาทานอุปาทานึยะก็มี เป็นอุปาทานึยโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอุปาทานอุปาทานิยะ แม้เป็นอุปาทานึยโนอุปาทานะก็มี รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สังขารขันธ์เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานสัมปยุตตโน 
อุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทานสัมปยุตต 
โนอุปาทานะก็มี รูปขันธ์ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานึยะ ขันธ์ ๔ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทา 
นึยะก็มี เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ 
แม้เป็นอุปาทานริปปยุตตอนุปาทานึยะก็มี 
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 

[๙๕] ขันธ์ ๔ เป็นโนกิเลสะ สังขารขันธ์ เป็นกิเลสะก็มี เป็นโนกิเลสะก็มี รูปขันธ์ 
เป็นสังกิเลสิกะ ขันธ์ ๔ เป็นสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิเลสิกะก็มีรูป'ขันธ์ เป็นอสังกิลิฏฐะ 
ขันธ์ ๔ เป็นสังกิลิฏฐะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐะก็มี รูปขันธ์เป็นกิเลสวิปปยุต ขันธ์ ๔ เป็น 
กิเลสสัมปยุตก็มี เป็นกิเลสริปปยุตก็มี รูปขันธ์กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็น 
สังกิเลสิกโนกิเลสะ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังกิเลสกโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ์ เป็นกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เป็นสังกิเล 
สักโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิเลสกะ แม้เป็นสังณิลสักโนกิเลสะก็มี 
รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี 
สังขารขันธ์ เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลส 
สังกิลิฏฐะแม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี รูปขันธ์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 59 

แม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ ขันธ์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตเป็นกิเลส 
สัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มีสังขารขันธ์ เป็นกิเลส 
กิเลสสัมปยุตก็มี เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต 
แม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ ก็มี รูปขันธ์เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ ขันธ์ ๔ เป็น 
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลส 
วิปปยุตตสังกิเลสิกะแม้เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังณิลสิกะก็มี 
๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๙๖] รูปขันธ์ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ ขันธ์ ๔ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็น 
นทัสสนปหาตัพพะก็มี รูปขันธ์ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ์ ๔ เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มี 
เป็นนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ์ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ขันธ์ ๔ เป็นทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะก็มี เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มีรูป'ขันธ์ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
ขันธ์ ๔ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ์ เป็นอริตักกะ 
ขันธ์ ๔ เป็นสวิตักกะก็มีเป็นอริตักกะก็มี รูปขันธ์เป็นอริจาระ ขันธ์ ๔ เป็นสวิจาระก็มี 
เป็นอริจาระก็มีรูปขันธ์ เป็นอัปปีติกะ ขันธ์ ๔ เป็นสัปปีดึกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี รูปขันธ์ 
เป็นนปีติสหคตะ ขันธ์ ๔ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นนปีติสหคตะก็มี ขันธ์ ๒ เป็นนสุขสหคตะ 
ขันธ์ ๓ เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี ขันธ์ ๒ เป็นนอุเปกขาสหคตะ ขันธ์ ๓ 
เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขาสหคตะก็มีรูปขันธ์ เป็นกามาวจร ขันธ์ ๔ เป็นกามาวจร 
ก็มี เป็นนกามาวจรก็มี รูปขันธ์ เป็นนรูปาวจร ขันธ์ ๔ เป็นรูปาวจรก็มี เป็นนรูปาวจรก็มี 
รูปขันธ์ เป็นนอรูปาวจรขันธ์ ๔ เป็นอรูปาวจรก็มี เป็นนอรูปาวจรก็มี รูปขันธ์ เป็นปริยาปันนะ 
ขันธ์๔ เป็นปริยาปันนะก็มี เป็นอปริยาปันนะก็มี รูปขันธ์ เป็นอนิยยานิกะ ขันธ์ ๔เป็น 
นึยยานิกะก็มี เป็นอนึยยานึกะก็มี รูปขันธ์ เป็นอนึยตะ ขันธ์ ๔ เป็นนิยตะก็มี เป็นอนึยตะ 
ก็มี รูปขันธ์ เป็นสอุตตระ ขันธ์ ๔ เป็นสอุตตระก็มี เป็นอนุตตระก็มี รูปขันธ์ เป็นอรณะ 
ขันธ์ ๔ เป็นสรณะก็มี เป็นอรณะก็มี ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
ขันธวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 60 

๒. อายตนวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
[๙๗] อายตนะ ๑๒ คือ 
๑. จักขายตนะ 
๒. รูปายตนะ 
๓. โสตายตนะ 
๔. สัททายตนะ 
๕. ฆานายตนะ 
๖. คันธายตนะ 
๗. ชิวหายตนะ 
๘. รสายตนะ 
๙. กายายตนะ 
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ 
๑๑. มนายตนะ 
๑๒. ธัมมายตนะ 

[๙๘] จักขุ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา รูป 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโสตะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สัททะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความ 
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา ฆานะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็น 
ธรรมดา คันธะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ชิวหา ไม่ 
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา รส ไม , เที่ยงเป็นทุกข์ เป็น 
อนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา กาย ไม , เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปร 
ปรวนไปเป็นธรรมดา โผฏฐัพพะ ไม , เที่ยเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็น 
ธรรมดา มโน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ธรรม ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา 
สุตตันตภาชนึย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 61 

อภิธรรมภาชนีย์ 
[๙๙] อายตนะ ๑๒ คือ 
๑. จักขายตนะ 
๒. โสตายตนะ 
๓. ฆานายตนะ 
๔. ชิวหายตนะ 
๕. กายายตนะ 
๖. มนายตนะ 
๗. รูปายตนะ 
๘. สัททายตนะ 
๙. คันธายตนะ 
๑๐. รสายตนะ 
๑๑. โผฏฐัพพายตนะ 
๑๒. ธัมมายตนะ 

[๑๐๐] ในอายตนะ ๑๒ นั้น ชักขายตนะ เป็นไฉน 

จักขุใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
จักขายตนะ 

โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ เป็นไฉน 
กายใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
กายายตนะ 

มนายตนะ เป็นไฉน 

มนายตนะหมวดละ ๑ คือ มนายตนะเป็นผัสสสัมปยุต. มนายตนะหมวดละ ๒ คือ 
มนายตนะ เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. มนายตนะหมวดละ ๓ ศึอมนายตนะ เป็นกุศล เป็น 
อกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มนายตนะหมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า 
มนายตนะ 

รูปายตนะ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 62 

รูปใด เป็นสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า รูปธาตุบ้างนี้เรียกว่า รูปายตนะ 
สี'ททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เป็นไฉน 
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกว่าโผฏฐัพพธาตุบ้าง นี้เรียกว่า โผฏฐัพพายตนะ 
ธัมมายตนะ เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปที่เห็นไม , ได้กระทบไม , ได้ นับเนื่องในธัม 
มายตนะ และอสังขตธาตุ 

ในธัมมายตนะนั้น เวทนาขันธ์เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์ เป็นไฉน 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นจิตตสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า สังขารขันธ์ 

รูปที่เห็นไม , ได้กระทบไม , ได้ นับเนื่องในธัมมายตนะ เป็นไฉน 
อิตถินทรีย์ ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกว่า รูปที่เห็นไม , ได้กระทบไม , ได้ นับเนื่องใน 
ธ'มมายตนะ 

อสังขตธาตุ เป็นไฉน 

ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่า อสังขตธาตุสภาวธรรมนี้ 
เรียกว่า ธ'มมายตนะ 

อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 
[๑๐๑] อายตนะ ๑๒ คอ 
๑. จักขายตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 63 

๒. รูปายตนะ 
ฯลฯ 

๑๑. มนายตนะ 

๑๒. ธ'มมายตนะ 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาอายตนะ ๑๒ อายตนะไหนเป็นกุศล อายตนะไหนเป็นอกุศลอายตนะไหนเป็น 
อัพยากฤต ฯลฯ อายตนะไหนเป็นสรณะ อายตนะไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๑๐๒] อายตนะ ๑๐ (คือ'โอฬาริกายตนะ ๑๐) เป็นอัพยากฤต อายตนะ ๒(คือ มนายตนะ 
ธัมมายตนะ) เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มีอายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต มนายตนะ 
เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
ธัมมายตนะเป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตแม้เป็น 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรมอายตนะ ๒ เป็นวิบาก 
ก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี อายตนะ ๕ เป็นอุปาทินนุปาทา 
นิยะ สัททายตนะ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะอายตนะ ๔ เป็นอุปาทินนุปาทานึยะก็มี เป็นอนุปา 
ทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานึยะก็มี อายตนะ ๒ เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเล 
สิกะ อายตนะ ๒ เป็นสังกิลิฏฐสังณิลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐสังณิลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐา 
สังณิลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอริตักกาวิจาระมนายตนะ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็น 
อริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี ธัมมายตนะ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักก 
วิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสริตักกสวิจาระ แม้เป็นอริตักกวิจาร 
มัตตะ แม้เป็นอริตักกาวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะแม้เป็นสุข 
สหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะ อายตนะ ๒ เป็น'ปีติสหคตะก็มีเป็นสุขสหคตะก็มี เป็น 
อุเปก'ขาสหคตะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะแม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 64 

ก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี 
เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มี เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นณวทัสสน 
นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุ 
กะก็มี เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐เป็นณวาจยคามีนาปจยคามี 
อายตนะ ๒ เป็นอาจยคามีก็มี เป็นอปจยคามีก็มีเป็นเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี อายตนะ ๑๐ 
เป็นณวเสกขนาเสกขะ อายตนะ ๒เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็นเนวเสกขนาเสกขะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐เป็นปริตตะ อายตนะ ๒ เป็นปริตตะก็มี เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอัปปมาณะ 
ก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมฌะก็มี 
เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตาริมมณะ แม้ 
เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๐เป็นมัชฌิมะ อายตนะ ๒ เป็นหีนะก็มี เป็นมัชฌิมะก็มี 
เป็นปณีตะก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นอนิยตะ อายตนะ ๒ เป็นมิจฉัตตนิยตะก็มี เป็นสัมมัตตนิยตะ 
ก็มี เป็นอนิยตะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ อายตนะ ๒เป็นมัคคารัมมณะก็มี เป็น 
มัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคาริมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ 
แม้เป็นมัคคาธิปติก็มี อายตนะ ๕ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอนุป 
ปันนะ สัททายตนะเป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปปาที อายตนะ 
๕เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี ธัมมายตนะ เป็นอุปปันนะก็มี 
เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปปันนะ แม้เป็นอนุปปันนะ 
แม้เป็นอุปปาทีก็มี อายตนะ ๑๑ เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี ธัมมายตนะ 
เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีต แม้เป็นอนาคต 
แม้เป็นปัจจุบันก็มี อายตนะ ๑๐เป็นอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เป็นอดีตารัมมณะก็มี 
เป็นอนาคตารัมมณะก็มีเป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ 
แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๒ เป็นธัชฌัตตะก็มี เป็น 
พหิทธาก็มี เป็นธัชฌัตตพหิทธาก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ อายตนะ ๒เป็นธัชฌัตตา 
รัมมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็นธัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
ธัชฌัตตารัมมณะ แม้เป็นพหิทธารัมมณะ แม้เป็นธัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี รูปายตนะ 
เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๙ เป็นอนิท้สสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เป็นอนิทัสสน 
ธัปปฏิฆะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 65 

ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๑๐๓] อายตนะ ๑๑ เป็นนเหตุ ธัมมายตนะ เป็นเหตุก็มี เป็นนเหตุก็มี อายตนะ 
๑๐ เป็นอเหตุกะ อายตนะ ๒ เป็นสเหตุกะก็มี เป็นอเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นเหตุวิปปยุต 
อายตนะ ๒ เป็นเหตุสัมปยุตก็มีเป็นเหตุวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุ 
สเหตุกะ แม้เป็นสเหตุกนเหตุ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุกนเหตุ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสเหตุกนเหตุก็มี ธัมมายตนะ เป็นเหตุสเหตุกะก็มีเป็นสเหตุกนเหตุ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะ แม้เป็นสเหตุกนเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุ 
สัมปยุต เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธมมายตนะ 
เป็นเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต 
แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนเหตุอเหตุกะ มนายตนะเป็นนเหตุสเหตุกะ 
ก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี ธมมายตนะ เป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี 
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

[๑๐๔] อายตนะ ๑๑ เป็นสัปปัจจยะ ธัมมายตนะ เป็นสัปปัจจยะก็มี เป็นอัปปัจจยะก็มี 
อายตนะ ๑๑ เป็นสังขตะ ธมมายตนะ เป็นสังขตะก็มี เป็นอสังขตะก็มี อายตนะ ๑๑ เป็น 
อนิทัสสนะ รูปายตนะ เป็นสนิทัสสนะ อายตนะ ๑๐ เป็นสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เป็น 
อปิปฏิฆะ อายตนะ ๑๐เป็นรูป มนายตนะ เป็นอรูป ธัมมายตนะ เป็นรูปก็มี เป็นอรูปก็มี 
อายตนะ ๑๐เป็นโลกิยะ อายตนะ ๒ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี อายตนะ ๑๒เป็น 
เกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

[๑๐๕] อายตนะ ๑๑ เป็นโนอาสวะ ธัมมายตนะ เป็นอาสวะก็มีเป็นโนอาสวะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นอาสวะ อายตนะ ๒ เป็นสาสวะก็มีเป็นอนาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็น 
อาสววิปปยุต อายตนะ ๒ เป็นอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสววิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 66 

ว่า เป็นอาสวสาสวะเป็นสาสวโนอาสวะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ 
เป็นสาสวโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสาสวโนอาสวะก็มี ธัมมายตนะ เป็นอาสวสาสวะก็มี 
เป็นสาสวโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะก็มี 
อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุตแม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ 
มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวอาสวสัมปยุต เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธ'มมายตนะ เป็นอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสวสัมป 
ยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ อายตนะ ๒ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เป็นอาสววิป 
ปยุตตอนาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ แม้เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 

[๑๐๖] อายตนะ ๑๑ เป็นโนสัญโญชนะ ธัมมายตนะ เป็นสัญโญชนะก็มี เป็น 
โนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒เป็นสัญโญชนิยะก็มี เป็นอสัญ 
โญชนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นสัญโญชนวิปปยุตอายตนะ ๒ เป็นสัญโญชนสัมปยุตก็มี เป็น 
สัญโญชนวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะ เป็นสัญโญ 
ชนึยโนสัญโญชนะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ เป็นสัญโญชนิยโน 
สัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนึยโนสัญโญชนะก็มี ธ'มมายตนะ เป็นสัญโญชน 
สัญโญชนิยะก็มี เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ 
แม้เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชน 
สัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชน 
สัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนส้ม 
ปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธ'มมายตนะ เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เป็นสัญโญชนสัมปยุต 
ตโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโลุ)ชนสัมปยุตแม้เป็นสัญโลุ)ชนสัมปยุต 
ตโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒ เป็นสัญโญ 
ชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
สัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะ แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 67 

๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 

[๑๐๗] อายตนะ ๑๑ เป็นโนคันถะ ธมมายตนะ เป็นคันถะก็มี เป็นโนคันถะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นคันถนิยะ อายตนะ ๒ เป็นคันถนิยะก็มี เป็นอคันถนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ 
เป็นคันถวิปปยุต อายตนะ ๒ เป็นคันถสัมปยุตก็มี เป็นคันถวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถนิยะ เป็นคันถนิยโนคันถะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถนิยะ 
เป็นคันถนิยโนคันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถนึยโนคันถะก็มี ธ'มมายตนะ เป็นคันถคันถนึยะ 
ก็มี เป็นคันถนิยโนคันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถนึยะ แมเป็นคันถนึยโนคันถะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถสัมปยุตแม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ 
มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถสัมปยุตเป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีธัมมายตนะ เป็นคันถคันถสัมปยุตก็มี เป็นคันถสัมปยุตตโน 
คันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถสัมปยุต แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อายตนะ 
๑๐ เป็นคันถริปปยุตคันถนิยะ อายตนะ ๒ เป็นคันถริปปยุตตคันถนิยะก็มีเป็นคันถวิปปยุตต 
อคันถนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยะแม้เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนึยะก็มี 
๖. ๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 

[๑๐๘] อายตนะ ๑๑ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ อายตนะ ๑๑ เป็นโนโยคะฯลฯ อายตนะ ๑๑ 
เป็นโนนึวรณะ ธ'มมายตนะ เป็นนีวรณะก็มี เป็นโนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนึวรฌิยะ 
อายตนะ ๒ เป็นนีวรณิยะก็มี เป็นอนึวรณิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนึวรณวิปปยุต อายตนะ ๒ 
เป็นนีวรณสัมปยุตก็มีเป็นนีวรณริปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณนืวรฌิยะ 
เป็นนีวรณิยโนนึวรณะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณนีวรฌิยะ เป็นนีวรณิยโนนีวรณะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธัมมายตนะ เป็นนึวรณนีวรณิยะก็มี เป็นนึวร 
ณิยโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณนึวรณิยะ แม้เป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มี อายตนะ 
๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนึวรณนึวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนึวรณะ มนายตนะ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุต เป็นนึวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
นึวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธ'มมายตนะ เป็นนึวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เป็นนีวรณสัมปยุตต 
โนนึวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณนีวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนึวรณะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นนึวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อายตนะ ๒ เป็นนีวรณริปปยุตตนืวรฌิยะก็มี เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 68 

นึวรณวิปปยุตตอนึวรฌิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แม้เป็นนีวรณวิป 
ปยุตตอนีวรณิยะก็มี 

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 

[๑๐๙] อายตนะ ๑๑ เป็นโนปรามาสะ ธ'มมายตนะ เป็นปรามาสะก็มี เป็นโนปรามาสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เป็นปรามํเฏฐะก็มี เป็นอปรามัฏฐะก็มี อายตนะ 
๑๐ เป็นปรามาสวิปปยุต มนายตนะ เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสริปปยุตก็มี ธัมมายตนะ 
เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสริปปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสสัมปยุต 
แม้เป็นปรามาสริปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโน 
ปรามาสะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธ'มมายตนะ เป็นปรามาสปรามัฏฐะก็มี เป็น 
ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะ 
ก็มี เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ 
แม้เป็นปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา 

[๑๑๐] อายตนะ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ มนายตนะ เป็นสารัมมณะธัมมายตนะ เป็น 
สารัมมฌะก็มี เป็นอนารัมมณะก็มี มนายตนะ เป็นจิตตะอายตนะ ๑๑ เป็นโนชิตตะ อายตนะ 
๑๑ เป็นอเจตสิกะ ธ'มมายตนะ เป็นเจตสิกะก็มี เป็นอเจตสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นจิตต 
วิปปยุต ธัมมายตนะเป็นชิตตสัมปยุตก็มี เป็นชิตตวิปปยุตก็มี มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นชิตตสัมปยุต แม้เป็นชิตตริปปยุต อายตนะ ๑๐ เป็นชิตตวิสังสัฏฐะ ธ'มมายตนะ 
เป็นชิตตสังสัฏฐะก็มี เป็นชิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นชิตตสังสัฏฐะ 
แม้เป็นชิตตริสังสัฏฐะ อายตนะ ๖ เป็นโนชิตตสมุฏฐานะ อายตนะ ๖ เป็นชิตตสมุฏฐานะ 
ก็มี เป็นโนชิตตสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เป็นโนชิตตสหภู ธ'มมายตนะ เป็นชิตตสหภูก็มี 
เป็นโนชิตตสหภูก็มีอายตนะ ๑๑ เป็นโนชิตตานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เป็นชิตตานุปรวัตติก็มี เป็น 
โนชิตตานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๑๑ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธัมมายตนะเป็นชิตตสังสัฏฐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 69 

สมุฏฐานะก็มี เป็นโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑ เป็นโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู 
ธัมมายตนะ เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีเป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี อายตนะ 
๑๑ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธัมมายตนะ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี 
เป็นโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึก็มี อายตนะ ๖ เป็นอัชฌัตติกะ อายตนะ ๖เป็นพาหิระ 
อายตนะ ๙ เป็นอุปาทา อายตนะ ๒ เป็นนอุปาทา ชัมมายตนะเป็นอุปาทาก็มี เป็นนอุปาทาก็มี 
อายตนะ ๕ เป็นอุปาทินนะ สัททายตนะเป็นอนุปาทินนะ อายตนะ ๖ เป็นอุปาทินนะก็มี 
เป็นอนุปาทินนะก็มี 

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 

[๑๑๑] อายตนะ ๑๑ เป็นนอุปาทานะ ธ'มมายตนะ เป็นอุปาทานะก็มี เป็นนอุปาทานะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เป็นอุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทานิยะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นอุปาทานริปปยุตอายตนะ ๒ เป็นอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานริปปยุต 
ก็มี อายตนะ ๑๐กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานิยะ เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะ 
มนายตนะกล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานึยะ เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธัมมายตนะ เป็นอุปาทานอุปาทานิยะก็มีเป็น 
อุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานึยะ แม้เป็นอุปาทานึย 
โนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธ'มมายตนะ 
เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็น 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตอุปาทานึยะ อายตนะ ๒ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เป็นอุปาทานริปปยุตต 
อนุปาทานิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นอุปาทานริปปยุตตอุปาทานึยะ แม้เป็นอุปาทานวิปปยุตต 
อนุปาทานึยะก็มี 

๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 

[๑๑๒] อายตนะ ๑๑ เป็นโนกิเลสะ ธ'มมายตนะ เป็นกิเลสะก็มีเป็นโนกิเลสะก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เป็นสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังณิลสิกะก็มี อายตนะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 70 

๑๐ เป็นอสังกิลิฏฐะ อายตนะ ๒เป็นสังกิลิฏฐะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็น 
กิเลสวิปปยุตอายตนะ ๒ เป็นกิเลสสัมปยุตก็มี เป็นกิเลสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม่ 
ได้ว่า เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลส 
สังกิเลสิกะ เป็นสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี 
ชัมมายตนะ เป็นกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลส 
สังกิเลสิกะ แม้เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ 
แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ เป็นสังกิลิฏฐโน 
กิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธัมมายตนะเป็นกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี 
เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต แม้เป็นกิเลสสัมยุตตโนกิเลสะ 
มนายตนะ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ 
ว่า เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ชัมมายตนะ เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มีเป็นกิเลสส้ม 
ปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตแม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ 
ก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะอายตนะ ๒ เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ 
ก็มี เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ 
แม้เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังณิลสิกะก็มี 
๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๑๑๓] อายตนะ ๑๐ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี 
เป็นนทัสสนปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เป็นภาวนาปหา 
ตัพพะก็มี เป็นนภาวนาปหาดัพพะก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ 
เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนภาวนาปหา 
ตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ 
๑๐ เป็นอริตักกะ อายตนะ ๒ เป็นสวิตักกะก็มีเป็นอริตักกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอริจาระ อายตนะ 
๒ เป็นสวิจาระก็มีเป็นอริจาระก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอัปปีติกะ อายตนะ ๒ เป็นสัปปีติกะก็มี 
เป็นอัปปีติกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนปีดึสหคตะ อายตนะ ๒ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นนปีติ 
สหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนสุขสหคตะ อายตนะ ๒เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 71 

ก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นนอุเปก 1 ขาสหคตะอายตนะ ๒ เป็นอุเปก 1 ขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขา 
สหคตะก็มี อายตนะ ๑๐เป็นกามาวจระ อายตนะ ๒ เป็นกามาวจระก็มี เป็นนกามาวจระก็มี 
อายตนะ ๑๐เป็นนรูปาวจระ อายตนะ ๒ เป็นรูปาวจระก็มี เป็นนรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐ 
เป็นนอรูปาวจระ อายตนะ ๒ เป็นอรูปาวจระก็มี เป็นนอรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐เป็นปริยาปันน 
อายตนะ ๒ เป็นปริยาปันนะก็มี เป็นอปริยาปันนะก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นอนิยยานิกะ อายตนะ ๒ 
เป็นนิยยานิกะก็มี เป็นอนิยยานึกะก็มี อายตนะ ๑๐ เป็นอนิยตะ อายตนะ ๒ เป็นนิยตะ 
ก็มี เป็นอนิยตะก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นสอุตตระ อายตนะ ๒ เป็นสอุตตระก็มี เป็นอนุตตระ 
ก็มีอายตนะ ๑๐ เป็นอรณะ อายตนะ ๒ เป็นสรณะก็มี เป็นอรณะก็มี ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
อายตนวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 72 

๓. ธาตุวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
ธาตุ ๖ นัยที่ ๑ 
[๑๑๔] ธาตุ ๖ คือ 
๑. ปฐวีธาตุ 
๒. อาโปธาตุ 
๓. เตโชธาตุ 
๔. วาโยธาตุ 
๕. อากาสธาตุ 
๖. วิญญาณธาตุ 

[๑๑๕] ในธาตุ ๖ นั้น ปฐวีธาตุ เป็นไฉน 

ปฐวีธาตุมี ๒ อย่างคือ ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก 

ในปฐวีธาตุ ๒ อย่างนั้น ปฐวีธาตุภายใน เป็นไฉน 

ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระด้าง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เป็นภายในเฉพาะตน 
เป็นอุปาทินนรูปข้างใน ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟืน หนังเนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระลูก 
ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ได้ 0 ใหญ่ ได้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า หรือ ธรรม 
ชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระด้าง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เป็นภายในเฉพาะตน เป็นอุปา 
ทินนรูปข้างในแม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่า ปฐวีธาตุภายใน 
ปฐวีธาตุภายนอก เป็นไฉน 

ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระด้าง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เป็นภายนอก เป็น 
อนุปาทินนรูปข้างนอก ได้แก่ เหล็ก โลหะ ดีบุกขาว ดีบุกดำเงิน แก้วมุกดา 
แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงินตราทอง แก้วมณีแดง แก้ว 
มณีลาย หฌ้า ท่อนไม้ กรวด กระเบื้อง แผ่นดินแผ่นหิน ภเขา หรือ ธรรมชาติที่แข็ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 73 

ธรรมชาติที่กระด้าง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เป็นภายนอก เป็นอนุปาทินนรูปข้างนอก แม้อื่น 
ใดมีอยู่ นี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายนอก 

ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อย่างนั้นเข้าเป็นหมวดเดียวกัน 
นี้เรียกว่า ปฐวีธาตุ 

[๑๑๖] อาโปธาตุ เป็นไฉน 

อาโปธาตุมี ๒ อย่าง คือ อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก 
ในอาโปธาตุ ๒ อย่างนั้น อาโปธาตุภายใน เป็นไฉน 

ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะ 
กุมรูป เป็นภายใน เฉพาะตน เป็นอุปาทินนรูปข้างใน ได้แก่ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ 
มันข้น นี้ไตา เปลวมัน นี้าลาย นี้ามูกไขข้อ มูตร หรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบ 
อาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เป็นภายใน เฉพาะตน เป็น 
อุปาทินนรูปข้างในแม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่า อาโปธาตุภายใน 
อาโปธาตุภายนอก เป็นไฉน 

ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะ 
กุมรูป เป็นภายนอก เป็นอนุปาทินนรูปข้างนอก ได้แก่ รสรากไม้รสลำต้น รส 
เปลือกไม้ รสใบไม้ รสดอกไม้ รสผลไม้ นมสด นมส้มเนย , ใส เนยซ้น นี้ไมัน นี้าผึ้ง 
นี้าอ้อย นี้าที่อยู่ในพื้นดิน หรือนี้าที่อยู่ในอากาศหรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความ 
เหนียว ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เป็นภายนอก เป็นอนุปาทินนรูปข้างนอก 
แม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่า อาโปธาตุภายนอก 

อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อย่างนั้น เข้าเป็นหมวดเดียวกัน 
นี้เรียกว่า อาโปธาตุ 

[๑๑๗] เตโชธาตุ เป็นไฉน 

เตโชธาตุ มี ๒ อย่าง คือ เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก 
ในเตโชธาตุ ๒ อย่างนั้น เตโชธาตุภายใน เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 74 

ความร้อน ธรรมชาติที่ร้อน ความอุ่น ธรรมชาติที่อุ่น ความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่น 
เป็นภายในเฉพาะตน เป็นอุปาทินนรูปข้างใน ได้แก่ เตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อน 
เตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม เตโชธาตุที่เป็นเหตุให้เผาไหม้ เตโชธาตุที่ทำให้ของกิน 
ของดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดี หรือ ความร้อน ธรรมชาติที่ร้อน ความอุ่น 
ธรรมชาติที่อุ่น ความอบอุ่น ธรรมชาติที่อบอุ่น เป็นภายในเฉพาะตน เป็นอุปาทินนรูปข้างใน 
แม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่า เตโชธาตุภายใน 
เตโชธาตุภายนอก เป็นไฉน 

ความร้อน ธรรมชาติที่ร้อน ความอุ่น ธรรมชาติที่อุ่น ความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่น 
เป็นภายนอกเป็นอนุปาทินนรูปข้างนอกได้แก่ไฟฟืไฟสะเก็ดไม้ไฟหญ้าไฟมูลโค 
ไฟแกลบ ไฟหยากเยื่อ ไฟอสนีบาต ความร้อนแห่งไฟ ความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ ความร้อน 
แห่งกองฟืน ความร้อนแห่งกองหญ้า ความร้อนแห่งกองข้าวเปลือก ความร้อนแห่งกองขี้เถ้า 
หรือ ความร้อนธรรมชาติที่ร้อน ความอุ่น ธรรมชาติที่อุ่น ความอบอุ่น ธรรมชาติที่อบอุ่น 
เป็นภายนอก เป็นอนุปาทินนรูปข้างนอก แม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่า เตโชธาตุภายนอก 
เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อย่างนั้น เข้าเป็นหมวดเดียวกัน 
นี้เรียกว่า เตโชธาตุ 

[๑๑๘] วาโยธาตุ เป็นไฉน 

วาโยธาตุมี ๒ อย่างคือ วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก 
ในวาโยธาตุ ๒ อย่างนั้น วาโยธาตุภายใน เป็นไฉน 

ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเคร่งตึงแห่งรูป เป็นภายในเฉพาะตน 
เป็นอุปาทินนรูปข้างใน ได้แก่ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องตํ่าลมในท้อง ลมในไห้ 
ลมพัดไปตามตัว ลมศัสตรา ลมมีดโกน ลมเพิกหัวใจลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หรือ 
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเคร่งตึงแห่งรูป เป็นภายใน เฉพาะตน เป็นอุปา 
ทินนรูปข้างใน แม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่า วาโยธาตุภายใน 
วาโยธาตุภายนอก เป็นไฉน 

ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเคร่งตึงแห่งรูปเป็นภายนอกเป็น 
อนุปาทินนรูปข้างนอก ได้แก่ ลมตะวันออก ลมตะวันตก ลมเหนือ ลมใต้ลมมีฝุนละออง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 75 

ลมไม่มีฝ่นละออง ลมหนาว ลมร้อน ลมอ่อน ลมแรง ลมดำลมบน ลมกระพือปีก ลมครุธ 
ลมใบตาล ลมเป่าปาก หรือ ความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมา ความเคร่งตึงแห่งรูป เป็น 
ภายนอก เป็นอนุปาทินนรูปข้างนอก แม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่า วาโยธาตุภายนอก 

วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อย่างนั้น เข้าเป็นหมวดเดียวกัน นี้ 
เรียกว่า วาโยธาตุ 

[๑๑๙] อากาศธาตุ เป็นไฉน 

อากาศธาตุมี ๒ อย่าง คือ อากาศธาตุภายใน อากาศธาตุภายนอก 
ในอากาศธาตุ ๒ อย่างนั้น อากาศธาตุภายใน เป็นไฉน 

อากาศ ธรรมชาติอันนับว่าอากาศ ความว่างเปล่า ธรรมชาติอันนับว่าความว่างเปล่า 
ช่องว่าง ธรรมชาติอันนับว่าช่องว่าง ที่อันเนื้อและเลือดไม , ถูกต้องเป็นภายใน เฉพาะตน เป็น 
อุปาทินนรูปข้างใน ได้แก่ ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยว 
ของลิ้ม ช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้ม และช่องสำหรับของกินของดื่มของ 
เคี้ยวของลิ้มไหลออกเนื้องตํ่า หรือ อากาศ ธรรมชาติอันนับว่าอากาศ ความว่างเปล่า ธรรมชาติ 
อันนับว่าความว่างเปล่า ช่องว่าง ธรรมชาติอันนับว่าช่องว่าง ที่อันเนื้อและเลือดไม , ถูกต้อง 
เป็นภายในเฉพาะตน เป็นอุปาทินนรูปข้างใน แม้อื่นใดมีอยู่ นี้เรียกว่าอากาศธาตุภายใน 
อากาสธาตุภายนอก เป็นไฉน 

อากาศ ธรรมชาติอันนับว่าอากาศ ความว่างเปล่า ธรรมชาติอันนับว่าความว่างเปล่า 
ช่องว่าง ธรรมชาติอันนับว่าช่องว่าง ที่อันมหาภูตรูป ๔ ไม , ถูกต้อง เป็นภายนอก เป็น 
อนุปาทินนรูปข้างนอก นี้เรียกว่า อากาสธาตุภายนอก 

อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อย่างนั้น เข้าเป็นหมวดเดียวกัน 
นี้เรียกว่า อากาสธาตุ 

[๑๒๐] วิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณ 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกว่าวิญญาณธาตุ 
สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า ธาตุ ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 76 

ธาตุ ๖ นัยที่ ๒ 

[๑๒๑] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง คือ 
๑. สุขธาตุ 
๒. ทุกขธาตุ 
๓. โสมนัสสธาตุ 
๔. โทมนัสสธาตุ 
๕. อุเปกขาธาตุ 
๖. อวิชชาธาตุ 

ในธาตุ ๖ นั้น สุขธาตุ เป็นไฉน 

ความสบายกาย ความสุขกาย ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุข เกิดแต่กายสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขเกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่าสุขธาตุ 

ทุกขธาตุ เป็นไฉน 

ความไม่สบายกาย ความทุกข์กาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์ อันเกิดแต่ 
กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่า ทุกขธาตุ 

โสมนัสสธาตุ เป็นไฉน 

ความสบายใจ ความสุขใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่าโสมนัสสธาตุ 

โทมนัสสธาตุ เป็นไฉน 

ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์เกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์เกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่า โทมนัสสธาตุ 

อุเปกขาธาตุ เป็นไฉน 

ความสบายใจก็ไม่ใช่ ความไม่สบายใจก็ไม , ใช่ ความเสวยอารมณ์ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิด 
แต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ไม่ทุกข์ไม , สุขเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่า อุเปกขาธาตุ 

อวิชชาธาตุ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 77 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะนี้เรียกว่า 
อวิชชาธาตุ 

สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า ธาตุ ๖ 
ธาตุ ๖ นัยที่ ๓ 

[๑๒๒] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง คือ 
๑. กามธาตุ 
๒. พยาปาทธาตุ 
๓. วิหิงสาธาตุ 
๔. เนกขัมมธาตุ 
๕. อัพยาปาทธาตุ 
๖. อริหิงสาธาตุ 

ในธาตุ ๖ นั้น กามธาตุ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ความดำริ อันประกอบด้วยกาม ความที่จิตแนบอยู่ใน 
อารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทอยู่ในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกว่า 
กามธาตุ ชั้นตํ่ามีอวีชินรกเป็นที่สุด ชั้นสูงมีเทพชั้นปรนึมมิตวสวัตตีเป็นที่สุด ขันธ์ ธาตุ 
อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ที่ท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างนี้นับเนื่องอยู่ใน 
ระหว่างนี้นี้เรียกว่า กามธาตุ 

พยาปาทธาตุ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง อันประกอบด้วยพยาบาท ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ นี้ 
เรียกว่า พยาปาทธาตุ อีกนัยหนึ่ง ความที่จิตอาฆาต ในอาฆาฏวัตถุ ๑๐ ความอาฆาตมีกำลัง 
ความกระทบ ความแค้น ความโกรธ ความกำเริบความกำเริบหนัก ความคิดประทุษร้าย 
ความคิดประทุษร้ายยิ่ง ความคิดประทุษร้ายหนัก ความที่จิตพยาบาท ความมีใจประทุษร้ายยิ่ง ความ 
โกรธ กิริยาที่โกรธสภาพที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย สภาพที่คิดประทุษ 
ร้ายความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท สภาพที่พยาบาท ความพิโรธ ความแค้น ความดุร้าย 
อาการที่พูดไม , ยั้ง ความที่จิตไม่แช่มชื่น นี้เรียกว่า พยาปาทธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 78 


วิหิงสาธาตุ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง อันประกอบด้วยวิหิงสา ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกว่า 
วิหิงสาธาตุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
คือ ฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้ ศัสตราหรือเชือก ความข่มเหง กิริยาที่ข่มเหง ความเบียด 
เบียน กิริยาที่เบียดเบียนความขึ้งเคียด ความเคียดแค้น ความเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่น 
เห็นปานนี้ นี้เรียกว่าวิหิงสาธาตุ 
เนกขัมมธาตุ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง อันประกอบด้วยเนกขัมมะ ฯลฯสัมมาสังกัปปะ นี้ 
เรียกว่า เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมแม้ทั้งหมด ก็เรียกว่าเนกขัมมธาตุ 
อัพยาปาทธาตุ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง อันประกอบด้วยความไม , พยาบาท ฯลฯสัมมา 
สังกัปปะ นี้เรียกว่า อัพยาปาทธาตุ ความมีไมตรี กิริยาที่มีไมตรี สภาพที่มีไมตรี ในสัตว์ 
ทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นี้เรียกว่า อัพยาปาทธาตุ 
อริหิงสาธาตุ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง อันประกอบด้วยอริหิงสา ความดำริความที่จิตแนบ 
อยู่ในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทอยู่ในอารมณ์ ความยกจิตขึนสู่อารมณ์ สัมมาสังกัปปะ 
นี้เรียกว่า อริหิงสาธาตุ ความกรุณา กิริยาที่กรุณาสภาพที่กรุณา ในสัตว์ทั้งหลาย กรุณา 
เจโตวิมุตติ นี้เรียกว่า อริหิงสาธาตุ 
สภาวธรรมเหล่านี้ ก็เรียกว่า ธาตุ ๖ 

[๑๒๓] ฉักกะ หมวดแห่งธาตุ ๖ ทั้ง ๓ นัยนี้ ประมวลเข้าเป็นหมวดเดียวกัน เป็น 
ธาตุ ๑๘ ด้วยประการฉะนี้ 

สุตตันตภาชนีย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 
[๑๒๔] ธาตุ ๑๘ คอ 
๑. จักขุธาตุ 
๒. รูปธาตุ 
๓. จักขุวิญญาณธาตุ 
๔. โสตธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 79 


๕. สัททธาตุ 
๖. โสตวิญญาณธาตุ 
๗. ฆานธาตุ 
๘. คันธธาตุ 
๙. ฆานวิญญาณธาตุ 
๑๐. ชิวหาธาตุ 
๑๑. รสธาตุ 

๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
๑๓. กายธาตุ 
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ 
๑๕. กายวิญญาณธาตุ 
๑๖. มโนธาตุ 
๑๗. ธรรมธาตุ 
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 

[๑๒๕] ในธาตุ ๑๘ นั้น จักขุธาตุ เป็นไฉน 

จักขุใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นึเรียกว่า บ้านว่างบ้าง นึเรียกว่า 
จักขุธาตุ 

รูปธาตุ เป็นไฉน 

รูปใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ ได้แก่ สี ฯลฯ นี้เรียกว่า รูปธาตุบ้างนี้เรียกว่า รูปธาตุ 

จักขุวิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ป้ฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณ วิญญาณขันธ์ 
จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยจักขุปสาทและรูปารมณ์เกิดขึ้น นี้เรียกว่า จักขุวิญญาณธาตุ 

[๑๒๖] โสตธาตุ เป็นไฉน 

โสตะใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
โสตธาตุ 

สัททธาตุ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 80 

เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไม , ได้ กระทบไม , ได้ ฯลฯ นี้เรียกว่าสัททธาตุบ้าง นี้เรียก 
ว่า สัททธาตุ 

โสตวิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณ วิญญาณขันธ์ 
โสตวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยโสตปสาท และ สัททารมณ์เกิด ขึ้น นี้เรียกว่า โสตวิญญาณธาตุ 

[๑๒๗] ฆานธาตุ เป็นไฉน 

ฆานะใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
ฆานธาตุ 

คันธธาตุ เป็นไฉน 

กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไม , ได้ กระทบไม , ได้ ฯลฯ นี้เรียกว่าคันธธาตุบ้าง นี้เรียก 
ว่า คันธธาตุ 

ฆานวิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณ วิญญาณขันธ์ 
ฆานวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยฆานปสาท และคัน ธารมณ์เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ฆานวิญญาณธาตุ 

[๑๒๘] ชิวหาธาตุ เป็นไฉน 

ชิวหาใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
ชิวหาธาตุ 

รสธาตุ เป็นไฉน 

รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไม , ได้ แต่กระทบได้ ฯลฯ นี้เรียกว่ารสธาตุบ้าง นี้เรียก 
ว่า รสธาตุ 

ชิวหาวิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณ วิญญาณขันธ์ 
ชิวหาวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยชิวหาปสาท และ รสารมณ์เกิด ขึ้น นี้เรียกว่า ชิวหาวิญญาณธาตุ 

[๑๒๙] กายธาตุ เป็นไฉน 

กายใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
กายธาตุ 

โผฏฐัพพธาตุ เป็นไฉน 

ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกว่า โผฏฐัพพธาตุบ้าง นี้เรียกว่า โผฏฐัพพธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 81 

กายวิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณวิญญาณขันธ์ 
กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยกายปสาทและโผฏฐัพพารมณ์เกิดขึ้นนี้เรียกว่า กายวิญญาณธาตุ 

[๑๓๐] มโนธาตุ เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์ 
มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลำดับแห่งการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุชิต ฯลฯ ของโสตวิญญาณธาตุ 
จิต ฯลฯ ของฆานวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯของชิวหาวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร 
มโน มนายตนะมนินทรีย์ ริญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลำดับแห่งการเกิด 
ดับของกายวิญญาณธาตุ หรือความพิจารณาอารมณ์ทีแรกในธรรมทั้งปวง นี้เรียกว่ามโนธาตุ 

ธรรมธาตุ เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปที่เห็นไม , ได้ กระทบไม , ได้นับเนื่องในธัมมายตนะ 
และอสังขตธาตุ 

ในธรรมธาตุนั้น เวทนาขันธ์ เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์หมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. เวทนาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
เวทนาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. เวทนาขันธ์หมวดละ ๓คือ เวทนาขันธ์เป็นกุศล เป็น 
อกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า 
เวทนาขันธ์ 

สัญญาขันธ์ เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์หมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธ์เป็นผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สัญญาขันธ์เป็นสเหตุกะ เป็นอเหตุกะ. สัญญาขันธ์หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธ์เป็นกุศล เป็น 
อกุศล เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธ์หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า 
สัญญาขันธ์ 

สังขารขันธ์ เป็นไฉน 

สังขารขันธ์หมวดละ ๑ คือ สังขารขันธ์เป็นชิตตสัมปยุต. สังขารขันธ์หมวดละ ๒ คือ 
สังขารขันธ์เป็นเหตุ เป็นนเหตุ. สังขารขันธ์หมวดละ ๓ คือสังขารขันธ์เป็นกุศล เป็นอกุศล 
เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธ์หมวดละมากอย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า สังขารขันธ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 82 

รูปที่เห็นไม , ได้ กระทบไม , ได้ นับเนื่องในธัมมายตนะ เป็นไฉน 
อิตถินทรีย์ ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกว่า รูปที่เห็นไม , ได้ กระทบไม , ได้ นับเนื่องใน 
ธัมมายตนะ 

อสังขตธาตุ เป็นไฉน 

ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่า อสังขตธาตุ 
สภาวธรรมนี้เรียกว่า ธรรมธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ เป็นไฉน 

มโนธาตุเกิดในลำดับแห่งการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุ จิต มโนมานัส ฯลฯ มโน 
วิญญาณธาตุที่สมกัน เกิดในลำดับแห่งการเกิดดับแม้ของมโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง มโนธาตุ เกิดใน 
ลำดับแห่งการเกิดดับของโสตวิญญาณธาตุฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลำดับแห่งการเกิดดับของฆาน 
วิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุเกิดในลำดับแห่งการเกิดดับของชิวหาวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ เกิด 
ในลำดับแห่งการเกิดดับของกายวิญญาณธาตุ ชิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน 
เกิดในลำดับแห่งการเกิดดับแม้ของมโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง จิต มโนมานัส หทัย ปัฌฑร มโน 
มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยมโนและธรรมารมณ์ 
เกิดขึ้น นี้เรียกว่า มโนวิญญาณธาตุ 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 
[๑๓๑] ธาตุ ๑๘ คอ 
๑. จักขุธาตุ 
๒. รูปธาตุ 
๓. จักขุวิญญาณธาตุ 
๔. โสตธาตุ 
๕. สัททธาตุ 
๖. โสตวิญญาณธาตุ 
๗. ฆานธาตุ 
๘. คันธธาตุ 
๙. ฆานวิญญาณธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 83 


๑๐. ชิวหาธาตุ 
๑๑. รสธาตุ 

๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
๑๓. กายธาตุ 
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ 
๑๕. กายวิญญาณธาตุ 
๑๖. มโนธาตุ 
๑๗. ธรรมธาตุ 
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 

ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาธาตุ ๑๘ ธาตุไหนเป็นกุศล ธาตุไหนเป็นอกุศล ธาตุไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ 
ธาตุไหนเป็นสรณะ ธาตุไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติการิสัชชนา 

[๑๓๒] ธาตุ ๑๖ เป็นอัพยากฤต ธาตุ ๒ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤต 
ก็มี ธาตุ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นอทุก 
ขมสุขเวทนาสัมปยุต ธาตุ ๕ เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต กายวิญญาณธาตุ เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี มโนวิญญาณธาตุ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นทุกข 
เวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธรรมธาตุ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มีเป็น 
ทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต 
แม้เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธาตุ ๑๐ เป็นณวริปากนริปาก 
ธัมมธรรม ธาตุ ๕ เป็นวิบากมโนธาตุ เป็นวิบากก็มี เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒ 
เป็นวิบากก็มี เป็นวิบากธัมมธรรมก็มี เป็นเนวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๑๐ เป็นอุปาทิน 
นุปาทานิยะ สัททธาตุ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะ ธาตุ ๕ เป็นอุปาทินนุปาทานึยะก็มี เป็นอนุปาทิน 
นุปาทานิยะก็มี ธาตุ ๒ เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนานุ 
ปาทานึยะก็มีธาตุ ๑๖ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เป็นสังกิลิฏฐสังณิลสิกะก็มีเป็น 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๕ เป็นอริตักกาวิจาระ มโนธาตุ 
เป็นสริตักกสวิจาระ มโนวิญญาณธาตุ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 84 

อวิตักกา'วิจาระก็มี ธรรมธาตุ เป็นสวิตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกา 

วิจาระก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสวิตักกส'วิจาระ แม้เป็นอวิตักกวิจารมัตตะ แม้เป็นอริตักกา 

วิจาระก็มี ธาตุ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะแม้เป็นอุเปกขาสหคตะ 

ธาตุ ๕ เป็นอุเปกขาสหคตะ กายวิญญาณธาตุ เป็นนปีติสหคตะ เป็นสุขสหคตะ เป็นนอุเบกขาสหคตะ 

กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๒ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็น 

อุเปก'ขาสหคตะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสห 

คตะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็น 

ภาวนาปหาตัพพะก็มี เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นฒวทัสสนนภาวนา 

ปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็น 

ณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นณวาจยคามีนาปจยคามี ธาตุ ๒ เป็นอาจย 

คามีก็มี เป็นอปจยคามีก็มี เป็นณวาจยคามีนาปจยคามีก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นณวเสกขนาเสกขะ 

ธาตุ ๒ เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็นเนวเสกขนาเสกขะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นปริตตะ 

ธาตุ ๒ เป็นปริตตะก็มี เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอัปปมาณะก็มี ธาตุ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ 

ธาตุ ๖ เป็นปริตตารัมมณะ ธาตุ ๒ เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี เป็น 

อัปปมาณารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตาริมมณะ แม้เป็นอัปปมาณา 

รัมมณะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นมัชฌิมะ ธาตุ ๒ เป็นหืนะก็มี เป็นมัชฌิมะก็มี เป็นปณีตะก็มี ธาตุ 

๑๖ เป็นอนิยตะ ธาตุ ๒เป็นมิจฉัตตนิยตะก็มี เป็นสัมมัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๐ 

เป็นอนารัมมณะ ธาตุ ๖ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคาริมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะแม้เป็นมัคคา 

ธิปติ ธาตุ ๒ เป็นมัคคารัมมณะก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปดึก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 

เป็นมัคคารัมมฌะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปติก็มี ธาตุ ๑๐ เป็นอุปปันนะก็มี เป็น 

อุปปาทีก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอนุปปันนะ สัททธาตุ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี 

กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอุปปาที ธาตุ ๖ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มีธรรมธาตุ 

เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นอุปปันนะ แม้เป็น 

อนุปปันนะ แม้เป็นอุปปาทีก็มี ธาตุ ๑๗ เป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี ธรรมธาตุ 

เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีต แม้เป็นอนาคต แม้ 

เป็นปัจจุบันก็มีธาตุ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ ธาตุ ๒ เป็นอดีตา 

รัมมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นอตีตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 85 

รัมมณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มีธาตุ ๑๘ เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็น 
พหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี ธาตุ ๑๐เป็นอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี 
เป็นพหิทธาร'มมฌะก็มีเป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ธาตุ ๒ เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็น 
พหิทธาร'มมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอัชฌัตตารัมมณะ 
แม้เป็นพหิทธารัมมณะ แม้เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีรูปธาตุ เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆะ 
ธาตุ ๙ เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๓๓] ธาตุ ๑๗ เป็นนเหตุ ธรรมธาตุ เป็นเหตุก็มี เป็นนเหตุก็มีธาตุ ๑๖ เป็น 
อเหตุกะ ธาตุ ๒ เป็นสเหตุกะก็มี เป็นอเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖เป็นเหตุวิปปยุต ธาตุ ๒ เป็น 
เหตุสัมปยุตก็มี เป็นเหตุวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะ แม้เป็นสเหตุ 
กนเหตุ มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุกนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นสเหตุกนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เป็นเหตุสเหตุกะก็มี เป็นสเหตุกนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นเหตุสเหตุกะ แม้เป็นสเหตุกนเหตุก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต 
แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ มโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นเหตุ 
สัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เป็นเหตุเหตุสัมปยุตก็มี 
เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี 
ธาตุ ๑๖ เป็นนเหตุอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุ เป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี 
ธรรมธาตุเป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ 
แม้เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชชนา 

[๑๓๔] ธาตุ ๑๗ เป็นสัปปัจจยะ ธรรมธาตุ เป็นสัปปัจจยะก็มีเป็นอัปปัจจยะก็มี 
ธาตุ ๑๗ เป็นสังขตะ ธรรมธาตุ เป็นสังขตะก็มี เป็นอสังขตะก็มี ธาตุ ๑๗ เป็นอนิทัสสนะ 
รูปธาตุ เป็นสนิทัสสนะ ธาตุ ๑๐เป็นสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘ เป็นดัปปฏิฆะ ธาตุ ๑๐ เป็นรูป ธาตุ ๗ 
เป็นอรูธรรมธาตุ เป็นรูปก็มี เป็นอรูปก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นโลกิยะ ธาตุ ๒ เป็นโลกิยะก็มี เป็น 
โลกุตตระก็มี ธาตุ ๑๘ เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 86 

๓. อาสวโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๓๕] ธาตุ ๑๗ เป็นโนอาสวะ ธรรมธาตุ เป็นอาสวะก็มี เป็นโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เป็นสาสวะ ธาตุ ๒ เป็นสาสวะก็มี เป็นอนาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นอาสววิปปยุต ธาตุ ๒ 
เป็นอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสววิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นสาสว 
โนอาสวะมโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นสาสวโนอาสวะก็มีกล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นสาสวโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ เป็นอาสวสาสวะก็มีเป็นสาสวโนอาสวะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
อาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ มโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
อาสวอาสวสัมปยุต เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสัมปยุตตโน 
อาสวะก็มี ธรรมธาตุ เป็นอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ 
ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นอาสวริปปยุตต 
สาสวะ ธาตุ ๒ เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะก็มี เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะ แม้เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๓๖] ธาตุ ๑๗ เป็นโนสัญโญชนะ ธรรมธาตุ เป็นสัญโญชนะก็มีเป็นโนสัญโญชนะ 
ก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เป็นสัญโญชนิยะก็มี เป็นอสัญโญชนิยะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เป็นสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๒ เป็นสัญโญชนสัมปยุตก็มี เป็นสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ มโนวิญญาณธาตุ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ เป็นสัญโญชนึยโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นสัญโญชนึยโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เป็นสัญโญชนึยโน 
สัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ แม้เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี 
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญ 
ชนะมโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโน 
สัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เป็นสัญโญชน 
สัญโญชนสัมปยุตก็มี เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญ 
ชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นสัญโญชนวิป 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 87 

ปยุตตสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เป็นสัญโญชนวิปปยุตต 
อสัญโญชนิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แม้เป็นสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี 

๕. คันถโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๓๗] ธาตุ ๑๗ เป็นโนคันถะ ธรรมธาตุ เป็นคันถะก็มี เป็นโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เป็นคันถนิยะ ธาตุ ๒ เป็นคันถนิยะก็มี เป็นอคันถนิยะก็มี ธาตุ ๑๖เป็นคันถวิปปยุต ธาตุ ๒ 
เป็นคันถสัมปยุตก็มี เป็นคันถวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถนิยะ เป็นคันถ 
นิยโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถนิยะ เป็นคันถนึยโนคันถะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถนิยโนคันถะก็มี ธรรมธาตุ เป็นคันถคันถนึยะก็มี เป็นคันถนึยโนคันถะ 
ก็มีกล่าวไม่ได้ , ว่า แม้เป็นคันถคันถนิยะ แม้เป็นคันถนิยโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นคันถคันถสัมปยุต แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถ 
คันถสัมปยุต เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี 
ธรรมธาตุ เป็นคันถคันถสัมปยุตก็มี เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
คันถคันถสัมปยุต แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นคันถริปปยุตตคันถนิยะ 
ธาตุ ๒เป็นคันถริปปยุตตคันถนึยะก็มี เป็นคันถริปปยุตตอคันถนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็น 
คันถวิปปยุตตคันถนึยะ แม้เป็นคันถริปปยุตตอคันถนึยะก็มี 
๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิริสัชชนา 

[๑๓๘] ธาตุ ๑๗ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ ธาตุ ๑๗ เป็นโนโยคะ ฯลฯธาตุ ๑๗ เป็นโนนีวรณะ 
ธรรมธาตุ เป็นนึวรณะก็มี เป็นโนนึวรณะก็มี ธาตุ ๑๖เป็นนึวรณิยะ ธาตุ ๒ เป็นนีวรณิยะก็มี 
เป็นอนีวรณิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นนึวรณริปปยุต ธาตุ ๒ เป็นนึวรณสัมปยุตก็มี เป็นนีวรณวิปปยุตก็มี 
ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณนีวรณิยะ เป็นนีวรฌิยโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นนึวรณนีวรณิยะ เป็นนีวรฌิยโนนึวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณิยโนนีวรณะก็มี 
ธรรมธาตุ เป็นนึวรณนืวรฌิยะก็มี เป็นนึวรฌิยโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณนีวรณิยะ 
แม้เป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณ 
สัมปยุตตโนนีวรณะมโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณนีวรณสัมปยุต เป็นนีวรณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 88 

สัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ 
เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
นึวรณนีวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นนึวรณวิปปยุตต 
นึวรณิยะ ธาตุ ๒ เป็นนีวรณวิปปยุตตนึวรณิยะก็มี เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี 
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๓๙] ธาตุ ๑๗ เป็นโนปรามาสะ ธรรมธาตุ เป็นปรามาสะก็มี เป็นโนปรามาสะ 
ก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เป็นปรามํเฏฐะก็มี เป็นอปรามัฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เป็นปรามาสวิปปยุต มโนวิญญาณธาตุ เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสริปปยุตก็มี 
ธรรมธาตุ เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสวิปปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
ปรามาสสัมปยุต แม้เป็นปรามาสริปปยุตก็มีธาตุ ๑๖ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรา 
มัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ มโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรามัฏฐะ 
เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธรรมธาตุ 
เป็นปรามาสปรามัฏฐะก็มีเป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาส 
ปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะ 
ธาตุ ๒ เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เป็นปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
๑๐. มหันตรทุกวิสัชชนา 

[๑๔๐] ธาตุ ๑๐ เป็นอนารัมมณะ ธาตุ ๗ เป็นสารัมมณะ ธรรมธาตุเป็น 
สารัมมณะก็มี เป็นอนารัมมณะก็มี ธาตุ ๑๑ เป็นโนจิตตะ ธาตุ ๗ เป็นชิตตะ 
ธาตุ ๑๗ เป็นอเจตสิกะ ธรรมธาตุ เป็นเจตสิกะก็มี เป็นอเจตสิกะก็มี ธาตุ ๑๐เป็น 
จิตตริปปยุต ธรรมธาตุ เป็นชิตตสัมปยุตก็มี เป็นจิตตริปปยุตก็มี ธาตุ ๗กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นจิตตสัมปยุต แม้เป็นชิตตริปปยุต ธาตุ ๑๐ เป็นชิตตริสังสัฏฐะ ธรรมธาตุ 
เป็นชิตตสังสัฏฐะก็มี เป็นชิตตริสังสัฏฐะก็มี ธาตุ ๗ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นชิตตสังสัฏฐะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 89 

แม้เป็นจิตตวิสังสัฏฐะ ธาตุ ๑๒ เป็นโนจิตตสมุฏฐานะธาตุ ๖ เป็นชิตตสมุฏฐานะก็มี 

เป็นโนจิตตสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เป็นโนจิตตสหภู ธรรมธาตุ เป็นชิตตสหภูก็มี เป็น 

โนชิตตสหภูก็มี ธาตุ ๑๗ เป็นโนชิตตานุปริวัตติ ธรรมธาตุเป็นชิตตานุปริวัตติก็มี 

เป็นโนชิตตานุปริวัตติก็มีธาตุ ๑๗ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธรรมธาตุ เป็นชิตต 

สังสัฏฐสมุฏฐานะก็มีเป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 

สหฎธรรมธาตุ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี 

ธาตุ ๑๗ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธรรมธาตุ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ 

ปริวัตติก็มีเป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี ธาตุ ๑๒ เป็นอัชฌัตติกะธาตุ ๑๖ 

เป็นพาหิระ ธาตุ ๙ เป็นอุปาทา ธาตุ ๘ เป็นนอุปาทา ธรรมธาตุเป็นอุปาทาก็มี เป็น 

นอุปาทาก็มี ธาตุ ๑๐ เป็นอุปาทินนะ สัททธาตุ เป็นอนุปาทินนะ ธาตุ ๗ เป็น 

อุปาทินนะก็มี เป็นอนุปาทินนะก็มี 

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๔๑] ธาตุ ๑๗ เป็นนอุปาทานะ ธรรมธาตุ เป็นอุปาทานะก็มี เป็น 
นอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นอุปาทานิยะ ธาตุ ๒ เป็นอุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทานิยะก็มี 
ธาตุ ๑๖ เป็นอุปาทานวิปปยุต ธาตุ ๒ เป็นอุปาทานสัมปยุตก็มีเป็นอุปาทานวิปปยุตตก็มี ธาตุ ๑๖ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานิยะ เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะ มโนวิญญาณธาตุ กล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานิยะเป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทา 
นึยโนอุปาทานะก็มีธรรมธาตุ เป็นอุปาทานอุปาทานึยะก็มี เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานึยะ แม้เป็นอุปาทานึยโนอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี มโนวิญญาณธาตุ กล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธรรมธาตุ เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานสัมปยุตต 
โนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปา 
ทานะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นอุปาทานริปปยุตตอุปาทานึยะธาตุ ๒ เป็นอุปาทานริปปยุตตอุปาทานึยะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 90 

เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ 
แม้เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี 
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชชนา 

[๑๔๒] ธาตุ ๑๗ เป็นโนกิเลสะ ธรรมธาตุ เป็นกิเลสะก็มี เป็นโนกิเลสะ 
ก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เป็นสังณิลสิกะก็มี เป็นอสังณิลสิกะก็มี 
ธาตุ ๑๖ เป็นอสังกิลิฏฐะ ธาตุ ๒ เป็นสังกิลิฏฐะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ 
เป็นกิเลสวิปปยุต ธาตุ ๒ เป็นกิเลสสัมปยุตก็มี เป็นกิเลสวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็นสังกิเลสิโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะ 
ก็มี ธรรมธาตุ เป็นกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ แม้เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลส 
สังกิลิฏฐะ แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลส 
สังกิลิฏฐะ เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ 
เป็นสังกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ 
แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต แม้เป็น 
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะมโนวิญญาณธาตุ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต 
เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ 
เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลส 
กิเลสสัมปยุต แม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ 
ธาตุ ๒ เป็นกิเลสริปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เป็นกิเลสริปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นกิเลสริปปยุตตสังกิเลสิกะแม้เป็นกิเลสริปปยุตตอสังณิลสิกะก็มี 
๑๓. ปีฏฐิทุกริสัชชนา 

[๑๔๓] ธาตุ ๑๖ เป็นนท้สัสนปหาตัพพะ ธาตุ ๒ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็น 
นทัสสนปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒เป็นภาวนาปหาตัพพะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 91 

ก็มี เป็นนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นนทัสสนปหาตัพพะเหตุกะ ธาตุ ๒ เป็น 

หัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นนภาวนาปหา 

ตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี 

ธาตุ ๑๕ เป็นอวิตักกะ มโนวิญญาณธาตุเป็นสวิตักกะ ธาตุ ๒ เป็นสวิตักกะก็มี เป็น 

อริตักกะก็มี ธาตุ ๑๕ เป็นอริจาระมโนธาตุ เป็นสวิจาระ ธาตุ ๒ เป็นสวิจาระก็มี 

เป็นอริจาระก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นอัปปีติกะ ธาตุ ๒ เป็นสัปปีติกะก็มี เป็นอัปปีดึกะก็มี 

ธาตุ ๑๖ เป็นนปีติสหคตะธาตุ ๒ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นนปีตึสหคตะก็มี ธาตุ ๑๕ 

เป็นนสุขสหคตะธาตุ ๓ เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี ธาตุ ๑๑ เป็นนอุเปก 

ขาสหคตะธาตุ ๕ เป็นอุเปกขาสหคตะ ธาตุ ๒ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขาสหคตะก็มี 

ธาตุ ๑๖ เป็นกามาวจร ธาตุ ๒ เป็นกามาวจรก็มี เป็นนกามาวจรก็มีธาตุ ๑๖ เป็นนรูปาวจร 

ธาตุ ๒ เป็นรูปาวจรก็มี เป็นนรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นนอรูปาวจร ธาตุ ๒ เป็นอรูปาวจรก็มี 

เป็นนอรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นปริยาปีนนะ ธาตุ ๒ เป็นปริยาปีนนะก็มี เป็นอปริยาปันนะก็มี 

ธาตุ ๑๖ เป็นอนิยยานิกะ ธาตุ ๒ เป็นนิยยานึกะก็มี เป็นอนิยยานึกะก็มี ธาตุ ๑๖ 

เป็นอนึยตะธาตุ ๒ เป็นนึยตะก็มี เป็นอนึยตะก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นสอุตตระ 

ธาตุ ๒ เป็นสอุตตระก็มี เป็นอนุตตระก็มี ธาตุ ๑๖ เป็นอรณะ ธาตุ ๒ เป็นสรณะก็มี เป็น 

อรณะก็มี ฉะนึแล 

ปีญหาปุจฉกะ จบ 
ธาตุวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 92 

๔. สัจจวิภังค์ 
สุตตันตภาชนึย์ 
[๑๔๔] อริยสัจ ๔ คือ 
๑. ทุกขอริยสัจ 
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ 
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ 
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ทุกขอริยสัจ 

[๑๔๕] ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ เป็นไฉน 

ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ โสกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายาสทุกข์อัปปิเยหิ 
สัมปโยคทุกข์ ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ยัมปิจฉังนลภติตัมปิทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ 
เป็นทุกข์ 

[๑๔๖] ในทุกขอริยสัจนั้น ชาติ เป็นไฉน 

ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยั่งลง ความเกิดจำเพาะ ความปรากฏ 
แห่งขันธ์ ความได้อายตนะ ในหมู , สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันใด นี้เรียกว่า 
ชาติ 

[๑๔๗] ชรา เป็นไฉน 

ความครํ่าคร่า ภาวะที่ครํ่าคร่า ความที่ฟินหลุด ความที่ผมหงอก ความที่หนัง 
4 . 4 ! ว์ 11 ’ 1 นั้ นั้ 4 , 104 
เทียวย่น ความเสือมสินแห่งอายุ ความแก , หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู , สัตว์นันๆ ของ 

เหล่าสัตว์นั้นๆ อันใด นี้เรียกว่าชรา 

[๑๔๘] มรณะ เป็นไฉน 

ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทำลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 93 

ความทำกาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทิ้งทรากศพไว้ ความขาด แห่งชีวิตินทรี ย์ จากหมู , 

สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันใด นี้เรียกว่า มรณะ 

[๑๔๙] โสกะ เป็นไฉน 

ความโศกเศร้า กิริยาโศกเศร้า สภาพโศกเศร้า ความแห้งผากภายใน ความ 
แห้งกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศก ของผู้ที่ลูก 
กระทบด้วยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีล 
หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ของผู้ที่ถูกกระทบ 
ด้วยเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า โสกะ 

[๑๕๐] ปริเทวะ เป็นไฉน 

ความร้องไห้ ความครํ่าครวญ กิริยาร้องไห้ กิริยาครํ่าครวญ สภาพร้องไห้ 
สภาพครํ่าครวญ ความบ่นถึง ความพรํ่าเพ้อ ความรํ่าไห้ ความพิไรรํ่ากิริยาพิไรรํ่า 
สภาพพิไรรํ่า ของผู้ที่ลูกกระทบ ด้วยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความ 
เสื่อมเกี่ยวด้วยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ของผู้ที่ลูกกระทบด้วยเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า ปริเทวะ 

[๑๕๑] ทุกข์ เป็นไฉน 

ความไม่สบายกาย ความทุกข์กาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิด 
แต่กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า ทุกข์ 

[๑๕๒] โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 

[๑๕๓] อุปายาส เป็นไฉน 

ความแค้น ความขุ่นแค้น สภาพแค้น สภาพขุ่นแค้น ของผู้ที่ถูกกระทบด้วย 
ความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรค ความเสื่อมศีล หรือ 
ความเสื่อมทิฏฐิ ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ถูกกระทบด้วย 
เหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า อุปายาส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 94 

[๑๕๔] อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ เป็นไฉน 

ความไปร่วม ความมาร่วม ความประชุมร่วม ความอยู่ร่วม กับอารมณ์ 
อันไม่เป็นที่ปรารถนา ไม , เป็นที่รักใคร , ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลก ได้แก่รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผู้ที่มุ่งก่อความพินาศ มุ่งทำลายประโยชน์ มุ่งทำลาย 
ความผาสุก มุ่งทำอันตรายความเกษมจากโยคะของเขานี้เรียกว่า อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ 

[๑๕๕] ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ เป็นไฉน 

ความไม , ไปร่วม ความไม่มาร่วม ความไม่ประชุมร่วม ความไม , อยู่ร่วมกับอารมณ์ 
อันเป็นที่ปรารถนา เป็นที่รักใคร , เป็นที่ชอบใจของเขาในโลก ได้แก่รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผู้ที่ , ใคร่แต่ความเจริญ ใคร่แต่ประโยชน์ ใคร่แต่ความสำราญ 
ใคร , แต่ความเกษมจากโยคะของเขา ได้แก่มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่หญิง 
น้องหญิง มิตร อำมาตย์ ญาติสาโลหิตนี้เรียกว่า ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ 

[๑๕๖] ย้ม่ปิจฉังนลภติตัมปิทุกข์ เป็นไฉน 

ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา อย่างนี้ว่าเออหนอ 
ขอเราทังหลายอย่าได้เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือความเกิดอย่าได้มาถึงเราทั้งหลายเลยหนา 
ข้อนี้ไม่พึงสำเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกว่า ยัมปิจฉังนลภดึดัมปิทุกข์ประการหนึ่ง 

ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ฯลฯความปรารถนาย่อม 
เกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้ 
มีความตายเป็นธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีโสกะปริเทวะทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดา อย่างนี้ว่า เออหนอ ขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้มีโสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดา หรือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอย่าได้มาถึงเรา 
ทั้งหลายเลยหนา 

ซัอนี้ไม , พึงสำเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกว่า ย้ม่ปิจฉังนลภดึตัมปิทุกข์ประการหนึ่ง 

[๑๕๗] โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ เป็นไฉน 

รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทาน'ขันธ์ สัญณูปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทาน 
ขันธ์ เหล่านี้เรียกว่า โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 
สภาวธรรมนี้เรียกว่า ทุกขอริยสัจ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 95 

ทุกขสมุทยอริยสัจ 
[๑๕๘] ทุกขสมุทยอริยสัจ เป็นไฉน 

ตัณหานี้ใด อันเป็นเหตุเกิดในภพใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลิน 
อยู่ในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

[๑๕๙] ก็ตัณหานี้นั้นแล เมื่อเกิดเกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหน 
ปิยรูปสาดรูปใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสาดรูปนี้ 
เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาดรูปนี้ 
ก็อะไร เป็น ปิยรูปสาดรูป ในโลก 

จักขุ เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่จักขุนี้โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ มโน เป็นปิยรูปสาดรูป 
ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้ 
รูป เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมฟ้ เป็น 
ปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมารมฟ้นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ 
ธัมมารมณ์นี้ 

จักขุวิญญาณ เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุวิญญาณ 
นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณฯลฯ ชิวหา 
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้ 
เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้ 

จักขุสัมผัส เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุสัมผัสนี้ 
เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯชิวหาสัมผัส ฯลฯ 
กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เป็นปิยรูปสาดรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้ 
เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้ 

จักขุสัมผัสสชาเวทนา เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็นปิยรูปสาดรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ 
มโนสัมผัสสชาเวทนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 96 

รูปสัญญา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ 
ธัมมสัญญา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ 
ที่ธัมมสัญญานี้ 

รูปสัญเจตนา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญเจตนานี้ 
เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญเจตนานี้สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา 
ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิด 
ก็เกิดที่ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมสัญเจตนานี้ 

รูปตัณหา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ รูปตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่รูปตัณหานี้สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหาฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ 
ธัมมตัณหา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมตัณหานี้ 

รูปวิตก เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปที่วิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯโผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก 
เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิตกนี้ 
รูปวิจาร เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ 
ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารนี้สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯโผฏฐัพพ'วิจาร ฯลฯ ธ'มมวิจาร 
เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิจารนี้ 
สภาวธรรมนี้เรียกว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ 
ทุกขนิโรธอริยสัจ 
[๑๖๐] ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นไฉน 

ความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือ ความปล่อยวาง ความส่งคืนความพ้น 
ความไม่ติดอยู่ แห่งตัณหานั้นนั่นเทียว อันใด 

[๑๖๑] ก็ตัณหานี้นั้นแล เมื่อจะละ ละที่ไหน เมื่อดับ ดับที่ไหน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 97 

ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่'ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับ 
ก็ดับที่'ปิยรูปสาตรูปนี้ 

ก็อะไร เป็นปิยรูปสาตรูป ในโลก 

จักขุ เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่จักขุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุ 
นี้โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯมโน เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ 
เมื่อจะละก็ละที่มโนนี้เมื่อจะดับก็ดับที่มโนนี้ 

รูป เป็นปิยสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปนี้ 
สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมฌ์ เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ 
เมื่อจะละก็ละที่ธัมมารมฌ์ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมารมฌ์นี้ 

จักขุวิญญาณ เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่จักขุวิญญาณนี้ 
เมื่อดับก็ดับที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กาย 
วิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่มโนวิญญาณนี้ 
เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้ 

จักขุสัมผัส เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อดับ 
ก็ดับที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ 
มโนสัมผัส เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่ 
มโนสัมผัสนี้ 

จักขุสัมผัสสชาเวทนา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่จักขุสัมผัส 
สชาเวทนานี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัส 
สชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา 
เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้เมื่อดับก็ดับที่ 
มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ 

รูปสัญญา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปสัญญานี้เมื่อดับ 
ก็ดับที่รูปสัญญานี้สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญาฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ 
ธัมมสัญญา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธัมมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับ 
ที่ธัมมสัฌฌานี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 98 

รูปสัญเจตนา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปสัญเจตนานี้ 
เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญเจตนานี้สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนาฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ 
โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ 
ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมสัญเจตนานี้ 

รูปตัณหา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปตัณหานี้เมื่อดับ 
ก็ดับที่รูปตัณหานี้สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ 
ธัมมตัณหา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธัมมตัณหานี้เมื่อดับก็ดับ 
ที่ธมมตัณหานี้ 

รูปวิตก เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับ 
ที่รูปวิตกนี้สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯโผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เป็น 
ปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธัมมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิตกนี้ 
รูปวิจาร เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปวิจารนี้เมื่อดับ 
ก็ดับที่รูปวิจารนี้สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯโผฏฐัพพ'วิจาร ฯลฯ ธ'มมวิจาร 
เป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธัมมวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิจารนี้ 
สภาวธรรมนี้เรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
[๑๖๒] ทุก 1 ขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เป็นไฉน 

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
[๑๖๓] ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินึ 
ปฏิปทา นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
[๑๖๔] สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน 

ความดำริในการออกจากกาม ความดำริในการไม่พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียน 


นี่เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 99 

[๑๖๕] สัมมาวาจา เป็นไฉน 

ความงดเว้นจากการพูดเท็จ ความงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ความงดเว้นจากการพูด 
หยาบ ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สัมมาวาจา 
[๑๖๖] สัมมาก็'มมันตะ เป็นไฉน 

ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความงดเว้นจากการลักทรัพย์ ความงดเว้นจากการประพฤติ 
ผิดในกาม นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ 

[๑๖๗] สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน 

บุคคลผู้อริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียก 
ว่า สัมมาอาชีวะ 

[๑๖๘] สัมมาวายามะ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ 
เพื่อป้องกันอกุศลบาปธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด ฯลฯ เพื่อละอกุศลบาปธรรมที่เกิดแล้ว ฯลฯ เพื่อ 
สร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ 
ตั้งจิตไว้ เพื่อความดำรงอยู่ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ความเจริญ ความ 
บริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 

[๑๖๙] สัมมาสติ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ ผู้ประกอบด้วยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติพิจารณาเห็นกาย 
ในกายเนืองๆ อยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก ผู้ประกอบด้วยความเพียร มีสัมป 
ชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ ฯลฯผู้ประกอบด้วยความเพียร มีสัมป 
ชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจิตในชิตเนืองๆ อยู่ฯลฯ ผู้ประกอบด้วยความเพียร มีสัมสัมปชัญญะ 
มีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก นี้เรียกว่า 
สัมมาสติ 

[๑๗๐] สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน ที่มี 
วิตกมีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌาน อันยังใจให้ผ่องใส เพราะวิตก 
วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นภายใน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ 
อย่เพราะคายปีติได้อีกด้วย จึงเป็นผ้มีจิตเป็นอเบกขา มีสดึสัมปชัฌฌะอย่ และเสวยสขด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 100 

นามกาย บรรลุตติยฌานซึ่งเป็นฌานที่พระอริยทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิต 
เป็นอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอยู่ บรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขาอยู่ นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 
สกาวธรรมนี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ 
สุตตันตภาชนีย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 
อัฏฐังคิกวาร 
[๑๗๑] สัจจะ ๔ คอ 
๑. ทุกข์ 
๒. ทุกขสมุทัย 
๓. ทุกขนิโรธ 

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
[๑๗๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 
ตัณหา นี้เรียกว่า ทุกขสมัย 
[๑๗๓] ทุกข์ เป็นไฉน 

กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกุศลธรรมอัน 
เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ วิบากแห่งกุศลธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
ธรรมเป็นกิริยามิใช่กุศล อกุศลและกรรมวิบากรูปทั้งหมด นี้เรียกว่า ทุกข์ 
[๑๗๔] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 
การประหาณตัณหา นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ 
[๑๗๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ [โสดาปัตติผล] สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
แล้ว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ย่อมมีในสมัยนั้น 
[๑๗๖] ในมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 101 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ธัมมวิจยสัม 
โพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
[๑๗๗] สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริชอบ อันเป็นองค์แห่ง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 
[๑๗๘] สัมมาวาจา เป็นไฉน 

การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเครื่องเว้น จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไม่ทำ การไม่ทำ 
การไม , ล่วงละเมิด การไม , ลํ้าเขต การกำจัด ต้นเหตุวจีทุจริต๔ วาจาชอบ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมาวาจา 
[๑๗๙] สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน 

การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเครื่องเว้น จากกายทุจริต ๓ กิริยาไม่ทำ การไม่ทำ 
การไม , ล่วงละเมิด การไม่ลํ้าเขต การกำจัดต้นเหตุกายทุจริต๓ การงานชอบ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ 
[๑๘๐] สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน 

การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเครื่องเว้น จากมิจฉาอาชีวะ กิริยาไม , ทำ การไม , ทำ 
การไม , ล่วงละเมิด การไม่ลํ้าเขต การกำจัด ต้นเหตุมิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 
[๑๘๑] สัมมาวายามะ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ ริริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่ง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 
[๑๘๒] สัมมาสติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสติ 
[๑๘๓] สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพฌงฅ์อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 102 

นี้เรียกว่า ทุก 1 ขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือสัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินึ 
ปฏิปทา 

[๑๘๔] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 
ตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกว่า ทุกขสมุทัย 
[๑๘๕] ทุกข์ เป็นไฉน 

อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ กุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของ 
อาสวะที่เหลือ วิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ธรรมเป็นกิริยา 
มิใช่กุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกว่า ทุกข์ 
[๑๘๖] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 

การประหาณซึ่งตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ 
[๑๘๗] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิฯลฯ สัมมาสมาธิ ย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
[๑๘๘] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 
ตัณหา กิเลสที่เหลือ และอกุศลธรรมที่เหลือนี้เรียกว่า ทุกขสมุทัย 
[๑๘๙] ทุกข์ เป็นไฉน 

กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ กุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ วิบาก 
แห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ธรรมเป็นกิริยามิใช่กุศลอกุศลและ 
กรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกว่า ทุกข์ 
[๑๙๐] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 

การประหาณซึ่งตัณหากิเลสที่เหลือและอกุศลธรรมที่เหลือ นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ 
[๑๙๑] ทุก 1 ขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 103 

ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู่ใน 
สมัยใด มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินึปฏิปทา 
[๑๙๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 

ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียก 
ว่า ทุกขสมุทัย 

[๑๙๓] ทุกข์ เป็นไฉน 

กุศลธรรมอันเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ วิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็น 
อารมณ์ของอาสวะ ธรรมเป็นกิริยามิใช่กุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด 
นี้เรียกว่า ทุกข์ 

[๑๙๔] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 

การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ และกุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะ นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ 

[๑๙๕] ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ใน 
สมัยใด มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา 
[๑๙๖] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 

ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
กุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกว่า ทุกขสมุทัย 
[๑๙๗] ทุกข์ เป็นไฉน 

วิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ธรรมที่เป็นกิริยามิใช่กุศล 
มิใช่อกุศลและมิใช่กรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกว่า ทุกข์ 
[๑๙๘] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 

การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ที่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะ และกุศลธรรมอันเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 104 

[๑๙๙] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ใน 
สมัยใด มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ ย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตด้วยทุกขนิโรคามินิปฏิปทา 
ปัญจังคิกวาร 
[๒๐๐] สัจจะ ๔ คอ 
๑. ทุกข์ 
๒. ทุกขสมุทัย 
๓. ทุกขนิโรธ 

๔. ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา 
[๒๐๑] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 
ตัณหา นี้เรียกว่า ทุกขสมุทัย 
[๒๐๒] ทุกข์ เป็นไฉน 

กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกุศลธรรมอัน 
เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ วิบากแห่งกุศลธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสว 
ธรรมที่เป็นกิริยามิใช่กุศล อกุศล และกรรมวิบากรูปทั้งหมด นี้เรียกว่าทุกข์ 
[๒๐๓] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 
การประหาฌตัณหา นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ 
[๒๐๔] ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ใน 
สมัยใด มรรคมีองค์ ๕ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
ย่อมมีในสมัยนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 105 

[๒๐๕] ในมรรคมีองค์ ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม ความเห็นชอบธรรมวิจย 
สัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
[๒๐๖] สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ความดำริ ฯลฯ อันเป็นองค์แห่งมรรคนับเนื่องในมรรค 
อันใด นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ 
[๒๐๗] สัมมาวายามะ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความเพียรชอบ วิริยสัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่ง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ 
[๒๐๘] สัมมาสติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมาสติ 
[๒๐๙] สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ 

นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินึ 
ปฏิปทา ฯลฯ 

[๒๑๐] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 

ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ กุศล 
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกว่าทุกขสมุทัย 
[๒๑๑] ทุกข์ เป็นไฉน 

วิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ธรรมเป็นกิริยามิใช่กุศล 
มิใช่อกุศล และมิใช่กรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกว่าทุกข์ 
[๒๑๒] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 

การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของ 
อาสวะ และกุศลธรรมอันเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 106 

[๒๑๓] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัย 
ใด มรรคมีองค์ ๕ คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
ย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตด้วย 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

สัพพสังคาหิกวาร 
[๒๑๔] สัจจะ ๔ คอ 
๑. ทุกข์ 
๒. ทุกขสมุทัย 
๓. ทุกขนิโรธ 

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
[๒๑๕] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 
ตัณหา นี้เรียกว่าทุกขสมุทัย 
[๒๑๖] ทุกข์ เป็นไฉน 

กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกุศลธรรมอัน 
เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ วิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
ธรรมเป็นกิริยามิใช่กุศล อกุศล และกรรมวิบากรูปทั้งหมด นี้เรียกว่าทุกข์ 
[๒๑๗] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 
การประหาณตัณหา นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ 
[๒๑๘] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีริตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัย 
ใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ ย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินึปฏิปทา ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 107 

[๒๑๙] ทุกขสมุทัย เป็นไฉน 

ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ กุศล 
ธรรมอันเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกว่าทุกขสมุทัย 
[๒๒๐] ทุกข์ เป็นไฉน 

วิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ธรรมเป็นกิริยามิใช่กุศล 
มิใช่อกุศล และมิใช่กรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกว่าทุกข์ 

[๒๒๑] ทุกขนิโรธ เป็นไฉน 

การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ที่เป็นอารมณ์ 
ของอาสวะ และกุศลธรรมอันเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ 

[๒๒๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ใน 
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะย่อมมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา 
อภิธรรมภาชนึย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 

[๒๒๓] อริยสัจ ๔ คือ 
๑. ทุกขอริยสัจ 
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ 
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ 
๔. ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจ 
ดิกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจไหนเป็นกุศล อริยสัจไหนเป็นอกุศล อริยสัจไหนเป็น 
อัพยากฤต ฯลฯ อริยสัจไหนเป็นสรณะ อริยสัจไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๒๒๔] สมุทยสัจเป็นอกุศล มัคคสัจเป็นกุศล นิโรธสัจเป็นอัพยากฤตทุกขสัจเป็น 
กุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพพยากฤตก็มี สัจจะ ๒ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 108 

สุขเวทนาสัมปยุตก็มี นิโรธสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นทุกขเวทนาสัม 

ปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตทุกขสัจ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นทุกขเวทนา 

สัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็น 

ทุกขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัจจะ ๒ เป็นวิปากธัมมธรรม 

นิโรธสัจ เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรม ทุกขสัจ เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี 

เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี สมุทยสัจ เป็นอนุปาทินนุปาทานึยะ สัจจะ ๒ เป็นอนุปาทิน 

นานุปาทานิยะ ทุกขสัจ เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี สมุทยสัจ 

เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะสัจจะ ๒ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ เป็นสังกิ 

ลิฏฐสังณิลสิกะก็มีเป็นอสังกิลิฏฐสังณิลสิกะก็มี สมุทยสัจ เป็นสริตักกสวิจาระ 

นิโรธสัจเป็นอริตักกาวิจาระ มัคคสัจ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี 

เป็นอริตักกาวิจาระก็มี ทุกขสัจ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี 

เป็นอริตักกาวิจาระก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสริตักกสวิจาระ แม้เป็นอริตักกวิจารมัตตะ 

แม้เป็นอริตักกาวิจาระก็มี สัจจะ ๒ เป็น'ปีติสหคตะก็มีเป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปก 1 ขาสหคตะก็มี 

นิโรธสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะ 

ทุกขสัจ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 

เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี สัจจะ ๒ เป็นฒวทัสสน 

นภาวนาปหาตัพพะ สมุทยสัจ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มี ทุกขสัจ 

เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มีเป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี 

สัจจะ ๒ เป็นฌวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สมุทยสัจ เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี 

เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ทุกขสัจ เป็นทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นภาวนา 

ปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เป็น 

อาจยคามีมํเคคสัจ เป็นอปจยคามี นิโรธสัจ เป็นฒวาจยคามินาปจยคามี ทุกขสัจ 

เป็นอาจยคามีก็มี เป็นเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี มัคคสัจ เป็นเสกขะ สัจจะ ๓เป็นฒว 

เสกขนาเสกขะ สมุทยสัจ เป็นปริตตะ สัจจะ ๒ เป็นอัปปมาณะทุกขสัจ เป็นปริตตะก็มี 

เป็นมหัคคตะก็มี นิโรธสัจ เป็นอนารัมมณะมัคคสัจเป็นอัปปมาณารัมมณะ สมุทยสัจ เป็น 

ปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี ไม่เป็นดัปปมาฌารัมมณะ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 

ปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตา 

รัมมณะก็มีเป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 109 

รัมมณะ แม้เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี สมุทยสัจ เป็นหีนะ สัจจะ ๒ เป็นปณีตะ ทุกขสัจ 
เป็นหีนะก็มี เป็นมัชฌิมะก็มี นิโรธสัจ เป็นอนิยตะ มัคคสัจเป็นสัมมัตตนึยตะ สัจจะ ๒ 
เป็นมิจฉัตตนึยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี นิโรธสัจเป็นอนารัมมณะ สมุทยสัจ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นมัคคารัมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปติ มัคคสัจ ไม่เป็นมัคคารัมมณะ 
เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปติก็มี 
ทุกขสัจ เป็นมัคคารัมมณะก็มี ไม , เป็นมัคคเหตุกะ เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
มัคคารัมมณะ แม้เป็นมัคคาธิปติก็มี สัจจะ ๒ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี กล่าวไม่ 
ได้ว่า เป็นอุปปาที นิโรธสัจ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นอุปปันนะ แม้เป็นอนุปปันนะ แม้เป็น 
อุปปาที ทุกขสัจ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี สัจจะ ๓ เป็นอดีต 
ก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี นิโรธสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีต แม้เป็นอนาคต 
แม้เป็นปัจจุบัน นิโรธสัจ เป็นอนารัมมณะ มัคคสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ 
แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ สัจจะ ๒เป็นอดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตา 
รัมมณะก็มี เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตา 
รมมณะ แม้เปนปัจจุปัปันนารัมมฌะกม นิโรธสัจ เปันพหิทธา สัจจะ ๓ เป็นอัชฌัตตะก็มี 
เป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี นิโรธสัจ เป็นอนารัมมณะ มัคคสัจ อัชฌัตตารัมมณะก็มี 
เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะ สมุทยสัจ เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี 
เป็นพหิทธาร'มมณะก็มี เป็นธัชฌัตตพหิทธาร'มมฌะก็มี ทุกขสัจ เป็นธัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็น 
พหิทธารัมมฌะก็มี เป็นธัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นธัชฌัตตารัมมณะ 
แม้เป็นพหิทธารัมมณะ แม้เป็นธัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เป็นอนึทัสสนธัปปฏิฆะ 
ทุกขสัจ เป็นสนึทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เป็นอนึทัสสนสัปปฏิฆะก็มีเป็นอนึทัสสนธัปปฏิฆะก็มี 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๒๒๕] สมุทยสัจ เป็นเหตุ นิโรธสัจ เป็นนเหตุ สัจจะ ๒ เป็นเหตุก็มี เป็นนเหตุ 
ก็มี สัจจะ ๒ เป็นสเหตุกะ นิโรธสัจ เป็นอเหตุกะทุกขสัจ เป็นสเหตุกะก็มี เป็นอเหตุกะ 
ก็มี สัจจะ ๒ เป็นเหตุสัมปยุต นิโรธสัจเป็นเหตุริปปยุต ทุกขสัจ เป็นเหตุสัมปยุตก็มี 
เป็นเหตุริปปยุตก็มี สมุทยสัจเป็นเหตุสเหตุกะ นิโรธสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 110 

แม้เป็นสเหตุกนเหตุ มักคสัจ เป็นเหตุสเหตุกะก็มี เป็นสเหตุกนเหตุก็มี ทุกขสัจเป็นเหตุ 
สเหตุกะก็มี เป็นสเหตุกนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะแม้เป็นสเหตุกนเหตุ 
สมุทยสัจ เป็นเหตุเหตุสัมปยุต นิโรธสัจ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต แม้ 
เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ มัคคสัจ เป็นเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ทุกขสัจ 
เป็นเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต 
แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี นิโรธสัจ เป็นนเหตุ เป็นอเหตุกะ สมุทยสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะ มัคคสัจ เป็นนเหตุสเหตุกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี ทุกขสัจเป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี 
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

[๒๒๖] สัจจะ ๓ เป็นสัปปัจจยะ นิโรธสัจ เป็นอัปปัจจยะ สัจจะ ๓เป็นสังขตะ 
นิโรธสัจ เป็นอสังขตะ สัจจะ ๓ เป็นอนิทัสสนะ ทุกขสัจเป็นสนึทัสสนะก็มี เป็นอนึทัสสนะ 
ก็มี สัจจะ ๓ เป็นอัปปฏิฆะ ทุกขสัจเป็นสัปปฏิฆะก็มี เป็นอัปปฏิฆะก็มี สัจจะ ๓ เป็นรูป 
ทุกขสัจ เป็นรูปก็มีเป็นอรูปก็มี สัจจะ ๒ เป็นโลกิยะ สัจจะ ๒ เป็นโลกุตตระ สัจจะ ๔ 
เป็นเกนจิวิญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

[๒๒๗] สมุทยสัจ เป็นอาสวะ สัจจะ ๒ เป็นโนอาวสวะ ทุกขสัจเป็นอาสวะก็มี 
เป็นโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒ เป็นสาสวะ สัจจะ ๒ เป็นอนาสวะสมุทยสัจ เป็นอาสวะ 
สัมปยุต สัจจะ ๒ เป็นอาสววิปปยุต ทุกขสัจ เป็นอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสววิปปยุต 
ก็มี สมุทยสัจ เป็นอาสวสาสวะ สัจจะ ๒กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ 
แม้เป็นสาสวโนอาสวะ ทุกขสัจ เป็นอาสวสาสวะก็มี เป็นสาสวโนอาสวะก็มี สมุทยสัจ 
เป็นอาสวอาสวสัมปยุตสัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัม 
ปยุตตโนอาสวะทุกขสัจ เป็นอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒เป็น 
อาสวริปปยุตตอนาสวะ สมุทยสัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ แม้เป็นอาสว 
วิปปยุตตอนาสวะ ทุกขสัจ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวริปป 
ยุตตสาสวะ แม้เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 111 

๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 

[๒๒๘] สมุทยสัจ เป็นสัญโญชนะ สัจจะ ๒ เป็นโนสัญโญชนะทุกขสัจ เป็น 
สัญโญชนะก็มี เป็นโนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เป็นสัญโญชนิยะสัจจะ ๒ เป็นอสัญโญชนิยะ 
สมุทยสัจ เป็นสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒เป็นสัญโญชนริปปยุต ทุกขสัจ เป็นสัญโญชน 
สัมปยุตก็มี เป็นสัญโญชนวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เป็นสัญโญชนสัญโญชนิยะ สัจจะ ๒ กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนึยะ แม้เป็นสัญโญชนึยโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เป็น 
สัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี สมุทยสัจ เป็นสัญโญชนสัญโญ 
ชนสัมปยุต สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนส้ม 
ปยุตตโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโน 
สัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญชนสัมปยุตต 
โนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนึยะ แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะ ทุกขสัจ เป็น 
สัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนริปปยุตตสัญโญชนิยะ 
แม้เป็นสัญโญชนริปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี 
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 

[๒๒๙] สมุทยสัจ เป็นคันถะ สัจจะ ๒ เป็นโนคันถะ ทุกขสัจเป็นคันถะก็มี 
เป็นโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เป็นคันถนึยะ สัจจะ ๒ เป็นเป็นอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เป็นคันถริปปยุต 
สัจจะ ๒ เป็นคันถสัมปยุตก็มีเป็นคันถริปปยุตก็มี สมุทยสัจ เป็นคันถคันถนึยะ สัจจะ ๒ 
กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นคันถคันถนึยะ แม้เป็นคันถนิยโนคันถะ ทุกขสัจ เป็นคันถคันถนึยะก็มี 
เป็นคันถนิยโนคันถะก็มี สมุทยสัจ เป็นคันถคันถสัมปยุต กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถ 
สัมปยุต แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถสัมปยุต 
แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ ทุกขสัจ เป็นคันถคันถสัมปยุตก็มี เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถสัมปยุต แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ 
เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนึยะ สัจจะ ๒ เป็นคันถวิปปยุตตคันถนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็น 
คันถวิปปยุตตคันถนึยะ แม้เป็นคันถริปปยุตตอคันถนึยะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 112 

๖,๗,๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 

[๒๓๐] สมุทยสัจ เป็นโอฆะ ฯลฯ สมุทยสัจ เป็นโยคะ ฯลฯสมุทยสัจ เป็น 
นึวรณะ สัจจะ ๒ เป็นโนนีวรณะ ทุกขสัจ เป็นนึวรณะก็มี เป็นโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒ 
เป็นนึวรณิยะ สัจจะ ๒ เป็นอนีวรณิยะ สมุทยสัจเป็นนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ เป็นนีวรณ 
วิปปยุต ทุกขสัจ เป็นนีวรณสัมปยุตก็มีเป็นนีวรณวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เป็นนีวรณนีวรณิยะ 
สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นนีวรฌนึวรณิยะ แม้เป็นนีวรณิยโนนีวรณะ ทุกขสัจ เป็น 
นีวรณนีวรณิยะก็มีเป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มี สมุทยสัจ เป็นนีวรณนึวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ทุกขสัจเป็น 
นึวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนึวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นนีวรณ 
นึวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สมุทย 
สัจ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณริปปยุตตนีวรณิยะ แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ ทุกขสัจ 
เป็นนึวรณวิปปยุตตนึวรณิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตนึวรณิยะ แม้เป็นนีวรณ 
วิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี 

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 

[๒๓๑] สัจจะ ๓ เป็นโนปรามาสะ ทุกขสัจ เป็นปรามาสะก็มี เป็นโนปรามาสะก็มี 
สัจจะ ๒ เป็นปรามัฏฐะ สัจจะ ๒ เป็นอปรามัฏฐะ สัจจะ ๒เป็นปรามาสวิปปยุต สมุทยสัจ 
เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสริปปยุตก็มีทุกขสัจ เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรา 
มาสริปปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสสัมปยุต แม้เป็นปรามาสวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นปรามาสปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ ทุกขสัจ เป็นปรามาสปรามัฏฐะ 
ก็มี เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะสัจจะ ๒ เป็น 
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แม้เป็นปรา 
มาสริปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา 

[๒๓๒] สัจจะ ๒ เป็นสารัมมณะ นิโรธสัจ เป็นอนารัมมณะทุกขสัจ เป็นสารัมมณะ 
ก็มี เป็นอนารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เป็นโนจิตตะ ทุกขสัจเป็นจิตตะก็มี เป็นโนชิตตะก็มี สัจจะ ๒ 
เป็นเจตสิกะ นิโรธสัจ เป็นอเจตสักะทุกขสัจ เป็นเจตสักะก็มี เป็นอเจตสิกะก็มี สัจจะ ๒ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 113 

เป็นจิตตสัมปยุต นิโรธสัจเป็นจิตตวิปปยุต ทุกขสัจ เป็นจิตตสัมปยุตก็มี เป็นชิตตวิปปยุตก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นชิตตสัมปยุต แม้เป็นจิตตวิปปยุตก็มี สัจจะ ๒ เป็นจิตตสังสัฏฐะ 
นิโรธสัจ เป็นจิตตวิสังสัฏฐะ ทุกขสัจ เป็นชิตตสังสัฏฐะก็มี เป็นชิตตวิสังสัฏฐะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นชิตตสังสัฏฐะ แม้เป็นชิตตวิสังสัฏฐะก็มีสัจจะ ๒ เป็นชิตตสมุฏฐานะ 
นิโรธสัจ เป็นโนชิตตสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เป็นชิตตสมุฏฐานะก็มี เป็นโนชิตตสมุฏฐานะ 
ก็มี สัจจะ ๒ เป็นชิตตสหภู นิโรธสัจเป็นโนชิตตสหภู ทุกขสัจ เป็นชิตตสหภูก็มี 
เป็นโนชิตตสหภูก็มี สัจจะ ๒เป็นชิตตานุปริวัตติ นิโรธสัจ เป็นโนชิตตานุปริวัตติ ทุกขสัจ 
เป็นชิตตา นุปร วัตติก็มี เป็นโนชิตตานุ ปริ วัตติก็มี สัจจะ ๒ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ 
นิโรธสัจเป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มีอนุ 
เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี สัจจะ ๒ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู นิโรธสัจเป็น 
โนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ทุกขสัจ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีเป็นโนชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี สัจจะ ๒ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ นิโรธสัจ เป็นโน 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุป ร วัตติ ทุกขสัจ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึก็มี เป็นโนชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี สัจจะ ๓ เป็นพาหิระ ทุกขสัจ เป็นอัชฌัตติกะก็มี เป็นพาหิระ 
ก็มี สัจจะ ๓ เป็นนอุปาทาทุกขสัจ เป็นอุปาทาก็มี เป็นนอุปาทาก็มี สัจจะ ๓ เป็นอนุปา 
ทินนะ ทุกขสัจเป็นอุปาทินนะก็มี เป็นอนุปาทินนะก็มี 
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 

[๒๓๓] สมุทยสัจ เป็นอุปาทานะ สัจจะ ๒ เป็นนอุปาทานะ ทุกขสัจเป็นอุปา 
ทานะก็มี เป็นนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ เป็นอุปาทานึยะ สัจจะ ๒เป็นอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ 
เป็นอุปาทานริปปยุต สัจจะ ๒ เป็นอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานริปปยุตก็มี สมุทยสัจ 
เป็นอุปาทานอุปาทานิยะ สัจจะ ๒กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานิยะ แม้เป็นอุปาทา 
นึยโนอุปาทานะ ทุกขสัจเป็นอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี สมุทยสัจ 
เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุตแม้เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต 
แม้เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ ทุกขสัจ เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานสัม 
ปยุตตโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทานสัม 
ปยุตตโนอุปาทานะก็มีสัจจะ ๒ เป็นอุปาทานริปปยุตตอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เป็นอุปาทาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 114 

วิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แม้เป็นอุปาทาน 
วิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี 

๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 

[๒๓๔] สมุทยสัจ เป็นกิเลสะ สัจจะ ๒ เป็นโนกิเลสะ ทุกขสัจเป็นกิเลสะก็มี 
เป็นโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เป็นสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ เป็นอสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ เป็น 
สังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ เป็นอสังกิลิฏฐะ ทุกขสัจเป็นสังกิลิฏฐะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐะก็มี 
สมุทยสัจ เป็นกิเลสสัมปยุต สัจจะ ๒เป็นกิเลสริปปยุต ทุกขสัจ เป็นกิเลสสัมปยุตก็มี 
เป็นกิเลสริปปยุตตก็มีสมุทยสัจ เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลส 
สังกิเลสิกะ แม้เป็นสังณิลสิกโนณิลสิกะ ทุกขสัจ เป็นกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เป็นสังณิลสิก 
โนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ 
แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ทุกขสัจ เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เป็นกิเลสกิเลส 
สัมปยุตสัจจะ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต แม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ 
ทุกขสัจ เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
กิเลสกิเลสสัมปยุต แม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เป็นกิเลสวิปปยุตตอสัง 
กิเลสิกะ สมุทยสัจ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นกิเลสริปปยุตตสังกิเลสิกะ แม้เป็นกิเลสริปปยุตต 
อสังกิเลสิกะ ทุกขสัจเป็นกิเลสริปปยุตตสังณิลสิกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสริปปยุตต 
สังกิเลสิกะแม้เป็นกิเลสริปปยุตตอสังณิลสิกะก็มี 
๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๒๓๕] สัจจะ ๒ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ สัจจะ ๒ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็น 
นทัสสนปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เป็นนภาวนาปหาตัพพะสัจจะ ๒ เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มี 
เป็นนภาวนาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒ เป็นทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะก็มี เป็นนทัสสนปหาดัพพเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เป็นนภาวนาปหาดัพพเหตุกะ 
สัจจะ ๒เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เป็น 
สริตักกะ นิโรธสัจ เป็นอริตักกะ สัจจะ ๒ เป็นสวิตักกะก็มี เป็นอริตักกะก็มีสมุทยสัจ 
เป็นสวิจาระ นิโรธสัจ เป็นอริจาระ สัจจะ ๒ เป็นสวิจาระก็มี เป็นอริจาระก็มี นิโรธสัจ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 115 

เป็นอัปปีติกะ สัจจะ ๓ เป็นสัปปีดึกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี นิโรธสัจ เป็นนปีติสหคตะ 
สัจจะ ๓ เปินปิติสหคตะกม เปินนปิตสหคตะกม นโรธสัจ เปินนสุขสหคตะ สัจจะ ๓ เป็น 
สุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี นิโรธสัจ เป็นนอุเปก 1 ขาสหคตะ สัจจะ ๓ เป็นอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี เป็นนอุเปก 1 ขาสหคตะก็มี สมุทยสัจ เป็นกามาวจร สัจจะ ๒ เป็นนกามาวจรทุกขสัจ เป็น 
กามาวจรก็มี เป็นนกามาวจรก็มี สัจจะ ๓ เป็นนรูปาวจร ทุกขสัจเป็นรูปาวจรก็มี เป็นนรูปาวจรก็มี 
สัจจะ ๓ เป็นนอรูปาวจร ทุกขสัจ เป็นอรูปาวจรก็มี เป็นนอรูปาวจรก็มี สัจจะ ๒ เป็นปริยาปันนะ 
สัจจะ ๒ เป็นอปริยาปันนะ มัคคสัจ เป็นนิยยานึกะ สัจจะ ๓ เป็นอนิยยานึกะ มัคคสัจ 
เป็นนึยตะ นิโรธสัจ เป็นอนึยตะ สัจจะ ๒ เป็นนิยตะก็มี เป็นอนึยตะก็มี สัจจะ ๒ 
เป็นสอุตตระ สัจจะ ๒ เป็นอนุตตระ สมุทยสัจ เป็นสรณะ สัจจะ ๒ เป็นอรณะ ทุกขสัจ 
เป็นสรณะก็มี เป็นอรณะก็มี ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
สัจจวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 116 

๕. อินทริยวิภังค์ 
[๒๓๖] อินทรีย์ ๒๒ คือ 
๑. จักขุนทรีย์ 
๒. โสตินทรีย์ 
๓. ฆานินทรีย์ 
๔. ซิว‘สินทรีย์ 
๕. กายินทรีย์ 
๖. มนินทรีย์ 
๗. อิตถินทรีย์ 
๘. ปุ'ริสินทรีย์ 
๙. ชีริตินทรีย์ 
๑๐. สุขินทรีย์ 
๑๑. ทุกซินทรีย์ 
๑๒. โสมนัสสินทรีย์ 
๑๓. โทมนัสสินทรีย์ 
๑๔. อุเปกขินทรีย์ 
๑๕. สัทธินทรีย์ 
๑๖. วิริยินทรีย์ 
๑๗. สตินทรีย์ 
๑๘. สมาธินทรีย์ 
๑๙. ปัญญินทรีย์ 
๒๐. อนัญญตัญฌูสสามีตินทรีย์ 
๒๑. อัญญินทรีย์ 
๒๒. อัญญาตารินทรีย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 117 

[๒๓๗] ในอินทรีย์ ๒๒ นั้น จักขุนทรีย์ เป็นไฉน 

จักขุใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้าง นี้เรียกว่า 
จักขุนทรีย์ 

โสตินทรีย์ ฯลฯ ฆานินทรีย์ ฯลฯ ชิว'สินทรีย์ ฯลฯ กายินทรีย์ เป็นไฉน 
กายใด เป็นปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกว่า บ้านว่างบ้างนี้เรียกว่า 
กายินทรีย์ 

มนินทรีย์ เป็นไฉน 

มนินทรีย์หมวดละ ๑ คือ มนินทรีย์เป็นผัสสสัมปยุต ฯลฯ มนินทรีย์หมวดละมาก 
อย่าง ด้วยประการฉะนี้นี้เรียกว่า มนินทรีย์ 
[๒๓๘] อิตถินทรีย์ เป็นไฉน 

ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายรู้ว่าหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง 
ของหญิง อันใด นี้เรียกว่า อิตถินทรีย์ 
ปุ'ริสินทรีย์ เป็นไฉน 

ทรวดทรงชาย เครื่องหมายรู้ว่าชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชายภาวะชาย ของชาย 
อันใด นี้เรียกว่า ปุริสิ'นทรีย์ 
ชีวิติ'นทรีย์ เป็นไฉน 

ชีวิตินทรีย์มี ๒ อย่าง คือ รูปชีวิดึนทรีย์ อรูปชีวิตินทรีย์ 
ในชีวิดึนทรีย์ ๒ อย่างนั้น รูปชีวิตินทรีย์ เป็นไฉน 

อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่องกันอยู่ ความ 
ประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ ชีวิตอินทรีย์ คือชีวิต ของรูปธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียกว่า 
รูปชีริตินทรีย์ 

อรูปชีริตินทรีย์ เป็นไฉน 

อายุ ความดำรงอยู่ ความเป็นไปอยู่ กิริยาที่เป็นไปอยู่ อาการที่สืบเนื่องกันอยู่ ความ 
ประพฤติเป็นไปอยู่ ความหล่อเลี้ยงอยู่ ชีวิต อินทรีย์คือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ อันใด นี้เรียก 
ว่า อรูปชีริตินทรีย์ 

#๑.ความที่ฯลฯ พึงดู , ในธรรมสังคณีปกรณ์ ข้อ(๕๑๖) เป็นลำดับไป. 

# ๒. ความที่ ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค์ ข้อ (๗๔) เป็นลำดับไป. 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒วิภังคปกรณ์ -หน้าที่ 118 

[๒๓๙] สุขินทรีย์ เป็นไฉน 

ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่สบาย เป็นสุขอันเกิดแต่กาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า สุขินทรีย์ 

ทุกขินทรีย์เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิด 
แต่กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า ทุก 
ขินทรีย์ 

โสมนัสสินทรีย์ เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกว่า โสมนัสสันทรีย์ 

โทมนัสสินทรีย์ เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิด 
แต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัสสินทรีย์ 

อุเปกขินทรีย์ เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม , สุขอันเกิด แต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
อุเปกขินทรีย์ 

[๒๔๐] สัทธินทรีย์ เป็นไฉน 

ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธา 
สัทธาพละ อันใด นี้เรียกว่า สัทธินทรีย์ 

วิริยิ , นทรีย์ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม 
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่นความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ 
ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรีย์คือวิริยะ วิริยพละ 
สัมมาวายามะ อันใดนี้เรียกว่า วิริยินทรีย์ 

สตินทรีย์ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 119 

สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจำความไม , เลื่อนลอย 
ความไม , ลืม สติ อินทรีย์คือสติ สติพละ สัมมาสติ อันใดนี้เรียกว่า สตินทรีย์ 

สมาธินทรีย์ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต 
ความไม่ฟ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ อินทรีย์คือสมาธิ สมาธิพละ สัมมา 
สมาธิ อันใด นี้เรียกว่า สมาธินทรีย์ 

ปัญญินทรีย์ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ฯลฯ ความไม , หลงความวิชัยธรรม 
สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์ 

[๒๔๑] อนัญญตัญญัสสามีติ'นทรีย์ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรู้ธรรมที่ยังไม , เคยรู้ เพื่อเห็นธรรมที่ย้งไม่เคยเห็น 
เพื่อบรรลุธรรมที่ย้งไม่เคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมที่ย้งไม่เคยทราบ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม , เคยทำ 
ให้แจ้งนั้นๆ อันใดนี้เรียกว่า อนัญญตัญญัสสามีสินทรีย์ 

อัญญินทรีย์ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมริจยสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรู้ธรรมที่รู้แล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้ว เพื่อบรรลุ 
ธรรมที่บรรลุแล้ว เพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ทำให้แจ้งแล้วนั้นๆ อันใด นี้ 
เรียกว่า อัญญินทรีย์ 

อัญญาตาวินทรีย์ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรู้ธรรมที่รู้แล้ว เพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้ว เพื่อบรรลุ 
ธรรมที่บรรลุแล้ว เพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้ว เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ทำให้แจ้งแล้วนั้นๆ อันใด 
นี้เรียกว่า อัญญาตารินทรีย์ 

อภิธรรมภาชนีย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 120 

ปัญหาปุจฉกะ 
[๒๔๒] อินทรีย์ ๒๒ คือ 
๑. จักขุนทรีย์ 
๒. โสตินทรีย์ 
๓. ฆานินทรีย์ 
๔. ซิว‘สินทรีย์ 
๕. กายินทรีย์ 
๖. มนินทรีย์ 
๗. อิตถินทรีย์ 
๘. ปุริสิ'นทรีย์ 
๙. ชีวิติ'นทรีย์ 
๑๐. สุขินทรีย์ 
๑๑. ทุกซินทรีย์ 
๑๒. โสมนัสสินทรีย์ 
๑๓. โทมนัสสินทรีย์ 
๑๔. อุเปกขินทรีย์ 
๑๕. สัทธินทรีย์ 
๑๖. วิริขินทรีย์ 
๑๗. สตินทรีย์ 
๑๘. สมาธินทรีย์ 
๑๙. ปัญญินทรีย์ 
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีติ'นทรีย์ 
๒๑. อัญญินทรีย์ 
๒๒. ธัญญาตาวินทรีย์ 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาอินทรีย์ ๒๒ อินทรีย์ไหนเป็นกุศล อินทรีย์ไหนเป็นอกุศลอินทรีย์ไหนเป็นอัพยา 
กฤต ฯลฯ อินทรีย์ไหนเป็นสรณะ อินทรีย์ไหนเป็นอรณะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 121 
ติกมาติกาวิสัชนา 

[๒๔๓] อินทรีย์ ๑๐ เป็นอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย์ เป็นอกุศลอนัญญตัญญัสสามี 
สินทรีย์ เป็นกุศล อินทรีย์ ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นกุศลก็มี เป็น 
อกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี อินทรีย์ ๑๒กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็น 
ทุกขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อินทรีย์ ๖ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย์ ๓ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี 
เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ชีริสินทรีย์ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นทุกขเวทนาสัมปยุต 
ก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสุขเวทนาสัมปยุต แม้เป็นทุกข 
เวทนาสัมปยุต แม้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย์ ๗ เป็นเนววิปากธัมมธรรม 
อินทรีย์ ๓ เป็นวิบาก อินทรีย์ เป็นริปากธัมมธรรม อัญญินทรีย์ เป็นวิบากก็มี เป็นริปาก 
ธัมมธรรมก็มี อินทรีย์ ๙เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนวริปากนริปากธัมมธรรม 
ก็มี อินทรีย์ ๙เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ โทมนัสสินทรีย์ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะ อินทรีย์ ๓ 
เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ อินทรีย์ ๙ เป็นอุปาทินนุปาทานึยะก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ โทมนัสสินสินทรีย์ 
เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ อินทรีย์ ๓ เป็นอสังกิลิฏฐาสังณิลสิกะ อินทรีย์ ๓ เป็นอสังกิลิฏฐ 
สังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นสังกิลิฏฐสังณิลสิกะก็มี เป็นอสัง 
กิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นอริตักกาวิจาระ โทมนัส 
สินทรีย์ เป็นสวิตักกสวิจาระ อุเปกขินทรีย์ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี 
อินทรีย์ ๑๑ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี อินทรีย์ 
๑๑ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะ โสมนัส 
สินทรีย์ เป็นปีติสหคตะ เป็นนสุขสหคตะ เป็นนอุเปก 1 ขาสหคตะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปีติ 
สหคตะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปก 1 ขาสหคตะก็มี อินทรีย์ ๔ 
เป็น'ปีติสหคตะก็มีเป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปีติสหคตะ 
แม้เป็นสุขสหคตะ แม้เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ 
โทมนัสสินทรีย์ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นทัสสนปหา 
ตัพพะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพะก็มีเป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นฌวทัส 
สนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โทมนัสสินทรีย์ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นภาวนาปหา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 122 

ตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็น 

ณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย์ ๑๐ เป็นเนาาจยคามินาปจยคามี โทมนัสสินทรีย์ 

เป็นอาจยคามี อนัญญตัญญัสสามีติ 1 นทรีย์เป็นอปจยคามี อัญญินทรีย์ เป็นอปจยคามีก็มี เป็น 

เนาาจยคามินาปจยคามีก็มีอินทรีย์ ๙ เป็นอาจยคามีก็มี เป็นอปจยคามีก็มี เป็นเนวาจยคามินาปาจย 

คามีก็มีอินทรีย์ ๑๐ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ อินทรีย์ ๒ เป็นเสกขะ อัญญาตาวินทรีย์เป็น 

อเสกขะ อินทรีย์ ๙ เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็นเนาเสกขนาเสกขะก็มี อินทรีย์ ๑๐ 

เป็นปริตตะ อินทรีย์ ๓ เป็นอัปปมาณะ อินทรีย์ ๙ เป็นปริตตะก็มี เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอัปปมาณะ 

ก็มี อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณะอินทรีย์ ๒ เป็นปริตตารัมมณะ อินทรีย์ ๓ เป็นอัปปมาณา 

รัมมณะ โทมนัสสินทรีย์ เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี ไม่เป็นอัปปมาณา 

รัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารีมมณะ แม้เป็นมหัคคตารัมมณะก็มีอินทรีย์ ๙ 

เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี เป็นอัปปมาฌารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 

ปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตารัมมณะ แม้เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นมัชฌิมะ 

โทมนัสสินทรีย์ เป็นหืนอินทรีย์ ๓ เป็นปณีตะ อินทรีย์ ๓ เป็นมัชฌิมะก็มี เป็นปณีตะก็มี 

อินทรีย์ ๖เป็นหืนะก็มี เป็นมัชฌิมะก็มี เป็นปณีตะก็มี อินทรีย์ ๑๐ เป็นอนิยตะ อนัญญ 

ตัญญัสสามิตินทรีย์ เป็นสัมมัตตนิยตะ อินทรีย์ ๔ เป็นสัมมัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี 

โทมนัสสินทรีย์ เป็นมิจฉัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี อินทรีย์ ๖เป็นมิจฉัตตนิยตะก็มี เป็น 

สัมมัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณะ อินทรีย์ ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 

เป็นมัคคารัมมฌะ แม้เป็นมัคคเหตุกะแม้เป็นมัคคาธิปติ อนัญญดัญฌูสสามีตึนทรีย์ 

ไม่เป็นมัคคารัมมณะ เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปดึก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 

มัคคเหตุกะแม้เป็นมัคคาธิปติก็มี อัญญินทรีย์ ไม่เป็นมัคคารัมมณะ เป็นมัคคเหตุกะก็มี 

เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปตึก็มีอินทรีย์ ๙ 

เป็นมัคคารัมมณะก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 

มิคคารัมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมิคคาธิปติก็มีอินทรีย์ ๑๐ เป็นอุปปันนะก็มี เป็น 

อุปปาทีก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอนุปปันนะอินทรีย์ ๒ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะ 

ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปปาทีอินทรีย์ ๑๐ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาที 

ก็มี อินทรีย์ ๒๒เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณะ 

อินทรีย์ ๒ เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 123 

อนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นอดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตา 
รัมมณะก็มี เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตา 
รัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี อินทรีย์ ๒๒ เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี เป็น 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณะ อินทรีย์ ๓ เป็นพหิทธารัมมณะ อินทรีย์ ๔ 
เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มีอินทรีย์ ๘ 
เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอัชฌัตตารัมมณะ แม้เป็นพหิทธารัมมณะแม้เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี อินทรีย์ ๕ 
เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆะ อินทรีย์ ๑๗เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๒๔๔] อินทรีย์ ๔ เป็นเหตุ อินทรีย์ ๑๘ เป็นนเหตุ อินทรีย์ ๗ เป็นสเหตุกะ อินทรีย์ ๙ 
เป็นอเหตุกะ อินทรีย์ ๖ เป็นสเหตุกะก็มี เป็นอเหตุกะก็มีอินทรีย์ ๗ เป็นเหตุสัมปยุต อินทรีย์ ๙ 
เป็นเหตุ'วิปปยุต อินทรีย์ ๖ เป็นเหตุสัมปยุตก็มี เป็นเหตุริปปยุตก็มี อินทรีย์ ๔ เป็นเหตุสเหตุกะ 
อินทรีย์ ๙กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นเหตุสเหตุกะ แม้เป็นสเหตุกนเหตุ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุกนเหตุ อินทรีย์ ๖ กล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นสเหตุก 
นเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสเหตุกนเหตุก็มี อินทรีย์ ๔เป็นเหตุเหตุสัมปยุต อินทรีย์ ๙ 
กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นเหตุเหตุสัมปยุต แม้เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุสัมปยุต 
เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นนเหตุ 
อเหตุกะ อินทรีย์ ๓ เป็นนเหตุสเหตุกะ อินทรีย์ ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ 
แม้เป็นนเหตุอเหตุกะ อินทรีย์ ๖ เป็นนเหตุสเหตุกะก็มี เป็นนเหตุอเหตุกะก็มี 
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

[๒๔๕] อินทรีย์ ๒๒ เป็นสัปปัจจยะ เป็นสังขตะ เป็นอนิทัสสนะอินทรีย์ ๕ 
เป็นสัปปฏิฆะ อินทรีย์ ๑๗ เป็นอัปปฏิฆะ อินทรีย์ ๗ เป็นรูปอินทรีย์ ๑๔ เป็นอรูป ชีริตินทรีย์ 
เป็นรูปก็มี เป็นอรูปก็มี อินทรีย์ ๑๐ เป็นโลกิยะ อินทรีย์๓ เป็นโลกุตตระ อินทรีย์ ๙ เป็น 
โลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มีอินทรีย์ ๒๒ เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 124 

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

[๒๔๖] อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนอาสวะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นสาสวะ อินทรีย์ ๓เป็น 
อนาสวะ อินทรีย์ ๙ เป็นสาสวะก็มี เป็นอนาสวะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นอาสวริปปยุต โทมนัสสินทรีย์ 
เป็นอาสวสัมปยุต อินทรีย์ ๖ เป็นอาสวสัมปยุตก็มีเป็นอาสววิปปยุตก็มี อินทรีย์ ๑๐ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นสาสวโนอาสวะ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะอินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอาสวสาสวะ 
เป็นสาสวโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสาสวโนอาสวะก็มี อินทรีย์ ๑๕ กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุตแม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ โทมนัสสันทรีย์ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวอาสวสัมปยุต เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อินทรีย์ ๖ กล่าว 
ไม , ได้ว่า เป็นอาสวอาสวสัมปยุต เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะ อินทรีย์ ๓ เป็น 
อาสวริปปยุตตอนาสวะ โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะ 
แม้เป็นอาสาวิปปยุตตอนาสวะ อินทรีย์ ๓ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เป็นอาสวริปป 
ยุตตอนาสวะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะก็มี เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสาวิปปยุตตสาสวะ แม้เป็นอาสาวิปปยุตตอนาสาะก็มี 
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 

[๒๔๗] อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนสัญโญชนะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นสัญโญชนิยะอินทรีย์ ๓ 
เป็นอสัญโญชนิยะ อินทรีย์ ๙ เป็นสัญโญชนึยะก็มี เป็นอสัญโญชนึยะก็มี อินทรีย์ ๑๕ 
เป็นสัญโญชนวิปปยุต โทมนัสสันทรีย์ เป็นสัญโญชนสัมปยุต อินทรีย์๖ เป็นสัญโญชน 
สัมปยุตก็มี เป็นสัญโญชนวิปปยุตก็มีอินทรีย์ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญ 
ชนิยะ เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชน 
สัญโญชนิยะ แม้เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชน 
สัญโญชนิยะ เป็นสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนิยโน 
สัญโญชนะก็มีอินทรีย์ ๑๕ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แม้เป็นสัญโญ 
ชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนสัมปยุต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 125 

เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ อินทรีย์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต 
เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี 
อินทรีย์ ๙ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อินทรีย์ ๓ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ 
โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม่ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนึยะ แม้เป็นสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะ อินทรีย์ ๓ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มีเป็นสัญโญชน 
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เป็น 
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนึยะ 
แม้เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยะก็มี 
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา 

[๒๔๘] อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนคันถะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นคันถนิยะอินทรีย์ ๓ 
เป็นอคันถนึยะ อินทรีย์ ๙ เป็นคันถนึยะก็มี เป็นอคันถนึยะก็มีอินทรีย์ ๑๕ เป็นคันถ 
ริปปยุต โทมนัสสินทรีย์ เป็นคันถสัมปยุต อินทรีย์ ๖เป็นคันถสัมปยุตก็มี เป็น 
คันถริปปยุตก็มี อินทรีย์ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถนิยะ เป็นคันถนึยโนคันถะ อินทรีย์ ๓ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถนึยะแม้เป็นคันถนึยโนคันถะ อินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นคันถคันถนิยะ เป็นคันถนึยโนคันถะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถนึยโนคันถะก็มี 
อินทรีย์ ๑๕กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นคันถคันถสัมปยุต แม้เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ 
โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นคันถคันถสัมปยุต เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะ 
อินทรีย์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นคันถคันถสัมปยุต เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นคันถริปปยุตตคันถนึยะ อินทรีย์ ๓ เป็น 
คันถวิปปยุตตอคันถนึยะ โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นคันถริปปยุตตคันถนึยะ 
แม้เป็นคันถริปปยุตตอคันถนึยะ อินทรีย์ ๓เป็นคันถริปปยุตตคันถนิยะก็มี เป็น 
คันถวิปปยุตตอคันถนึยะก็มี อินทรีย์ ๖เป็นคันถวิปปยุตตคันถนึยะก็มี เป็น 
คันถริปปยุตตอคันถนิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นคันถริปปยุตตคันถนึยะ แม้เป็น 
คันถวิปปยุตตอคันถนึยะก็มี 

๖, ๗, ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 

[๒๔๙] อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนโยคะฯลฯ อินทรีย์ ๒๒ 
เป็นโนนึวรณะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นนีวรฌิยะ อินทรีย์ ๓ เป็นอนีวรณิยะ อินทรีย์ ๙ เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 126 

นึวรฌิยะก็มี เป็นอนึวรณิยะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นนีวรณวิปปยุต โทมนัสสินทรีย์ เป็น 
นึวรณสัมปยุต อินทรีย์ ๖ เป็นนีวรณสัมปยุตก็มี เป็นนึวรณวิปปยุตก็มี อินทรีย์ ๑๐ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณนีวรฌิยะ เป็นนีวรณิยโนนึวรณะ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นนีวรณนีวรณียะ แม้เป็นนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณ 
นึวรณิยะ เป็นนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนีวรณิยโนนึวรณะก็มี 
อินทรีย์ ๑๕ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ 
โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณนีวรณสัมปยุต แม้เป็นนีวรณสัมปยุตต 
โนนีวรณะ อินทรีย์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณนีวรณสัมปยุตเป็นนีวรณสัมปยุตต 
โนนีวรณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นนึวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มีอินทรีย์ ๙ เป็น 
นึวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อินทรีย์ ๓ เป็นนึวรณวิปปยุตตอนีวรฌิยะโทมนัสสินทรีย์ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แม้เป็นนีวรวิปปยุตตอนีวรณิยะ อินทรีย์ ๓ 
เป็นนึวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เป็นนึวรณวิปปยุตตอนึวรฌิยะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็น 
นึวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
นึวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แม้เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี 
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา 

[๒๕๐] อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนปรามาสะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นปรามัฏฐะอินทรีย์ ๓ 
เป็นอปรามัฏฐะ อินทรีย์ ๙ เป็นปรามํเฏฐะก็มี เป็นอปรามัฏฐะก็มีอินทรีย์ ๑๖ เป็นปรามาส 
วิปปยุต อินทรีย์ ๖ เป็นปรามาสสัมปยุตก็มี เป็นปรามาสริปปยุตก็มี อินทรีย์ ๑๐ 
กล่าวไม , ได้ว่าเป็นปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นปรามาสปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
ปรามาสปรามัฏฐะ เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นปรามัฏฐโนปรามาสะ 
ก็มี อินทรีย์ ๑๐เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะ อินทรีย์ ๓ เป็นปรามาสริปปยุตต 
อปรามัฏฐะอินทรีย์ ๓ เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เป็นปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐะ 
ก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐะ แม้เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 127 

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา 

[๒๕๑] อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณะ อินทรีย์ ๑๔ เป็นสารัมมณะชีริตินทรีย์ 
เป็นสารัมมณะก็มี เป็นอนารัมมณะก็มี อินทรีย์ ๒๑ เป็นโนจิตตะมนินทรีย์เป็นจิตตะ 
อินทรีย์ ๑๓ เป็นเจตสิกะ อินทรีย์ ๘ เป็นอเจตสิกะ ชีวิติ'นทรีย์ เป็นเจตสิกะก็มี 
เป็นอเจตสิกะก็มี อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตตสัมปยุตอินทรีย์ ๗ เป็นชิตตริปปยุต 
ชีวิตินทรีย์ เป็นชิตตสัมปยุตก็มี เป็นชิตตริปปยุตก็มีมนินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่าแม้ 
เป็นชิตตสัมปยุต แม้เป็นชิตตริปปยุต อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตตสังสัฏฐะ อินทรีย์ ๗ 
เป็นชิตตริสังสัฏฐะ ชีริตินทรีย์ เป็นชิตตสังสัฏฐะก็มีเป็นชิตตริสังสัฏฐะก็มี มนินทรีย์ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นชิตตสังสัฏฐะ แม้เป็นชิตตริสังสัฏฐะ อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตตสมุฏฐานะ 
อินทรีย์ ๘ เป็นโนชิตตสมุฏฐานะชีวิติ'นทรีย์ เป็นชิตตสมุฏฐานะก็มี เป็นโนชิตต 
สมุฏฐานะก็มี อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตตสหภู อินทรีย์ ๘ เป็นโนชิตตสหภู ชีวิติ'นทรีย์ 
เป็นชิตตสหภูก็มี เป็นโนชิตตสหภูก็มี อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตตานุปริวัตติ อินทรีย์ ๘ 
เป็นโนชิตตานุปริวัตติชีริตินทรีย์ เป็นชิตตานุปริวัตติก็มี เป็นโนชิตตานุปริวัตติก็มี 
อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อินทรีย์ ๘ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ชีวิติ'นทรีย์ 
เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อินทรีย์ ๑๓ เป็นชิตต 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อินทรีย์ ๘ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหสู ชีวิตินทรีย์ เป็น 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มีอินทรีย์ ๑๓ เป็น 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึ อินทรีย์ ๘ เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ชีวิติ'นทรีย์ 
เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มีเป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อินทรีย์ ๖ 
เป็นอัชฌัตติกะ อินทรีย์ ๑๖เป็นพาหิระ อินทรีย์ ๗ เป็นอุปาทา อินทรีย์ ๑๔ 
เป็นนอุปาทา ชีวิติ'นทรีย์ เป็นอุปาทาก็มี เป็นนอุปาทาก็มี อินทรีย์ ๙ 
เป็นอุปาทินนะ อินทรีย์ ๔ เป็นอนุปาทินนะ อินทรีย์ ๙ เป็นอุปาทินนะก็มี 
เป็นอนุปาทินนะก็มี 

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 

[๒๕๒] อินทรีย์ ๒๒ เป็นนอุปาทานะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นอุปาทานิยะอินทรีย์ ๓ เป็น 
อนุปาทานิยะ อินทรีย์ ๙ เป็นอุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทานึยะก็มีอินทรีย์ ๑๖ เป็นอุปาทานวิปปยุต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 128 

อินทรีย์ ๖ เป็นอุปาทานสัมปยุตก็มี เป็นอุปาทานวิปปยุตก็มี อินทรีย์ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นอุปาทานอุปาทานิยะ เป็นอุปาทานิยโนอุปาทานะ อินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นอุปาทานอุปาทานึยะ แม้เป็นอุปาทานึยะโนอุปาทานะ อินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่าเป็น 
อุปาทานอุปาทานิยะ เป็นอุปาทานึยโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานิยโน 
อุปาทานะก็มี อินทรีย์ ๑๖กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แม้เป็นอุปาทาน 
สัมปยุตตโนอุปาทานะ อินทรีย์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เป็น 
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี 
อินทรีย์ ๑๐ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานึยะ อินทรีย์ ๓ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ 
อินทรีย์ ๓ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานึยะก็มี เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี 
อินทรีย์ ๖ เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เป็น อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานึยะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะแม้เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ 
ก็มี 

๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 

[๒๕๓] อินทรีย์ ๒๒ เป็นโนกิเลสะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นสังกิเลสิกะอินทรีย์ ๓ เป็น 
อสังกิเลสิกะ อินทรีย์ ๙ เป็นสังณิลสิกะก็มี เป็นอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นอสังกิลิฏฐะ 
โทมนัสสินทรีย์ เป็นสังกิลิฏฐะ อินทรีย์ ๖เป็นสังกิลิฏฐะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐะก็มี อินทรีย์ ๑๕ 
เป็นกิเลสริปปยุต โทมนัสสินทรีย์ เป็นกิเลสสัมปยุต อินทรีย์ ๖ เป็นกิเลสสัมปยุตก็มี 
เป็นกิเลสริปปยุตก็มี อินทรีย์ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสสังกิเลสิกะ เป็นสังณิลสิก 
โนกิเลสะอินทรีย์ ๓ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นกิเลสสังกิเลสักะ แม้เป็นสังณิลสิก 
โนกิเลสะอินทรีย์ ๙ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นกิเลสสังกิเลสักะ เป็นสังณิลสักโนกิเลสะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังณิลสิกโนกิเลสะก็มี อินทรีย์ ๑๕ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
กิเลสสังกิลิฏฐะ แม้เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่าเป็น 
กิเลสสังกิลิฏฐะ เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะ อินทรีย์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นกิเลสสังกิลิฏฐะ 
เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี อินทรีย์ ๑๕ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุต แม้เป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย์ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตเป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ อินทรีย์ ๖ กล่าว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 129 

ไม , ได้ว่า เป็นกิเลสกิเลสสัมปยุตเป็นกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มีอินทรีย์ ๙ เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ อินทรีย์ ๓ เป็น 
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ โทมนัสสินทรีย์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสริปปยุตต- 
สังกิเลสิกะแม้เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ อินทรีย์ ๓ เป็นกิเลสวิปปยุตตสังณิลสิกะ 
ก็มีเป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย์ ๖ เป็นกิเลสวิปปยุตตสังณิลสิกะก็มี 
เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นกิเลสวิปปยุตตสังณิลสิกะแม้ 
เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี 
๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๒๕๔] อินทรีย์ ๑๕ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ อินทรีย์ ๗ เป็นทัสสนปหาตัพพะก็มี 
เป็นนทัสสนปหาตัพพะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นนภาวนาปหาตัพพะอินทรีย์ ๗ เป็นภาวนา 
ปหาตัพพะก็มี เป็นนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย์ ๑๕ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี 
อินทรีย์ ๗ เป็นหัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย์ ๑๕ 
เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อินทรีย์ ๗เป็นภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เป็นนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นอริตักกะ โทมนัสสินทรีย์ เป็นสริตักกะ 
อินทรีย์ ๑๒ เป็นสริตักกะก็มีเป็นอริตักกะก็มี อินทรีย์ ๙ เป็นอริจาระ 
โทมนัสสินทรีย์ เป็นสวิจาระ อินทรีย์ ๑๒เป็นสวิจาระก็มี เป็นอริจาระก็มี 
อินทรีย์ ๑๑ เป็นอัปปีติกะ อินทรีย์ ๑๑เป็นสัปปีดึกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี 
อนทรย ๑๑ เปนนปตสหคตะ อนทรย ๑๑ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นน'ปีติสหคตะก็มี 
อินทรีย์ ๑๒ เป็นนสุขสหคตะ อินทรีย์ ๑๐เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี 
อินทรีย์ ๑๒ เป็นนอุเปกขาสหคตะอินทรีย์ ๑๐ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขา 
สหคตะก็มี อินทรีย์ ๑๐ เป็นกามาวจร อินทรีย์ ๓ เป็นนกามาวจร อินทรีย์ ๙ 
เป็นกามาวจรก็มี เป็นนกามาวจรก็มี อินทรีย์ ๑๓ เป็นนรูปาวจร อินทรีย์ ๙ 
เป็นรูปาวจรก็มี เป็นนรูปาวจรก็มี อินทรีย์ ๑๔ เป็นนอรูปาวจร อินทรีย์ ๘ เป็น 
อรูปาวจรก็มีเป็นนอรูปาวจรก็มี อินทรีย์ ๑๐ เป็นปริยาปันนะ อินทรีย์ ๓ เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 130 

อปริยาปันนะอินทรีย์ ๙ เป็นปริยาปันนะก็มี เป็นอปริยาปันนะก็มี อินทรีย์ ๑๑ เป็น 
อนิยยานิกะอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ เป็นนิยยานึกะ อินทรีย์ ๑๐ เป็นนิยยานึกะ 
ก็มี เป็นอนึยยานึกะก็มี อินทรีย์ ๑๐ เป็นอนึยตะ อนัญญต็ญญัสสามีติ'นทรีย์ เป็นนึยตะ 
อินทรีย์ ๑๑ เป็นนึยตะก็มี เป็นอนึยตะก็มี อินทรีย์ ๑๐ เปันสอุตตระอนทรย ๓ เปันอนุตตระ 
อินทรีย์ ๙ เป็นสอุตตระก็มี เป็นอนุตตระก็มี อินทรีย์ ๑๕เป็นอรณะ โทมนัสสินทรีย์ เป็นสรณ 
อินทรีย์ ๖ เป็นสรณะก็มี เป็นอรณะก็มีฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
อินทริย'วิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 131 

๖. ปัจจยาการวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 

[๒๕๕] สังขารเกิดเพราะอริชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๒๕๖] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ทุกข์ ความไม , รู้ทุกขสมุทัย ความไม , รู้ทุกขนิโรธ ความไม , รู้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา นี้เรียกว่า อวิชชา 

[๒๕๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร กายสังขารวจีสังขาร จิตตสังขาร 

ในสังขารเหล่านั้น ปุญญาภิสังขาร เป็นไฉน 

กุศลเจตนา เป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร ที่สำเร็จด้วยทาน ที่สำเร็จด้วยศีล ที่สำเร็จ 
ด้วยภาวนา นี้เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร 

อปุญญาภิสังขาร เป็นไฉน 

อกุศลเจตนาเป็นกามาวจร นี้เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 132 


อาเนญชาภิสังขาร เป็นไฉน 

กุศลเจตนาเป็นอรูปาวจร นี้เรียกว่า อาเนญชาภิสังขาร 

กายสังขาร เป็นไฉน 

กายสัญเจตนา เป็นกายสังขาร วจีสัญเจตนา เป็นวจีสังขาร มโนสัญเจตนา เป็น 
จิตตสังขาร 

เหล่านี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
[๒๕๘] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณ 
นี้เรียกว่า วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

[๒๕๙] นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
[๒๖๐] สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ นี้เรียกว่า 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

[๒๖๑] ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกว่า 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 

[๒๖๒] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชา 
เวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เรียกว่าเวทนาเกิดเพราะผัสสะ 
เป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 133 

[๒๖๓] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา นี้เรียกว่า 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

[๒๖๔] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

กามุปาทาน ทิฏฐปาทาน สีลพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกว่าอุปาทานเกิด 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 

[๒๖๕] ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ภพ ๒ คือ กรรมภพ ๑ อุปปัตติภพ ๑ 
ในภพ ๒ นั้น กรรมภพ เป็นไฉน 

ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร นี้เรียกว่า กรรมภพกรรมที่เป็น 
เหตุให้ไปสู่ภพแม้ทั้งหมด ก็เรียกว่า กรรมภพ 
อุปปัตติภพ เป็นไฉน 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ ฌวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการ 
ภพ จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ นี้เรียกว่า อุปปัตติภพ 

กรรมภพและอุปปัตติภพดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
[๒๖๖] ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยั่งลง ความเกิดจำเพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ 
ความได้อายตนะ ในหมู , สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันใดนี้เรียกว่า ชาติเกิดเพราะภพ 
เป็นปัจจัย 

[๒๖๗] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ชรา ๑ มรณะ ๑ 

ในชราและมรณะนั้น ชรา เป็นไฉน 

ความครํ่าคร่า ภาวะที่ครํ่าคร่า ความที่ฟินหลุด ความที่ผมหงอก ความที่หนังเหี่ยวย่น 
ความเสื่อมสิ้นอายุ ความแก , หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู , สัตว์นั้นของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันใด 
นี้เรียกว่า ชรา 
มรณะ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 134 

ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทำลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทำ 
กาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทิ้งซากศพไว้ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ จากหมู , สัตว์นั้นๆ 
ของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันใด นี้เรียกว่า มรณะ 

ชราและมรณะดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 

[๒๖๘] โสกะ เป็นไฉน 

ความโศกเศร้า กิริยาโศกเศร้า สภาพโศกเศร้า ความแห้งผากภายในความแห้งกรอบ 
ภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกเศร้าของผู้ที่ลูกความเสื่อมญาติ ความ 
เสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแล้ว 
ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ของผู้ที่ลูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกร 
แล้ว นี้เรียกว่าโสกะ 

[๒๖๙] ปริเทวะ เป็นไฉน 

ความร้องไห้ ความครํ่าครวญ กิริยาร้องไห้ กิริยาครํ่าครวญ สภาพร้องไห้ 
สภาพครํ่าครวญ ความบ่นถึง ความพรํ่าเพ้อ ความรํ่าไห้ ความพิไรรํ่ากิริยาพิไรรํ่า 
สภาพพิไรรํ่า ของผู้ที่ลูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรค 
ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแล้ว ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ของผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว นี้เรียกว่า ปริเทวะ 

[๒๗๐] ทุกข์ เป็นไฉน 

ความไม่สบายกาย ความทุกข์กาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบาย เป็นทุกข์อันเกิดแต่กาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า ทุกข์ 

[๒๗๑] โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิด 
แต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 

[๒๗๒] อุปายาส เป็นไฉน 

ความแค้น ความขุ่นแค้น สภาพแค้น สภาพขุ่นแค้น ของผู้ที่ถูกความเสื่อม 
ญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 135 

กระทบแล้ว ของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว นี้เรียกว่า อุปายาส 

[๒๗๓] คำว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นั้น 
ได้แก่ความไปร่วม ความมาร่วม ความประชุม ความปรากฏแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อม 
มีด้วยประการอย่างนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อม 
มีด้วยประการอย่างนี้ 

สุดตันตภาชนีย์ จบ 
อภิธรรมมาติกา 
ปัจจยจตุกกะ 
[อวิชชามูลกนัย] 

[๒๗๔] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๗๕] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 136 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๗๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๗๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์- หน้าที่ 

ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
ปัจจยจตุกกะ จบ 
เหตุจตุกกะ 
[อวิชชามูลกนัย] 

[๒๗๘] สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ มีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๗๙] สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
ผัสสะมีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์- หน้าที่ 

เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๐] สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๑] สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะมีสฬ'ายตนะเป็นเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 139 

ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
เหตุจตุกกะ จบ 
สัมปยุตตจตุกกะ 
[อวิชชามูลกนัย] 

[๒๘๒] สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖เป็นปัจจัย 
เวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๓] สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 140 

ผัสสะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
เวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๔] สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖เป็นปัจจัย 
เวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๕] สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเป็นปัจจัย 

สฬายตนะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 



ร/ 


พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หา 

ผัสสะอันสัมปยุตด้วยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
เวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
สัมปยุตตจตุกกะ จบ 
อัญญมัญญจตุกกะ 
[อวิชชามูลกนัย] 

[๒๘๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
นามเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 142 

ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
นามเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 143 

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๘] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๒๘๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 144 

สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดแม้เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
สฬายตนะเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อณูญมัญญจตุถกะ จบ 
[นัย ๘ มีสังขารมูลกนัยเป็นต้น] 

[๒๙๐] อวิชชาเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ 
อวิชชาเกิดเพราะริณูญาณเป็นปัจจัย ฯลฯ 
อวิชชาเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ฯลฯ 
อวิชชาเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ฯลฯ 
อวิชชาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ 
อวิชชาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ฯลฯ 
อวิชชาเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 145 

อวิชชาเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ฯลฯ 
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อภิธรรมมาติกา จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 146 

อภิธรรมภาชนีย์ 
อกุศลนิเทส 
อกุศลจิต ๑๒ 
อกุศลจิต ดวงที่ ๑ 
ปัจจยจตุกกะ 

[๒๙๑] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียงเป็น 
อารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือ 
ปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นป้จขัย วิญญาณ 
เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็น 
ปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติ 
เกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๒๙๒] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา 

[๒๙๓] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่านอันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

[๒๙๔] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปัฌฑร มโน มนายตนะ มนึนทรีย์ วิญญาณวิญญาณขันธ์ 
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 147 

[๒๙๕] นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
[๒๙๖] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส หทัย ปัณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณวิญญาณขันธ์ 
มโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใด นี้เรียกว่า อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
[๒๙๗] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้องอันใด นี้เรียกว่าผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 

[๒๙๘] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

[๒๙๙] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความชักนำให้คล้อยตามไป ความยินดีความเพลิด 
เพลิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน ความกำหนัดนักแห่งชิต อันใด นี้เรียกว่า 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

[๓๐๐] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ การถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด นี้เรียกว่า อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
[๓๐๑] ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นอุปาทานนี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 

[๓๐๒] ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความเกิด ความเกิดพร้อม ความบังเกิด ความบังเกิดจำเพาะ ความปรากฏแห่งธรรม 
เหล่านั้นอันใด นี้เรียกว่า ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
[๓๐๓] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย เป็นไฉน 


ชรา ๑ มรณะ ๑ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 148 

ในชรามรณะนั้น ชรา เป็นไฉน 

ความครํ่าคร่า ภาวะที่ครํ่าคร่า ความเสื่อมสิ้นอายุ แห่งธรรมเหล่านั้นอันใด นี้เรียก 
ว่าชรา 

มรณะ เป็นไฉน 

ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทำลาย ความไม่เที่ยงความหายไป 
แห่งธรรมเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า มรณะ 

ชราและมรณะดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
[๓๐๔] คำว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นั้น 
ได้แก่ความไปร่วม ความมาร่วม ความประชุม ความปรากฏ แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมี 
ด้วยประการอย่างนี้ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๐๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความ 
เกิดขึนแห่งกองทุกข์ทังมวลนี ย่อมมีด้วยประการอย่างนี 
[๓๐๖] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
คำว่า ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยนั้น นาม เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 149 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นผัสสะ นี้เรียกว่านาม 

ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้องอันใด นี้เรียกว่า ผัสสะ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๐๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็น 
ปัจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพรา 
ภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมี 
ด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๐๘] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า 
อวิชชา 

สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ความเกิดขึ้นแห่งโสตายตนะ ความเกิดขึ้นแห่งฆานายตนะ 
ความเกิดขึ้นแห่งชิวหายตนะ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะหรือรปแม้อื่นใดมีอย่ ได้แก่รปอัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 150 

เกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีชิตเป็นสมุฏฐานนี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
คำว่า อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า อายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนัน จึงเรียกว่า ความเกิดขึนแห , งกองทุกข์ทังมวลนึ ย่อมมีด้วยประการอย่างนึ 
[๓๐๙] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็น 
ปัจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๐] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา 

สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 151 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐานนี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
คำว่า สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะมนายตนะ นี้เรียกว่า 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
ปัจจยจตุกกะ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 152 

เหตุจตุกกะ 

[๓๑๑] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณมี 
สังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ มีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะ 
อายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะ 
อุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิด 
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๒] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ 
เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณมีสังขารเป็น 
เหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามมีริญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะ 
วิญญาณเป็นปัจจัย 

อายตนะที่ ๖ มีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ มีนาม 
เป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 

ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะมี 
อายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 153 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบาย เป็นสุขอันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า เวทนามี 
ผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า ตัณหา 
มีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมา 
ทิฏฐิ ความเห็นโลเล สัญโญชน์คือทิฏฐิ ความถือผิดความถือผิดเฉพาะ ความเห็นดิ่งไปในทางผิด 
ความถือผิดจากสภาวะ ทางแห่งความชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ 
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกว่า อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ฯลฯ 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๓] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณ 
มีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
ผัสสะมีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็น 
ปัจจัย ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะ 
ตัณหาเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิด 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๔] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ 
เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณมีสังขาร 
เป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 154 

นามวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามวิญญาณเป็นเหตุเกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย 

คำว่า ผัสสะมีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยนั้น นาม เป็นไฉน 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นผัสสะนี้เรียกว่า นาม 
ผัสสะมีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะมีนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะมีนาม 
เป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๕] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมี 
สังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดเพราะวิญญาณเป็น 
ปัจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหา 
มีเวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๖] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
สังสารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ 
เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณมีสังขาร 
เป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 155 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 
รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแก่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน นี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย 

คำว่า อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย นั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่านาม 

รูป เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่ารูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมดัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ 
มีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่า ผัสสะมี 
อายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๑๗] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณ 
มีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็น 
ปัจจัย สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ผัสสะมีสฬ'ายตนะเป็นเหตุ 
เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นเหตุ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหามี 
เวทนาเป็นเหตุ เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุ เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 156 

[๓๑๘] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ 
เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณมีสังขาร 
เป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่านาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแก่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน นี้เรียกว่ารูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็น 
ปัจจัย 

คำว่า สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่านาม 

รูป เป็นไฉน 

มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่ารูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกว่า สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุเกิดเพราะนามรูปเป็น 
ปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 157 

ผัสสะมีสฬ'ายตนะเป็นเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่าผัสสะมี 
สฬายตนะเป็นเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
เหตุจตุกกะ จบ 
สัมปยุตตจตุกกะ 

[๓๑๙] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณ 
อันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะอันสัมปยุต 
ด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัยตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานอันสัมปยุต 
ด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเป็น 
ปัจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

[๓๒๐] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด นี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารอันสัมปยุตด้วย 
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณอันสัมปยุต 
ด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 158 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ อัน 
สัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 

ผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ลูกต้อง ความลูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะอัน 
สัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 

เวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า เวทนาอัน 
สัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า 
ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศการถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด นี้เรียกว่า อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๒๑] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเป็นปัจจัย ผัสสะอันสัมปยุตด้วยนามเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เวทนาอันสัมปยุตด้วย 
ผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล 
นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๒๒] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 159 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารอันสัมปยุตด้วย 
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณอัน 
สัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

คำว่า ผัสสะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยนั้น นามเป็นไฉน 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นผัสสะนี้เรียกว่า นาม 
ผัสสะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะอัน 
สัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๒๓] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วย 
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูป 
เป็นปัจจัย ผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาอัน 
สัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพ เกิดเพราะ 
อุปาทานเป็นปัจจัยชาติ เกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้น 
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๒๔] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 160 

สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารอันสัมปยุตด้วย 
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณอัน 
สัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามรูป และนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายตนะ หรือรูปแม้อื่นใด 
มีอยู่ ได้แก่รูปอันเกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน นี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพรา 
วิญญาณเป็นปัจจัย 

คำว่า อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป 
เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 

อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ 
อันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

ผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 161 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะ 
อันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

[๓๒๕] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วย 
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สฬายตนะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็น 
ปัจจัย ผัสสะอันสัมปยุตด้วยสฬายตนะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาอันสัมปยุตด้วย 
ผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติ เกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๒๖] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 
ความไม , รู้ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา 

สังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชชาเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารอันสัมปยุตด้วย 
อวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณอัน 
สัมปยุตด้วยสังขาร เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 

นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 162 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐานนี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปและนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณ เกิดเพราะ 
วิญญาณเป็นปัจจัย 

คำว่า สฬายตนะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้นนามรูป 
เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
สฬายตนะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกว่า สฬายตนะอันสัมปยุตด้วยนาม เกิดเพราะนาม 
รูปเป็นปัจจัย 

ผัสสะอันสัมปยุตด้วยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะ 
อันสัมปยุตด้วยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

สัมปยุตตจตุกกะ จบ 
อัญญมัญญจตุกกะ 

[๓๒๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 163 

เป็นปัจจัย นามเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดแม้ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดแม้ 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็น 
ปัจจัยอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพเกิดเพรา 
อุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิด 
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๒๘] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา 

[๓๒๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

[๓๓๐] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขารเกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย 

[๓๓๑] นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดแม้ 
เพราะนามเป็นปัจจัย 

[๓๓๒] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 164 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 

นามเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็น 
ปัจจัย 

[๓๓๓] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่าผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 

อายตนะที่ ๖ เกิดแม้ผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ 
เกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

[๓๓๔] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแก , เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่าผัสสะ 
เกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

[๓๓๕] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิต อันใดนี้เรียกว่า 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแก่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า เวทนา 
เกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 

[๓๓๖] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความถือเอาโดย 
วิปลาส อันใด นี้เรียกว่า อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 165 

ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า ตัณหา 
เกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 

[๓๓๗] ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นอุปาทานนี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 

[๓๓๘] ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความเกิด ความเกิดพร้อม ความบังเกิด ความบังเกิดจำเพาะ ความปรากฏ แห่งธรรม 
เหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
[๓๓๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ชรา ๑ มรณะ ๑ 

ในชราและมรณะนั้น ชรา เป็นไฉน 

ความครํ่าคร่า ภาวะที่ครํ่าคร่า ความเสื่อมสิ้นอายุ แห่งธรรมเหล่านั้นอันใด นี้เรียกว่า ชรา 
มรณะ เป็นไฉน 

ความสินไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทำลาย ความไม่เที่ยงความหายไป 
แห่งธรรมเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า มรณะ 

ชราและมรณะดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
[๓๔๐] กำว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นั้น ได้แก่ 
ความไปร่วม ความมาร่วม ความประชุม ความปรากฏ แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๔๑] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชชา เกิดแม้เพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
นามเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานเกิด 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดแม้เพราะอปาทานเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอปาทานเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 166 

ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๔๒] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
เกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย 

นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดแม้ 
เพราะนามเป็นปัจจัย 

คำว่า ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นผัสสะ นี้เรียกว่า นาม 

ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่า ผัสสะ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 

นามเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดแม้เพราะผัสสะ 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 167 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๔๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป 
เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ 
นามรูปเป็นปัจจัย นามรูปเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 
เป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖เกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็น 
ปัจจัย อุปาทานเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพเกิด 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิด 
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลอย่างนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๔๔] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 

สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
เกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย 

สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย 

นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 168 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 
รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแก่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐานนี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
คำว่า วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมดัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดแม้ 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

คำว่า อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมดัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ เกิด 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

นามรูปเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 169 


นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน นี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖เป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ลูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่า 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 

อายตนะที่ ๖ เกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมดัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ เกิด 
แม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๔๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็น 
ปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปเกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูป 
เป็นปัจจัย นามรูปเกิดแม้เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
สฬายตนะเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดแม้เพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เวทนาเกิดแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน 
เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล 
นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 170 

[๓๔๖] ในปัจจยาการเหล่านี้อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย 

อวิชชาเกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 
เกิดแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย 

สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย 

นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแต่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
คำว่า วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัฌฌาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 171 


รูป เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
วิญญาณเกิดแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดแม้เพราะ 
นามรูปเป็นปัจจัย 

คำว่า สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั้น นามรูป เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเป็นไป นี้เรียกว่า รูป 
นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูป 
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปปัจจัย เป็นไฉน 

จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกว่า สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
นามรูปเกิดแม้เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
นาม ๑ รูป ๑ 

ในนามและรูปนั้น นาม เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นาม 

รูป เป็นไฉน 

ความเกิดขึ้นแห่งจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกายายตนะ หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ 
ได้แก่รูปอันเกิดแก่จิต มีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุฏฐาน นี้เรียกว่า รูป 

นามและรูปดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า นามรูปเกิดแม้เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่า ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 

สฬายตนะเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 172 

จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกว่า สฬายตนะเกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อัญญมัญญจตุกกะ จบ 
อกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔ 

[๓๔๗] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัสวิปปยุต 
จากทิฏฐิ -.. เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะ 
อายตนะที่ ๖เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อธิโมกข์เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

[๓๔๘] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า อวิชชา 

สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

อธิโมกข์เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า 
อธิโมกข์เกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 173 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ฯลฯ 

อกุศลจิตดวงที่ ๕ 

[๓๔๙] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรศตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็น 
ปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด 
เพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทาน 
เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๕๐] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า 
อวิชชา ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม , สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฯลฯ 
อกุศลจิตดวงที่ ๖-๗-๘ 

[๓๕๑] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯสหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจาก 
ทิฏฐิ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด 
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะริฌฌาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 174 

เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิด 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฯลฯ 
อกุศลจิตดวงที่ ๙-๑๐ 

[๓๕๒] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรคตด้วยโทมนัส สัมปยุตด้วยปฏิฆะ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโทมนัสสัมปยุตด้วยปฏิฆะ มีรูป 
เป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด 
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 
เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิด 
เพราะปฏิฆะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๕๓] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า 
อวิชชา ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิตอาฆาต ชิตอาฆาตตอบ ฯลฯ ความดุร้าย ความปากร้าย ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต 
อันใด นี้เรียกว่า ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะปฏิฆะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใดนี้เรียกว่า 
อธิโมกข์เกิดเพราะปฏิฆะเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 175 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ฯลฯ 

อกุศลจิตดวงที่ ๑๑ 

[๓๕๔] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉา มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็น 
ปัจจัย วิจิกิจฉาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพ 
เป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วย 
ประการอย่างนี้ 

[๓๕๕] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า 
อวิชชา ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ 
ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด 
นี้เรียกว่า เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

วิจิกิจฉาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่างๆ 
นานา ความตัดสินอารมณ์ไม , ได้ ความเห็นสองแง่ ความเห็นเหมือนทางสองแพร่ง ความสงสัย 
ความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดส่ายไป ความคิดพร่าไป ความไม่สามารถจ 
หยั่งลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกว่า วิจิกิจฉาเกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 176 

ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเป็นปิจขัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นวิจิกิจฉา นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะวิจิกิจฉาเป็นป้จขัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ฯลฯ 

อกุศลจิตดวงที่ ๑๒ 

[๓๕๖] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรศตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็น 
ปัจจัย อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะอุทธัจจะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะ 
อธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิด 
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๕๗] ในปัจจยาการเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความฟ้งซ่านแห่งจิต ความไม , สงบแห่งจิต ความวุ่นวายใจ ความพล่านแห่งจิต อันใด 
นี้เรียกว่า อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะอุทธัจจะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 177 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใดนี้เรียกว่า 
อธิโมกข์เกิดเพราะอุทธัจจะเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ฯลฯ 

อกุศลนิเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 178 


กุศลนิเทส 
กามาวจรกุศลจิต ๘ 
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑ 
[๓๕๘] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลชิต สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ หรือมีเสียง 
เป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ มีธรรมเป็นอารมณ์ 
หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม 
เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๕๙] ในปัจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
ในกุศลมูลนั้น โลภะ เป็นไฉน 

การไม , โลภ กิริยาที่จะไม , โลภ ความไม , โลภ ความไม , กำหนัดนัก กิริยาที่ไม่กำหนัดนัก 
ความไม่กำหนัดนัก ความไม่เพ่งเล็งที่เอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นกุศลมูลคืออโลภะ อันใด 
นี้เรียกว่า อโลภะ 
อโทสะ เป็นไฉน 

การไม่คิดประทุษร้าย กิริยาที่ไม่คิดประทุษร้าย ความไม่คิดประทุษร้ายความไม่คิดพยาบาท 
ความไม่คิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นี้เรียกว่า อโทสะ 
อโมหะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
อโมหะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 179 

สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลมูล 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียกว่า ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใดนี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะ อธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔ 

[๓๖๐] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัสริปปยุต 
จากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัย 
ใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นาม 
เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 
เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 180 

เพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๖๑] ในปัจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 
อโลภะ อโทสะ 

ในกุศลมูลนั้น อโลภะ เป็นไฉน 

การไม , โลภ กิริยาที่ไม , โลภ ความไม , โลภ การไม่กำหนัดนัก กิริยาที่ไม่กำหนัดนัก 
ความไม่กำหนัดนัก ความไม่เพ่งเล็งที่จะเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นกุศลมูลคืออโลภะ อันใด นี้เรียก 
ว่าอโลภะ 

อโทสะ เป็นไฉน 

การไม่คิดประทุษร้าย กิริยาที่ไม่คิดประทุษร้าย ความไม่ประทุษร้ายความไม , คิดพยาบาท 
ความไม่คิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นี้เรียกว่าอโทสะ 
สกาวธรรมเหล่านี้ เรียกว่ากุศลมูล 
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๕-๖ 
[๓๖๒] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น 
โดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะ 
ภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วย 
ประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 181 

[๓๖๓] ในปัจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลมูล 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๗-๘ 

[๓๖๔] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิด 
ขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะ 
ภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วย 
ประการอย่างนี้ 

[๓๖๕] ในปัจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 

อโลภะ อโทสะ ฯลฯ สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลมูล 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตนี้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 182 

รูปาวจรกุศลจิต 

[๓๖๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก มีปฐวี 
กสิณเป็นอารมณ์อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิด 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อม 
มีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๖๗] ในปัจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ 

สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลมูล 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิด เพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อรูปาวจรกุศลชิต 

[๓๖๘] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”!เพราะ 
อุเบกขา อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 183 

[๓๖๙] ในปีจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลมูล 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่ 
สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม , ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
โลกุตตรกุศลจิต 

[๓๗๐] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็น 
ปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะ 
อายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๗๑] ในปัจจยาการเหล่านั้น กุศลมูล เป็นไฉน 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ 

ในกุศลมูลเหล่านั้น อโมหะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าอโมหะ สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า 


กุศลมูล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 184 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ประสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียกว่าปสาทะเกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

คำว่า ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นั้น ได้แก่ความไปร่วม 
ความมาร่วม ความประชุม ความปรากฏแห่งธรรมเหล่านี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉะนี้แล 
กุศลนิเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 185 

อัพยากตนิเทส 
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ 
อเหตุกกุศลวิบากชิตดวงที่ ๑ 
[๓๗๒] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ เป็นวิบาก สหรศตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะกามาวจร 
กุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๗๓] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขาร 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ เกิด 
เพราะนามเป็นปัจจัย 

ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้อง อันใด นี้เรียกว่า ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 186 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นเวทนา นี้เรียกว่า ภพเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๗๔] ในสมัยนั้น วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามมี 
วิญญาณเป็นเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามเป็นเหตุ เกิดเพราะนามเป็น 
ปัจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ 
เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๗๕] ในสมัยนั้น วิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขารเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นาม 
อันสัมปยุตด้วยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อยตนะที่ ๖ อันสัมปยุตด้วยนามเกิด 
เพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนา 
อันสัมปยุตด้วยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะ 
ภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วย 
ประการอย่างนี้ 

[๓๗๖] ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย นามเกิดแม้เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 
เป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖เกิดแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะ 
เกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรา 
มรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 187 

อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕ 

[๓๗๗] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โสตวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ 
ฆานวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีกลิ่นเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ 
เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วย 
สุขมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะ 
ชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๗๘] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขาร ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่กาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัส อันใดนี้เรียกว่า เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นเวทนา นี้เรียกว่าภพเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖ 

[๓๗๙] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ 
มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น 
เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณ 
เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็น 
ปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 188 

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๘๐] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขาร 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ 
ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่าภพเกิด 
เพราะ อธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗ 
[๓๘๑] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสม 
ไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 189 

ปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๘๒] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขาร 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจ ในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะ อธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๘ 
[๓๘๓] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสม 
ไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 190 

เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๓๘๔] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่าสังขาร 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น นี้เรียกว่าอธิโมกข์เกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะ อธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
กามาวจรวิบากจิต ๘ 
[๓๘๕] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุต 
ด้วยญาณ...เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ 
สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา 
สัมปยุตด้วยญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 191 

ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ -.. เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา 
วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสม 
ไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖เป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะ 
เป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ 
ชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๘๖] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขาร 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียกว่า ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะ อธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
รูปาวจรวิบากจิต 

[๓๘๗] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก มีปฐวีกสิณ 
เป็นอารมณ์ อย่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะมีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กศล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 192 

โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน 
อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วย 
วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ 
นามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์ 
เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อรูปาวจรวิบากจิต 

[๓๘๘] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญชัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตด้วยณวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มี 
ทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธ 
เพราะอุเบกขา อยู่ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะมีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

โยคาวจรบุคคล เพราะก้าวล่วงอากิญชัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน 
อันสหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา อันเป็นวิบากเพราะอรูปาวจรกุศลกรรม อันได้ทำ 
ไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติ 
เกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

โลกกุตตรวิบากชิต 

[๓๘๙] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 193 

ปฐมฌาน ประกอบด้วย วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน 
อันเป็นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วย 
วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ใน 
สมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นป้จจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย 
ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อกุศลวิบากจิต ๗ 
อกุศลวิบากจิต 
ดวงท ๑-๒-๓-๔-๕ 
[๓๙๐] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ โสต 
วิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ 
เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เป็นวิบาก 
สหรคตด้วยอุเบกขา มีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยทุกข์ 
มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด 
ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็น 
ปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็น 
ปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 194 

[๓๙๑] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขาร 

วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์ 
อันเกิดแต่กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแด , กายสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นเวทนา นี้เรียกว่า ภพเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖ 
[๓๙๒] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเป็น 
อารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติ 
เกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๙๓] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขาร 

ริฌฌาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 195 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ 
ไม , สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด 
นี้เรียกว่า เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่า ภพเกิดเพราะอธิโมกข์ 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗ 

[๓๙๔] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๓๙๕] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขาร เป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขาร 

ริฌฌาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 196 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อเหตุกกิริยาจิต ๓ 

[๓๙๖] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนธาตุ เป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม , ใช่กรรมวิบากสหรคตด้วย 
อุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ 
มโนวิญญาณธาตุ เป็นกิริยาไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส 
มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ 
เป็นกิริยาไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดในสมัยนั้น 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ 
นามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
กามาวจรกิริยาจิต ๘ 

[๓๙๗] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ เป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่กรรมวิบาก สหรคต 
ด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ 
ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยโสมนัส ริปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... 
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ... 

เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 197 

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 
เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์ 
เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
รูปาวจรกิริยาจิต 

[๓๙๘] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก แต่เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
แล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก มีปฐ 
วีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะ 
ที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็น 
ปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วย 
ประการอย่างนี้ 

อรูปาวจรกิริยาจิต 

[๓๙๙] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม , ใช่อกุศล 
และไม่ใช่กรรมวิบาก แต่เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดย 
ประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธ 
เพราะอุเบกขา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะริฌฌาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 198 

อายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็น 
ปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิด 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

อัพยากตนิเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 199 

อวิชชามูลกกุศลนิเทส 
กามาวจรกุศลจิต ๘ 
กามาวจรกุศลชิตดวงที่ ๑ 
[๔๐๐] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิด 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็น 
ปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะ 
ปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๔๐๑] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิด 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ฯลฯ 

เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้เรียกว่า 
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใด นี้เรียกว่า 
อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 200 

ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์ นี้เรียกว่า 
ภพเกิดเพราะ อธิโมกข์เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

[๔๐๒] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เวทนาเกิด 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็น 
ปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ 
ชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๔๐๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็น 
ปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๔๐๔] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยปสาทะเกิดเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
กามาวจรกุศลจิต 
ดวงท ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘ 

[๔๐๕] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 201 

วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการ 
ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา 
สัมปยุตด้วยญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... 

เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด 
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิด 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ 
ที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็น 
ปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมี 
ด้วยประการอย่างนี้ 

รูปาวจรกุศลจิต 

[๔๐๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก มีปฐวีกสิณ 
เป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อรูปาวจรกุศลชิต 

[๔๐๗] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลจตตถฌาน อันสหรคตด้วยณวสัฌฌานาสัฌฌายตนสัฌฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 202 

ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติ 
บริสุทธิ”เพราะอุเบกขา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ 
นามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์ 
เป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
โลกุตตรกุศลจิต 
[๔๐๘] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทัน 
ธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย วิญญาณเกิด 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม 
เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์ 
เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้น 
แห่งธรรมเหล่านี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อวิชชามูลกกุศลนึเทส จบ 
กุศลมูลกวิบากนิเทศ 
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ 
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑ 
[๔๐๙] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะ 
กามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 203 

เพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรา 
มรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
[๔๑๐] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยเป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะ 
กุศลมูลเป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการ 
อย่างนี้ 

อเหตุกกุศลวิบากจิต 
ดวงท ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘ 
[๔๑๑] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โสตวิญญาณเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นฯลฯ 
ฆานวิญญาณเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ 
ชิวหาวิญญาณเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯกาย 
วิญญาณเป็นวิบาก สหรคตด้วยสุข มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯมโน 
ธาตุเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ 
หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส 
มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณ 
ธาตุเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือ 
ปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว 
ในสมัยใดในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็น 
ปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะ 
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 204 

กามาวจรวิบากจิต ๘ 

[๔๑๒] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุเป็นวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตด้วย 
โสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส ริปปยุตจาก 
ญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุต 
ด้วยญาณ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ 
สหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็น 
ปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ 
เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะ 
เป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิด 
เพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
รูปาวจรวิบากจิต 

[๔๑๓] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากธรรม 
อกุศลแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีตึและสุขอันเกิดแต่วิเวก 
มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยุ่ในสมัยใด ในสมัยนั้นผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น 
สกาวธรรมเหล่าน ชีอว่า กุศล 

โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แล้วบรรลุปฐมฌาน 
อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วย 
วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 205 

สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย อายตนะที่๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็น 
ปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์ 
เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วย ประการ 
อย่างนี้ 

อรูปาวจรวิบากจิต 

[๔๑๔] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญ 
จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตด้วยณวสัญญานาสัญญายตน 
สัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน 
มีสติบริสุทธ เพราะอุเบกขา อยู่ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น 
สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

โยคาวจรบุคคล เพราะก้าวล่วงอากิญชัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน 
อันเป็นวิบาก อันสหรคตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เพราะอรูปาวจรกุศลธรรม อันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม , มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อนมีสติบริสุทธเพราะอุเบกขา อยู่ในสมัยใด ในสมัย 
นั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะ 
วิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ 
เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อธิโมกข์ 
เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
โลกุตตรวิบากจิต 

[๔๑๕] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่ 
นิพพาน เพื่อประหาฌทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 206 

หลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็น 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน 
อันเป็นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วย 
วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ 
อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขาร 
เป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย 
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนา 
เป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิด 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 


กศลมลกวิบากนึเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 207 

อกุศลมูลกวิบากนิเทส 
อกุศลวิบากจิต ๗ 
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑ 
[๔๑๖] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม 
อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม 
เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ภพเกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิด 
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๔๑๗] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัยเป็นไฉน 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล 
เป็นปัจจัย ฯลฯ 

ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อกุศลวิบากชิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖ 
[๔๑๘] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โสตวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ 
ฆานวิญญาณ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ 
เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณเป็นวิบาก สหรคต 
ด้วยทุกข์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ มโนธาตุ เป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูป 
เป็นอารมณ์ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม อัน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 208 

ได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัย 
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม 
เป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย อธิโมกข์ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณ 
เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗ 

[๔๑๙] ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ เป็นวิบาก สหรศตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว 
ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย 
นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะ 
ที่ ๖ เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะนามเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เวทนา 
เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย 
ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล 
นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

[๔๒๐] ในปัจจยาการเหล่านั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัยเป็นไฉน 

การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน อันใด นี้เรียกว่า สังขารเกิดเพราะอกุศลมูล 
เป็นปัจจัย 

[๔๒๑] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะ 
สังขารเป็นปัจจัย 

[๔๒๒] นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ นี้เรียกว่า นามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

[๔๒๓] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าอายตนะที่ ๖ เกิด 
เพราะนามเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 209 

[๔๒๔] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย เป็นไฉน 
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ลูกต้อง ความลูกต้อง อันใดนี้เรียกว่า ผัสสะเกิด 
เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัย 

[๔๒๕] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

[๔๒๖] อธิโมกข์เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณ์นั้น อันใดนี้เรียกว่า อธิโมกข์ 
เกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

[๔๒๗] ภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย เป็นไฉน 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ เว้นอธิโมกข์นี้เรียกว่า ภพเกิด 
เพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัย 

[๔๒๘] ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย เป็นไฉน 

ความเกิด ความเกิดพร้อม ความบังเกิด ความบังเกิดจำเพาะ ความปรากฏ แห่งธรรม 
เหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย 
[๔๒๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย เป็นไฉน 
ชรา ๑ มรณะ ๑ 

ในชราและมรณะนั้น ชรา เป็นไฉน 

ความครํ่าคร่า ภาวะที่ครํ่าคร่า ความเสื่อมสิ้นอายุ แห่งธรรมเหล่านั้นอันใด นี้เรียกว่า 
ชรา 

มรณะ เป็นไฉน 

ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทำลาย ความไม่เที่ยงความหายไป 
แห่งธรรมเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า มรณะ 

ชราและมรณะดังกล่าวมานี้นี้เรียกว่า ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 210 

[๔๓๐] คำว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นั้น 
ได้แก่ ความไปร่วม ความมาร่วม ความประชุม ความปรากฏแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมี 
ด้วยประการอย่างนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วย 
ประการอย่างนี้ 

อกุศลมูลกวิบากนิเทส จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัจจยาการวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒วิภังคปกรณ์ -หน้าที่211 

๗. สติปัฏฐานวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
[๔๓๑] สติปัฏฐาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู่พิจารณาเห็นกายในกาย 
ภายนอกเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอก 
เนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นชิตในชิตภายนอกเนืองๆ อยู่ 
พิจารณาเห็นชิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กำจัดอภิชฌา และโทมนัสเสียได้ในโลก 

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก 
เนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู่ มีความเพียร มีสัมป 
ชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 
กายานุปัสสนานิเทส 
[เห็นกายในกายภายใน] 

[๔๓๒] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุ ในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายภายใน แต่พื้นเท้าขึ้นไปในเบื้องบนแต่ปลายผมลงมา 
ในเบื้องตํ่า มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม , สะอาดมีประการต่างๆ ว่า ในกายนี้มี ผม 
ขน เล็บ ฟิน หนัง เบื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด 
ไสั'ใหญ่ ไลัน้อย อาหารใหม่อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น นี้าตา เปลวมัน 
นี้าลาย นี้ามกไขข้อ มตร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 212 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในกายภายนอก 
[เห็นกายในกายภายนอก] 

[๔๓๓] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายภายนอก แต่พื้นเท้าขึ้นไปในเบื้องบนแต่ปลายผมลง 
มาในเบื้องตํ่า มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า ในกายของเขา 
ผู้นั้น มี ผม ขน เล็บ ฟิน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต 
ปอด ไล้ใหญ่ ไล้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันซ้น นั้าตา 
เปลวมัน นี้าลาย นี้ามูก ไขข้อ มูตร 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในกายทั้งภายในและ 
ภายนอก 

[เห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอก] 

[๔๓๔] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายทั้งภายในและภายนอก แต่พื้นเท้าขึ้นไปในเบื้องบน 
แต่ปลายผมลงมาในเบื้องตํ่า มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า 
ในกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟิน หนัง เนื้อเอ็น กระลูก เยื่อในกระลูก ม้าม หัวใจ ตับ 
พังผืด ไต ปอด ไล้ใหญ่ ไล้น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น 
นี้ไตา เปลวมันนี้าลาย นี้ามูก ไขข้อ มูตร 

ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

[๔๓๕] ในบทเหล่านั้น บทว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนึเทสว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ 
เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึง 
แล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้ว ด้วยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้ด้วย 
เหตุนั้น จึงเรียกว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 213 

[๔๓๖] บทว่า อยู่ มีนิเทสว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่รักษาอยู่ เป็นไปอยู่ 
ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าอยู่ 
[๔๓๗] บทว่า มีความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึง 
แล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีความเพียร 
[๔๓๘] บทว่า มีสัมปชัญญะ มีนิเทสว่า สัมปชัญญะ เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
สัมปชัญญะ ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสัมปชัญญะ 
[๔๓๙] บทว่า มีสติ มีนิเทสว่า สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไป 
ถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว 
ด้วยสตินี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสติ 

[๔๔๐] บทว่า กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก มีนิเทสว่าโลก เป็นไฉน 
กายนั้นเอง ชื่อว่าโลก แม้อุปาทานขันธ์ ๕ ก็ชื่อว่า โลก นี้เรียกว่าโลก 
อภิชฌา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า 
อภิชฌา 

โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบาย เป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 

อภิชฌาและโทมนัสดังกล่าวมานี้ถูกกำจัด ถูกกำจัดราบคาบ สงบ ระงับเข้าไประงับ 
ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง 
ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้วในโลกนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า กำจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

กายานุปัสสนานิเทส จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 214 

เวทนานุปัสสนานิเทส 
[เห็นเวทนาในเวทนาภายใน] 

[๔๔๑] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา เมื่อเสวยทุกขเวทนา 
ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มี 
อามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวย 
ทุกขเวทนามีอามิสหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส 
เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ซัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสหรือเมื่อเสวย 
อทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้นครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในเวทนาภายนอก 
[เห็นเวทนาในเวทนาภายนอก] 

[๔๔๒] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยสุขเวทนาว่า เขาผู้นั้นกำลังเสวยสุขเวทนา 
รู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยทุกขเวทนาว่า เขาผู้นั้นกำลังเสวยทุกขเวทนา รู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวย 
อทุกขมสุขเวทนาว่า เขาผู้นั้นกำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนา รู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยสุขเวทนา 
มีอามิสว่า เขาผู้นั้นกำลังเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือรู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยสุขเวทนาไม่มี 
อามิสว่า เขาผู้นั้นกำลังเสวยสุขเวทนาไม , มีอามิส รู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยทุกขเวทนามีอามิสว่า 
เขาผู้นั้นกำลังเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือรู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิสว่า 
เขาผู้นั้นกำลังเสวยทุกขเวทนาไม , มีอามิส รู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิสว่า 
เขาผู้นั้นกำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือรู้ชัดบุคคลอื่นผู้กำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม , มี 
อามิสว่า เขาผู้นั้นกำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในเวทนาทั้งภายในและ 


ภายนอก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 215 

[เห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก] 

[๔๔๓] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู่ เป็น 
อย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดสุขเวทนาว่า เป็นสุขเวทนา รู้ชัดทุกขเวทนาว่าเป็นทุกขเวทนา 
รู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาว่า เป็นอทุกขมสุขเวทนา รู้ชัดสุขเวทนามีอามิสว่า เป็นสุขเวทนานึอามิส 
รู้ชัดสุขเวทนาไม่มีอามิสว่า เป็นสุขเวทนาไม่มีอามิส รู้ซัดทุกขเวทนามีอามิสว่า เป็นทุกขเวทนา 
มีอามิส รู้ชัดทุกขเวทนาไม่มีอามิสว่า เป็นทุกขเวทนาไม่มีอามิส รู้ซัดอทุกขมสุขเวทนามีอามิสว่า 
เป็นอทุกขมสุขเวทนามีอามิส รู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาไม , มีอามิสว่า เป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส 
ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุ ชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ 
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 
[๔๔๔] ในบทเหล่านั้น บทว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสว่า การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ 

บทว่า อยู่ มีนิเทสว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ ด้วยเหตุนัน จึงเรียกว่าอยู่ 

บทว่า มีความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่ามีความเพียร 

บทว่า มีสัมปชัญญะ มีนิเทสว่า สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่ามีสัมปชัญญะ 

บทว่า มีสติ มีนิเทสว่า สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสดึ 

บทว่า กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก มีนิเทสว่า โลก เป็นไฉน 

เวทนานั้นเอง ชื่อว่าโลก แม้อุปาทานขันธ์ ๕ ก็ชื่อว่า โลก นี้เรียกว่าโลก 

อภิชฌา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า อภิชฌา 
โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 216 

อภิชฌาและโทมนัสดังกล่าวมานี้ลูกกำจัด ลูกกำจัดราบคาบ สงบระงับ เข้าไประงับ 
ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ลูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้เหือดแห้ง 
ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ในโลกนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า กำจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

เวทนานุป้สสนานิเทส จบ 
จิตตานุปีสสนานิเทส 
[เห็นชิตในจิตภายใน] 

[๔๔๕] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในชิตภายในเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เมื่อจิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเรามีราคะ หรือเมื่อจิตปราศจากราคะ 
ก็รู้ชัดว่า จิตของเราปราศจากราคะ 

เมื่อจิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเรามีโทสะ หรือเมื่อชิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่า 
จิตของเราปราศจากโทสะ 

เมื่อจิตมีโมหะ ก็รู้ซัดว่า ชิตของเรามีโมหะ หรือเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่า 
ชิตของเราปราศจากโมหะ 

เมื่อจิตหดหู่ ก็รู้ชัดว่า จิตของเราหดหู่ หรือเมื่อชิตฟ้งซ่านก็!ชดว่า จิตของเรา 
ฟ้งซ่าน 

เมื่อจิตเป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเราเป็นมหัคคตะ หรือเมื่อชิตไมเป็นมหัคคตะ 
ก็รู้ชัดว่า จิตของเราไม่เป็นมหัคคตะ 

เมื่อจิตเป็นสอุตตระ ก็รู้ซัดว่า จิตของเราเป็นสอุตตระ หรือเมื่อจิตเป็นอนุตตระ 
ก็รู้ชัดว่า จิตของเราเป็นอนุตตระ 

เมื่อจิตตั้งมื่น ก็รู้ชัดว่า จิตของเราตั้งมื่น หรือเมื่อชิตไม , ตั้งมื่น ก็รู้ชัดว่าจิตของเรา 
ไม่ตั้งมื่น 

เมื่อจิตหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่า จิตของเราหลุดพ้น หรือเมื่อจิตยังไม , หลุดพ้นก็รู้ชัดว่า 
จิตของเรายังไม , หลุดพ้น 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในจิตภายนอก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 217 

[เห็นจิตในจิตภายนอก] 

[๔๔๖] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เมื่อจิตของเขาผู้นั้นมีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นมีราคะ หรือ 
เมื่อจิตของเขาผู้นั้นปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นปราศจากราคะ 

เมื่อจิตของเขาผู้นั้นมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นมีโทสะ หรือเมื่อจิตของเขาผู้นั้น 
ปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นปราศจากโทสะ 

เมื่อจิตของเขาผู้นั้นมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นมีโมหะ หรือเมื่อจิตของเขาผู้นั้น 
ปราศจากโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นปราศจากโมหะ 

เมื่อชิตของเขาผู้นั้นหดหู่ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นหดหู่ หรือเมื่อจิตของเขาผู้นั้น 
ฟ้ง 1 ซ่าน ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นฟ้งซ่าน 

เมื่อจิตของเขาผู้นั้นเป็นมหัคคตะ ก็รู้ซัดว่า จิตของเขาผู้นั้นเป็นมหัคคตะหรือเมื่อจิต 
ของเขาผู้นั้นไม่เป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นไม , เป็นมหัคคตะ 

เมื่อจิตของเขาผู้นั้นเป็นสอุตตระ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นเป็นสอุตตระหรือเมื่อชิต 
ของเขาผู้นั้นเป็นอนุตตระ ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นเป็นอนุตตระ 

เมื่อจิตของเขาผู้นั้นตั้งมั่น ก็รู้ซัดว่า จิตของเขาผู้นั้นตั้งมั่น หรือเมื่อจิตของเขาผู้นั้น 
ไม่ตั้งมั่น ก็รู้ชัดว่า ชิตของเขาผู้นั้นไม่ตั้งมั่น 

เมื่อชิตของเขาผู้นั้นหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นหลุดพ้น หรือเมื่อจิตของเขา 
ผู้นั้นยังไม , หลุดพ้น ก็รู้ชัดว่า จิตของเขาผู้นั้นยังไม , หลุดพ้น 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในจิตทั้งภายในและภายนอก 
[เห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอก] 

[๔๔๗] ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นชิตในชิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เมื่อจิตมีราคะ ก็รู้ซัดว่า จิตมีราคะ เมื่อจิตปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า 
จิตปราศจากราคะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 218 

เมื่อจิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ เมื่อจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจาก 
โทสะ 

เมื่อจิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า ชิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจาก 
โมหะ 

เมื่อจิตหดหู่ ก็รู้ชัดว่า จิตหดหู่ เมื่อจิตฟ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่า จิตฟ้ง 1 ซ่าน 
เมื่อจิตเป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ เมื่อจิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า 
จิตไม่เป็นมหัคคตะ 

เมื่อชิตเป็นสอุตตระ ก็รู้ชัดว่า ชิตเป็นสอุตตระ เมื่อชิตเป็นอนุตตระ ก็รู้ชัดว่า 
จิตเป็นอนุตตระ 

เมื่อจิตตั้งมั่น ก็รู้ชัดว่า จิตตั้งมั่น เมื่อจิตไม่ตั้งมั่น ก็รู้ชัดว่า จิตไม่ตั้งมั่น 
เมื่อชิตหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่า จิตหลุดพ้น เมื่อจิตยังไม , หลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าชิตยังไม , หลุดพ้น 
ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุ ชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในชิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

[๔๔๘] ในบทเหล่านั้น บทว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสว่า การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ 

บทว่า อยู่ มีนิเทสว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

บทว่า มีความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีความเพียร 

บทว่า มีสัมปชัญญะ มีนิเทสว่า สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสัมปชัญญะ 

บทว่า มีสติ มีนิเทสว่า สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสติ 

บทว่า กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก มีนิเทสว่า โลก เป็นไฉน 

จิตนั้นเอง ชื่อว่าโลก แม้อุปาทานขันธ์ ๕ ก็ชื่อว่าโลก นี้เรียกว่า โลกอภิชฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 219 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า อภิชฌา 

โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 

อภิชฌาและโทมนัสดังกล่าวมานี้ถูกกำจัด ถูกกำจัดราบคาบ สงบ ระงับเข้าไประงับ 
ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้ 
เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ในโลกนี้ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 
จิตตานุปัสสนานิเทส จบ 
ธัมมานุปัสสนานิเทส 
[เห็นธรรมในธรรมภายใน] 

[๔๔๙] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
[นีวรณปัพพะ] 

ภิกษุในศาสนานี้เมื่อกามฉันทะภายในจิตมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะภายในจิตของเรา 
มีอยู่ หรือเมื่อกามฉันทะภายในจิตไม่มี ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะภายในจิตของเราไม , มี อนึ่ง 
กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง การละกามฉันทะ 
ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง กามฉันทะที่ละได้แล้ว จะไม , เกิดขึ้น 
ต่อไปอีกด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

เมื่อพยาบาทภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะภายในชิตมีอยู่ ฯลฯเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ 
ภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิจิกิจฉาภายในชิตมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจฉาภายในชิตของเรามีอยู่ 
หรือเมื่อวิจิกิจฉาภายในจิตไม่มี ก็รู้ชัดว่า วิจิกิจฉาภายในชิตของเราไม่มี อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยัง 
ไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง การละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะมีได้ 
ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอนึ่ง วิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด 
รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 220 

[โพชฌังคปัพพะ] 

เมื่อสติสัมโพชฌงค์ภายในจิตมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ภายในจิตของเรามีอยู่ 
หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค์ภายในจิตไม่มี ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ภายในชิตของเราไม่มี อนึ่ง 
สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดรู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง ความเจริญ 
บริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ 
เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ เมื่อ 
สมาธิสัมโพชฌงค์ภายในชิตมีอยู่ ฯลฯ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในชิตมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในชิตของเรามีอยู่ หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในชิตไม่มี ก็รู้ชัดว่า 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในชิตของเราไม่มี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้น 
ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว 
จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมชิตเข้าไปในธรรมภายนอก 
[เห็นธรรมในธรรมภายนอก] 

[๔๕๐] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกเนืองๆ อยู่เป็นอย่างไร 
[นึวรณปัพพะ] 

ภิกษุในศาสนานี้เมื่อกามฉันทะของเขาผู้นั้นมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะของเขาผู้นั้น 
มีอยู่ หรือเมื่อกามฉันทะของเขาผู้นั้นไม่มี ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะของเขาผู้นั้นไม , มี อนึ่ง 
กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง การละกามฉันทะ 
ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่งกามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้น 
อีกต่อไปด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย เมื่อพยาบาทของเขาผู้นั้นมีอยู่ ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะของเขา 
ผู้นั้นมีอยู่ ฯลฯ เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะของเขาผู้นั้นมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิจิกิจฉาของเขาผู้นั้นมีอยู่ 
ก็รู้ชัดว่า วิจิกิจฉาของเขาผู้นั้นมีอยู่ หรือเมื่อวิจิกิจฉาของเขาผู้นั้นไม่มี อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยังไม่ 
เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอนึ่ง การละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 221 

จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่งวิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยเหตุใด 
รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

[โพชฌังคปัพพะ] 

เมื่อสติสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นมีอยู่ 
หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นไม่มี ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นไม่มี อนึ่ง 
สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์ 
แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ซัดเหตุนั้นด้วย 

เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นมีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้น 
มีอยู่ ฯลฯ เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นมีอยู่ ฯลฯ เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้น 
มีอยู่ ฯลฯ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นมีอยู่ ฯลฯ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้น 
มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นมีอยู่ เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นไม่มี 
ก็รู้ซัดว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเขาผู้นั้นไม่มี อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาส้มโพชฌงค์ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ซัดเหตุนั้นด้วย 

ภิกษุนั้น ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ครั้นเสพ 
เจริญ ทำให้มาก กำหนดด้วยดี ซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ย่อมน้อมจิตเข้าไปในธรรมทั้งภายในและ 
ภายนอก 

[เห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก] 

[๔๕๑] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู่ เป็น 
อย่างไร 

[นีวรณปัพพะ] 

ภิกษุในศาสนานี้เมื่อกามฉันทะมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะมีอยู่ หรือเมื่อกามฉันทะ 
ไม่มี ก็รู้ชัดว่า กามฉันทะไม่มี อนึ่ง กามฉันทะที่ย้งไม , เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด 
รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง การละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 
อนึ่ง กามฉันทะที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 222 

เมื่อพยาบาทมีอยู่ ฯลฯ เมื่อถีนมิทธะมีอยู่ ฯลฯ เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ฯลฯ 
เมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ ก็รู้ชัดว่า วิจิกิจฉามีอยู่ หรือเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีก็รู้ชัดว่า วิจิกิจฉาไม่มี อนึ่ง 
วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง การละวิจิกิจฉา 
ที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ด้วยเหตุใด รู้ซัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว จะไม , เกิดขึ้นต่อไป 
ด้วยเหตุใด รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

[โพชฌังคปัพพะ] 

เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์มีอยู่ หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มี 
ก็รู้ซัดว่า สติสัมโพชฌงค์ไม่มี อนึ่ง สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด 
รู้ซัดเหตุนั้นด้วย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ด้วยเหตุใด 
รู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีอยู่ ฯลฯ เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์มีอยู่ ฯลฯเมื่อปีติสัมโพชฌงค์ 
มีอยู่ ฯลฯ เมื่อปัสสั1ทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ ฯลฯ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ ฯลฯ เมื่ออุเบกขา 
ส้มโพชฌงค์มีอยู่ ก็รู้ชัดว่า อุเบกขาส้มโพชฌงค์มีอยู่ เมื่ออุเบกขาส้มโพชฌงค์ไม่มี ก็รู้ชัดว่า 
อุเบกขาส้มโพชฌงค์ไม่มีอนึ่ง อุเบกขาส้มโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด 
รู้ซัดเหตุนั้นด้วยอนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาส้มโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีได้ 
ด้วยเหตุใดรู้ชัดเหตุนั้นด้วย 

ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุ ชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก 
เนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

[๔๕๒] ในบทเหล่านั้น บทว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสว่า การพิจารณาเห็น 
เนืองๆ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
การพิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามา 
ถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยการพิจารณาเห็นเนืองๆ นี้ 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พิจารณาเห็นเนืองๆ 

[๔๕๓] บทว่า อยู่ มีนิเทสว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่รักษาอยู่ 
เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

[๔๕๔] บทว่า มีความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 223 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีความเพียร 

[๔๕๕] บทว่า มีสัมปชัญญะ มีนิเทสว่า สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 6 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
สัมปชัญญะ ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี 
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
มีสัมปชัญญะ 

[๔๕๖] บทว่า มีสติ มีนิเทสว่า สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกว่า สติ ภิกษุเป็นผู้เข้าไป 
ถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี 
ประกอบแล้ว ด้วยสตินี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสติ 

[๔๕๗] บทว่า กำชัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก มีนิเทสว่าโลก เป็นไฉน 

ธรรมเหล่านั้นเอง ชื่อว่าโลก แม้อุปาทานขันธ์ ๕ ก็ชื่อว่า โลก นี้เรียกว่าโลก 

อภิชฌา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนีเรียกว่า 
อภิชฌา 

โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 

อภิชฌาและโทมนัสดังกล่าวมานี้ถูกกำชัด ถูกกำขัดราบคาบ สงบ ระงับเข้าไประงับ 
ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง 
ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้วในโลกนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า กำขัดอภิชฌาแล 
โทมนัสเสียได้ในโลก 

ธัมมานุปัสสนานิเทส จบ 
สุตตันตภาชนีย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 224 

อภิธรรมภาชนีย์ 
[๔๕๘] สติปัฏฐาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนา นี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ 
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ 
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่ 
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ 
[เห็นกายในกาย] 

[๔๕๙] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบด้วย วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่ ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ 
กิริยาที่ระลึก ความทรงจำ ความไม , เลื่อนลอย ความไม่ลืม สติ สตินทรีย์ สติพละ สัมมาสติ 
สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่าสติ 
ปัฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 
[เห็นเวทนาในเวทนา] 

ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่ ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติ 
ส้มโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่าสติปัฏฐาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 
[เห็นจิตในชิต] 

ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 225 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สตึสัมโพช 
ฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนืองในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่าสติปัฏฐาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 
[เห็นธรรมในธรรม] 

ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัม 
โพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 

ในธรรมเหล่านั้น สติปัฏฐาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีตึและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัม 
โพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่าสติปัฏฐาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 

[๔๖๐] สติปัฏฐาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนา นี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ 

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ 

๓. พิจารณาเห็นชิตในจิตเนืองๆ อยู่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 226 

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ 
[๔๖๑] ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยใด สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่ 
วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู่ในสมัย 
ใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 

[เห็นเวทนาในเวทนา] 

ก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาเนืองๆ อยู่ ในสมัยใด สติความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 
[เห็นจิตในจิต] 

ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นชิตในชิตเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 227 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นจิตในจิต 
เนืองๆ อยู่ ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 
[เห็นธรรมในธรรม] 

ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
เนืองๆ อยู่ ในสมัยใด สติความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 

ในธรรมเหล่านั้น สติปัฏฐาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 228 

ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน อันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญแล้วนั้นแล ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
เนืองๆ อยู่ ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรคในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐาน 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 

[๔๖๒] สติปัฏฐาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ 
มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสดึ กำจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌา 
และ โทมนัสเสียได้ในโลก 

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กำจัด 
อภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐานไหนเป็นกุศล สติปัฏฐานไหนเป็นอกุศลสติปัฏฐาน 
ไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ สติปัฏฐานไหนเป็นสรณะ สติปัฏฐานไหนเป็นอรณะ 
ติกมาติกาวิสัชนา 

[๔๖๓] สติปัฏฐาน ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี สติปัฏฐาน ๔เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 229 

ก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะสติปัฏฐาน ๔ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นสวิตักกสวิจาระก็มีเป็นอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริดักกาวิจาระก็มี สติปัฏ- 
ฐาน ๔ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็น 
เนวหัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปัฏฐาน 
๔ เป็นอปจยคามีก็มี เป็นณวาจยคามินาปจยคามีก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะ 
ก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นอัปปมาณะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอัปปมาณารัมมณะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นปณีตะ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นสัมมัตตนึตยะก็มี เป็นอนิตยะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นมัคคารัมมณะ สติปัฏฐาน 
๔ เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปติ 
ก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มีสติปัฏฐาน ๔ เป็น 
อดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็น 
อนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ สติปัฏฐาน๔ เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี 
เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นพหิทธารัมมณะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๔๖๔] สติปัฏฐาน ๔ เป็นนเหตุ สติปัฏฐาน ๔ เป็นสเหตุกะ สติปัฏฐาน๔ เป็นเหตุ 
สัมปยุต สติปัฏฐาน ๔ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ สติปัฏฐาน 
๔ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตตนเหตุ สติปัฏฐาน ๔ เป็นนเหตุ 
สเหตุกะ 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

สติปัฏฐาน ๔ เป็นสัปปัจจยะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นสังขตะ สติปัฏฐาน ๔เป็นอนิทัสสนะ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นอปีปฏิฆะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอรูป สติปัฏฐาน๔ เป็นโลกุตตระ สติปัฏฐาน 
๔ เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนอาสวะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอนาสวะ สติปัฏฐาน ๔เป็นอาสว 
วิปปยุต สติปัฏฐาน ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะ สติปัฏฐาน ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 230 

กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สติปัฏฐาน ๔ เป็น 
อาสววิปปยุตตอนาสวะ 

๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนคันถะฯลฯ สติปัฏฐาน 
๔ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนโยคะ ฯลฯสติปัฏฐาน ๔ เป็นโนนีวรณะ ฯลฯ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ สติปัฏฐาน ๔ เป็นสารัมมณะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนจิตตะ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นเจตสิกะสติปัฏฐาน ๔ เป็นชิตตสัมปยุต สติปัฏฐาน ๔ เป็นจิตตสังสัฏฐะ 
สติปัฏฐาน ๔เป็นชิตตสมุฏฐานะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นชิตตสหภู สติปัฏฐาน ๔ เป็นชิตตานุปริ 
วัตติสติปัฏฐาน ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐมุฏฐานานุปริวัตดึ สติปัฏฐาน ๔ เป็นพาหิระ สติปัฏฐาน ๔ 
เป็นนอุปาทา สติปัฏฐาน ๔ เป็นอนุปาทินนะ 

๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นอุปาทานะ ฯลฯ สติปัฏฐาน ๔ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นนทัสสนปหาติ'พพะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นนทัสสนปหา 
ตัพพเหตุกะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นสวิตักกะก็มี เป็น 
อริตักกะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นสวิจาระก็มี เป็นอริจาระก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นสัปปีติกะก็มี 
เป็นอัปปีติกะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นนปีติสหคตะก็มี เป็น'ปีติสหคตะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นสุข 
สหคตะก็มีเป็นนสุขสหคตะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขาสหคตะ 
ก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นกามาวจร สติปัฏฐาน ๔ เป็นรูปาวจร สติปัฏฐาน ๔ เป็นนอรูปาวจร 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นอปริยาปันนะ สติปัฏฐาน ๔ เป็นนิยยานิกะก็มี เป็นอนิยยานิกะก็มี สติปัฏฐาน 
๔ เป็นนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี สติปัฏฐาน ๔ เป็นอนุตตระ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอรณะ ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
สติปัฏฐานวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 231 

๘. สัมมัปปธานวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
[๔๖๕] สัมมัปปธาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนา นี้ทำ ฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำ 
ความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น 

๒. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ทำความเพียร เพื่อ 
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

๓. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองชิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 

๔. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองชิตไว้ ทำความเพียร เพื่อ 
ความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ความเจริญ ความบริบูรณ์ 
แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

[เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ย้งไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น] 

[๔๖๖] ก็ภิกษุทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองชิตไว้ ทำความ 
เพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ย้งไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น เป็นอย่างไร 
ในบทเหล่านั้น บาปอกุศลธรรมที่ยังไม , เกิดขึ้น เป็นไฉน 
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยู่ในชิตตุปบาทอันเดียวกัน 
กับโลภะ โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ที่สัมปยุตด้วย 
โลภะ โทสะ โมหะนั้น กายกรรม วจีกรรมมโนกรรม ที่มีโลภะ โทสะ โมหะนั้นเป็นสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 

ภิกษุทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองชิตไว้ ทำความเพียร เพื่อ 
ป้องกันบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ด้วยประการฉะนี้ 
[๔๖๗] บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนิเทสว่า ฉันทะ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 232 

ความพอใจ การทำความพอใจ ความเป็นผู้ใคร , เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจในธรรม 
อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ ภิกษุ ย่อมทำฉันทะนี้ให้เกิด ให้เกิดด้วยดี ให้ตั้งขึ้น ให้ตั้งขึ้นด้วย 
ดี ให้บังเกิด ให้บังเกิดยิ่ง ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
[๔๖๘] บทว่า พยายาม มีนิเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความพยายาม ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึง 
แล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยความพยายามนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 
[๔๖๙] บทว่า ปรารภความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
ย่อมปรารภ ปรารภด้วยดี เสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
ปรารภความเพียร 

[๔๗๐] บทว่า ประคองจิตไว้ มีนิเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าจิต ภิกษุ ย่อม 
ประคองไว้ ประคองไว้ด้วยดี อุปถัมภ์ คํ้าชู ซึ่งจิตนี้ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
[๔๗๑] บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำความเพียร 
[เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว] 

[๔๗๒] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความ 
เพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นอย่างไร 
ในบทเหล่านั้น บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไฉน 

อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยู่ในชิตตุปบาทเดียวกันกับโลภะ 
โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ที่สัมปยุตด้วยโลภะ 
โทสะ โมหะนั้น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่มีโลภะ โทสะ โมหะนั้นเป็นสมุฏฐาน 
สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 233 

[๔๗๓] ในบทเหล่านั้น บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนิเทสว่า ฉันทะเป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจ 
ในธรรม อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ ภิกษุย่อมทำฉันทะนี้ให้เกิด ให้เกิดด้วยดี ให้ตั้งขึ้น 
ให้ตั้งขึ้นด้วยดี ให้บังเกิด ให้บังเกิดยิ่ง ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
[๔๗๔] บทว่า พยายาม มีนิเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความพยายาม ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 
[๔๗๕] บทว่า ปรารภความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
ย่อมปรารภ ปรารภด้วยดี เสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
ปรารภความเพียร 

[๔๗๖] บทว่า ประคองจิตไว้ มีนิเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มาบัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมบัน อันใด นี้เรียกว่าจิต ภิกษุ ย่อม 
ประคองไว้ ประคองไว้ด้วยดี อุปถัมถ์ตั้าชู ซึ่งชิตนี้ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
[๔๗๗] บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำความเพียร 
[เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม , เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น] 

[๔๗๘] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความ 
เพียร เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เป็นอย่างไร 
ในบทเหล่านั้น กุศลธรรมที่ย้งไม่เกิดขึ้น เป็นไฉน 

กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณ 
ขันธ์ ที่สัมปยุตด้วย อโลภะ อโทสะ อโมหะนั้น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่มีอโลภะ 
อโทสะ อโมหะนั้นเป็นสมุฏฐานสกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 234 

ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อสร้างกุศลธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ด้วยประการฉะนี้ 
[๔๗๙] บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนิเทสว่า ฉันทะ เป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
บทว่า พยายาม มีนิเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 
บทว่า ปรารภความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ปรารภความเพียร 
บทว่า ประคองจิตไว้ มีนิเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำความเพียร 
[เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม , ให้เสื่อม] 

[๔๘๐] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นอย่างไร 
ในบทเหล่านั้น กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไฉน 
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ ที่สัมปยุตด้วยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น กายกรรมวจีกรรม มโนกรรม 
ที่มีอโลภะ อโทสะ อโมหะนั้นเป็นสมุฏฐาน สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า กุศลธรรม 
ที่เกิดขึ้นแล้ว 

ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ความเจริญ ความบริบูรณ์ 
แห่งกุศลธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 235 

[๔๘๑] บทว่า เพื่อความดำรงอยู่ มีนิเทสว่า ความดำรงอยู่ อันใดนั้นคือความไม่ 
สาบสูญ ความไม่สาบสูญ อันใด นั้นคือความภิยโยยิ่ง ความภิยโยยิ่ง อันใด นั้นคือความ 
ไพบูลย์ ความไพบูลย์อันใด นั้นคือความเจริญความเจริญ อันใด นั้นคือความบริบูรณ์ 
[๔๘๒] บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนิเทสว่า ฉันทะ เป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
บทว่า พยายาม มีนิเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 
บทว่า ปรารภความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ปรารภความเพียร 
บทว่า ประคองจิตไว้ มีนิเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าความเพียร ภิกษุ 
เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำความเพียร 
สูตตันตภาชนึย์ จบ 
อภิธรรมภาชนึย์ 
[๔๘๓] สัมมัปปธาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น 

๒. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

๓. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 

๔. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ความเจริญ ความบริบูรณ์ 
แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 236 

[เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น] 

[๔๘๔] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองชิตไว้ ทำความเพียรเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น 
[๔๘๕] ในบทเหล่านั้น บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนึเทสว่า ฉันทะเป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจ 
ในธรรม อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ ภิกษุ ย่อมทำฉันทะนี้ให้เกิด ให้เกิดด้วยดี ให้ตั้งขึ้น 
ให้ตั้งขึ้นด้วยดี ให้บังเกิด ให้บังเกิดยิ่ง ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
[๔๘๖] บทว่า พยายาม มีนึเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่นความก้าวไปอย่างไม่ 
ท้อถอย ความไม่ทอดทั้งฉันทะ ความไม , ทอดทั้งธุระ ความประกับประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ 
ริริยินทรีย์วิริยพละ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค 
อันใด นี้เรียกว่า ความพยายาม ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว 
เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยความพยายามนี้ 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 

[๔๘๗] บทว่า ปรารภความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงฅ์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ความเพียร ภิกษุย่อมปรารภ ปรารภด้วยดี 
เสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ปรารภความเพียร 
[๔๘๘] บทว่า ประคองจิตไว้ มีนึเทสว่า จิต เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 237 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าชิต ภิกษุ 
ย่อมประคองไว้ ประคองไว้ด้วยดี อุปถัมถ์คํ้าชู ซึ่งจิตนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองชิตไว้ 
[๔๘๙] บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียรชอบ เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ความเพียรชอบ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยความเพียรชอบ 

[เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว] 

[๔๙๐] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพี่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธา 
กิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองชิตไว้ ทำความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
[๔๙๑] บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนึเทสว่า ฉันทะ เป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
บทว่า พยายาม มีนึเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 
บทว่า ปรารภความเพียร มีนึเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ปรารภความเพียร 
บทว่า ประคองจิตไว้ มีนึเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียรชอบ เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ความเพียรชอบ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยความเพียรชอบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 238 

[เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น] 

[๔๙๒] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองชิตไว้ ทำความเพียรเพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม , เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 
[๔๙๓] ในบทเหล่านั้น บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนึเทสว่า ฉันทะเป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
บทว่า พยายาม มีนึเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า พยายาม 
บทว่า ปรารภความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ปรารภความเพียร 
บทว่า ประคองจิตไว้ มีนึเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียรชอบ เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ความเพียรชอบ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยความเพียรชอบ 

[เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม , ให้เสื่อม] 

[๔๙๔] ก็ภิกษุ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นอย่างไร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 239 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธา 
กิญญา อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้น ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อความดำรงอยู่ ความไม , สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ 
ความเจริญความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

[๔๙๕] บทว่า เพื่อความดำรงอยู่ มีนึเทสว่า ความดำรงอยู่ อันใดนั้นคือ ความไม่ 
สาบสูญ ความไม่สาบสูญ อันใด นั้นคือ ความภิยโยยิ่งความภิยโยยิ่ง อันใด นั้นคือ 
ความไพบูลย์ ความไพบูลย์ อันใด นั้นคือ ความเจริญ ความเจริญ อันใด นั้นคือ ความบริบูรณ์ 
[๔๙๖] บทว่า ทำฉันทะให้เกิด มีนึเทสว่า ฉันทะ เป็นไฉน 
ความพอใจ การทำความพอใจ ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจ 
ในธรรม อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ ภิกษุ ย่อมทำฉันทะนี้ให้เกิด ให้เกิดด้วยดี ให้ตั้งขึ้น 
ให้ตั้งขึ้นด้วยดี ให้บังเกิด ให้บังเกิดยิ่ง ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ทำฉันทะให้เกิด 
[๔๙๗] บทว่า พยายาม มีนึเทสว่า ความพยายาม เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเรียกว่า ความพยายาม ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ 
ประกอบแล้วด้วยความพยายามนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า พยายาม 
[๔๙๘] บทว่า ปรารภความเพียร มีนึเทสว่า ความเพียร เป็นไฉน 
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงฅ์อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ความเพียร ภิกษุย่อมปรารภ ปรารภด้วยดี เสพ เจริญ 
ทำให้มาก ซึ่งความเพียรนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ปรารภความเพียร 
[๔๙๙] บทว่า ประคองจิตไว้ มีนึเทสว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิตภิกษุ 
ย่อมประคองไว้ ประคองไว้ด้วยดี อุปดัมถ์คํ้าชู ซึ่งจิตนี้ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ประคองจิตไว้ 
[๕๐๐] บทว่า ทำความเพียร มีนิเทสว่า ความเพียรชอบ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 240 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ความเพียรชอบธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยความเพียรชอบ 

[๕๐๑] ในบทเหล่านั้น สัมมัปปธาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพี่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธา 
ภิญญา อยู่ ในสมัยใด การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงฅ์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สัมมัปปธาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมัปปธาน 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 
[๕๐๒] สัมมัปปธาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อป้องอันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น 

๒. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ทำความเพียร 
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 

๓. ทำ ฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำ ความเพียร 
เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น 

๔. ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ทำความเพียร 
เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ความเจริญ ความบริบูรณ์ 
แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 241 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาสัมมัปปธาน ๔ สัมมัปปธานไหน เป็นกุศล สัมมัปปธานไหนเป็นอกุศล 
สัมมัปปธานไหน เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สัมมัปปธานไหน เป็นสรณะสัมมัปปธานไหน 
เป็นอรณะ 

ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๕๐๓] สัมมัปปธาน ๔ เป็นกุศลอย่างเดียว สัมมัปปธาน ๔ เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สัมมัปปธาน ๔ เป็นริปากธัมมธรรม 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัมมัปปธาน ๔เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน 
เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นอปจยคามี สัมมัปปธาน ๔ เป็นเสกขะสัมมัปปธาน ๔ เป็นอัปปมาณะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นอัปปมาณารัมมณะสัมมัปปธาน ๔ เป็นปณีตะ สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นสัมมัตตนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ไม่เป็นมักคารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นมัคคเหตุกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นมัคคาธิปตึก็มี สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปปาที สัมมัปปธาน ๔ เป็นอดีต 
ก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตา 
รัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนาร้มัมณะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นธัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี 
เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี สัมมัปปธาน ๔ เป็นพหิทธารัมมณะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นอนิ 
บัสสนอัปปฏิฆะ 

ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๕๐๔] สัมมัปปธาน ๔ เป็นนเหตุ สัมมัปปธาน ๔ เป็นสเหตุกะสัมมัปปธาน ๔ 
เป็นเหตุสัมปยุต กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตตนเหตุและนเหตุสเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 242 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

สัมมัปปธาน ๔ เป็นสัปปัจจยะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นสังขตะสัมมัปปธาน ๔ 
เป็นอนิทัสสนะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นอปิปฏิฆะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นอรูป สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นโลกุตตระ สัมมัปปธาน ๔ เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นอนาสวะสัมมัปปธาน ๔ 
เป็นอาสววิปปยุต กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะ สัมมัปปธาน ๔ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุตแม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เป็นแต่อาสว 
ริปปยุตตอนาสวะ 

๔,๕,๖,๗ 9 ๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนคันถะ ฯลฯ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนโยคะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นโนนีวรณะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เป็นสารมมณะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนจิตตะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นเจตสิกะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นชิตต 
สัมปยุตสัมมัปปธาน ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นชิตตสมุฏฐานะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นชิตตสหภู สัมมัปปธาน ๔ เป็นชิตตานุปริวัตติ สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สัมมัปปธาน๔ เป็นพาหิระ สัมมัปปธาน ๔ 
เป็นอุปาทา สัมมัปปธาน ๔ เป็นอนุปาทินนะ 

๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นสริตักกะก็มี เป็นอริตักกะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เป็นสวิจาระก็มี 
เป็นอวิจาระก็มีสัมมัปปธาน ๔เป็นสัปปีตึกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี สัมมัปปธาน ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 243 

เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นนปีดึสหคตะก็มี สัมมัปปธาน ๔ เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะ 
ก็มีสัมมปีปธาน ๔ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขาสหคตะก็มี สัมมัปปธาน๔ 
เป็นนกามาวจร สัมมัปปธาน ๔ เป็นนรูปาวจร สัมมัปปธาน ๔ เป็นนอรูปาวจร 
สัมมัปปธาน ๔ เป็นอปริยาปันนะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นนิยยานิกะสัมมัปปธาน ๔ 
เป็นนิยตะ สัมมัปปธาน ๔ เป็นอนุตตระ สัมมัปปธาน ๔เป็นอรณะ ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
สัมมัปปธานวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 244 

๙. อิทธิปาทวิภังค์ 
[๕๐๕] อิทธิบาท ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยริริยสมาธิปธานสังขาร 
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๐๖] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ถ้าภิกษุทำฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้วจึงได้สมาธิ ได้เอภัคคตาแห่งจิต สมาธินี้เรียกว่า 
ฉันทสมาธิ ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองชิตไว้ ทำความเพียรเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำความเพียร เพื่อสร้างกุศลธรรม 
ที่ยังไม , เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว สกาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร 
ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังกล่าวมานี้ประมวลย่อ ๒ อย่างนั้นเข้าเป็นอันเดียวกัน 
ย่อมถึงซึ่งอันนับว่า ฉันทสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๐๗] ในบทเหล่านั้น ฉันทะ เป็นไฉน 

ความพอใจ การทำความพอใจ ความใคร่เพื่อจะทำ ความฉลาด ความพอใจในธรรม 
นี้เรียกว่า ฉันทะ 
สมาธิ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 245 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต 
ความไม่ฟ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่ชิตไม่ส่ายไป ความสงบ สมาธินทรีย์สมาธิพละ สัมมาสมาธิ 
อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากมั่น ความตั้งหน้า 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่นความก้าวไปอย่างไม่ 
ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม , ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้วยดี 
วิริยะ ริริยินทรีย์ ริริยพละ สัมมาวายามะ อันใดนี้เรียกว่า ปธานสังขาร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี 
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วยฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร ดังกล่าวมานี 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๐๘] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จด้วยดี 
ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง 
ความเข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ 
ของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยริริยสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๐๙] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยริริยสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ล้าภิกษุทำความเพียรให้เป็นอธิบดีแล้วจึงได้สมาธิ ได้เอกัคคตาแห่งจิตสมาธินี้เรียกว่า 
ริริยสมาธิ ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ 
ทำความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาป 
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิด 
พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำความเพียร เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ 
ความภิยโยยิ่งความไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
สกาวธรรมเหล่านี้ เรียกว่าปธานสังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 246 

วิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังกล่าวมานี้ประมวลย่อ ๒ อย่างนั้นเข้าเป็นอันเดียวกัน 
ย่อมถึงซึ่งอันนับว่า วิริยสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๑๐] ในบทเหล่านั้น วิริยะ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจฯลฯ สัมมาวายามะอันใดนี้เรียกว่าวิริยะ 
สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งชิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต 
ความไม่ฟ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบสมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ 
อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าปธานสังขาร 
ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร 
ดังกล่าวมานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๑๑] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จการสำเร็จ 
ด้วยดี ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้องความกระทำให้แจ้ง 
ความเข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ของ 
บุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๑๒] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ล้าภิกษุทำจิตให้เป็นอธิบดีแล้วจึงได้สมาธิ ได้เอกัคคตาแห่ง'ชิต สมาธินี้เรียกว่า 
จิตตสมาธิ ภิกษุนั้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
ฯลฯ เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิดขึ้น พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองชิตไว้ทำความเพียร เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ 
ความเจริฌ ความบริบรณ์ แห่งกศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 247 

จิตตสมาธิและปธานสังขารดังกล่าวมานี้ประมวลย่อ ๒ อย่างนั้น เข้าเป็นอันเดียวกัน 
ย่อมถึงซึ่งอันนับว่า ชิตตสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๑๓] ในบทเหล่านั้น ชิต เป็นไฉน 

ชิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า ชิต 
สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งชิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าปธานสังขาร 
ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยชิต สมาธิและปธานสังขาร ดังกล่าว 
มานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๑๔] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จด้วยดี 
ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง ความเข้าถึง 
ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ 
ของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๑๕] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ล้าภิกษุทำปัญญาให้เป็นอธิบดีแล้วจึงได้สมาธิ ได้เอกัคคตาแห่งชิตสมาธินี้เรียกว่า 
วีม'งสาสมาธิภิกษุนั้น ท้าฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองชิตไว้ ทำความเพียร 
เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น 
แล้ว ฯลฯ เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ย้งไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองชิตไว้ ทำความเพียร เพื่อความดำรงอยู่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่งความไพบูลย์ 
ความเจริญ ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่า ปธาน 
สังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 248 

วีมังสาสมาธิและปธานสังขารดังกล่าวมานี้ประมวลย่อ ๒ อย่างนั้นเข้าเป็นอันเดียวกัน 
ย่อมถึงซึ่งอันนับว่า วีมังสาสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๑๖] ในบทเหล่านั้น วีมังสา เป็นไฉน 

ปญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
วีมังสา 

สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่าปธานสังขาร 
ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร 
ดังกล่าวมานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการ 
ฉะนี 

[๕๑๗] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จ 
ด้วยดี ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง 
ความเข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ของ 
บุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

สุตตันตภาชนีย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 
[๕๑๘] อิทธิบาท ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยริริยสมาธิปธานสังขาร 
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขาร 
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 249 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๑๙] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
[๕๒๐] ในบทเหล่านั้น ฉันทะ เป็นไฉน 

ความพอใจ การทำความพอใจ ความใคร่เพื่อจะทำ ความฉลาด ความพอใจในธรรม 
อันใด นี้เรียกว่า ฉันทะ 
สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ปธานสังขาร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี 
เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยฉันทะ สมาธิและปธานสังขาร ดังกล่าวมานี 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๒๑] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จ 
ด้วยดี ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความลูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง ความ 
เข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อริกเขปะ ของบุคคลผู้บรรลุธรรม 
เหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 250 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๒๒] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
[๕๒๓] ในบทเหล่านั้น วิริยะ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นั้เรียกว่า วิริยะ 
สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นั้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นั้เรียกว่า ปธานสังขาร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร 
ดังกล่าวมานั้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๒๔] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จ 
ด้วยดี ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง ความ 
เข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อริกเขปะ ของบุคคลผู้บรรลุธรรม 
เหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๒๕] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 251 

ฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธารสังขาร 
[๕๒๖] ในบทเหล่านั้น ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 
ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ปธานสังขาร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยจิต สมาธิ และปธานสังขาร ดังกล่าว 
มานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยชิตตสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
[๕๒๗] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จ 
ด้วยดี ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง 
ความเข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านัน 
คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

[เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร] 

[๕๒๘] ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่'วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ในสมัยนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
[๕๒๙] ในบทเหล่านั้น วีมังสา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมวิชัยสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียก'ว่า'วีมังสา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 252 


สมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สมาธิ 

ปธานสังขาร เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ปธานสังขาร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้า 
ถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร ดังกล่าวมานี 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 

[๕๓๐] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จ 
ด้วยดี ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง 
ความเข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น 

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้บรรลุธรรม 
เหล่านั้น 

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 

[๕๓๑] อิทธิบาท ๔ คือ 
๑. ฉัน , สิทธิบาท 
๒.วิริยิทธิบาท 
๓. จิตติทธิบาท 
๔. วีม'งสิทธิบาท 

[ฉันสิทธิบาท] 

[๕๓๒] ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันสิทธิบาท เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีดึและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ความพอใจการทำความพอใจ ความใคร่เพื่อจะทำ ความฉลาด ความพอใจในธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 253 

ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า ฉันทิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยฉันทิทธิบาท 

[วิริยิทธิบาท] 

[๕๓๓] วิริยิทธิบาท เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่ง 
มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า ริริยิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยริริยิทธิบาท 
[จิตดีทธิบาท] 

[๕๓๔] จิตติทธิบาท เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด จิต มโนมานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิตติทธิบาท 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตติทธิบาท 
[วีมังสิทธิบาท] 

[๕๓๕]วีมังสิทธิบาทเป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐม 
ฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจย 
สัมโพชฌงฅ์อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรคในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า วีมัง 
สิทธิบาท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยวีมังสิทธิบาท 
อภิธรรมภาชนึย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 254 

ปัญหาปุจฉกะ 
[๕๓๖] อิทธิบาท ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาอิทธิบาท ๔ อิทธิบาทไหนเป็นกุศล อิทธิบาทไหนเป็นอกุศลอิทธิบาทไหนเป็น 
อัพยากฤต ฯลฯ อิทธิบาทไหนเป็นสรณะ อิทธิบาทไหนเป็นอรณะ 
ติกมาติกาวิสัชนา 

[๕๓๗] อิทธิบาท ๔ เป็นกุศลอย่างเดียว อิทธิบาท ๔ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี 
เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นวิปากธัมมธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นอนุปาทินนา 
นุปาทานิยะ อิทธิบาท ๔ เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะอิทธิบาท ๔ เป็นสริตักกสวิจาระก็มี 
เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสห 
คตะก็มี เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ 
เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เป็นอปจยคามี อิทธิบาท ๔เป็นเสกขะ 
อิทธิบาท ๔ เป็นอัปปมาณะ อิทธิบาท ๔ เป็นอัปปมาณารัมมณะอิทธิบาท ๔ เป็นปณีตะ อิทธิบาท ๔ 
เป็นสัมมัตตนิยตะ อิทธิบาท ๔ ไม่เป็นมัคคารัมมณะ เป็นมัคคเหตุกะ ไม่เป็นมัคคาธิปติ 
อิทธิบาท ๔ เป็นอุปปันนะก็มีเป็นอนุปปันนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอุปปาที อิทธิบาท ๔ 
เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี อิทธิบาท ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ 
แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ อิทธิบาท ๔ เป็นธัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธา 
ก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นพหิทธารัมมฌะอิทธิบาท ๔ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๕๓๘]วีมังสิทธิบาทเป็นเหตุอิทธิบาท๓เป็นนเหตุอิทธิบาท๔เป็นสเหตุกะ 
อิทธิบาท ๔ เป็นเหตุสัมปยุต วีมังสิทธิบาท เป็นเหตุสเหตุกะอิทธิบาท ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 255 

เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ วีมังสิทธิบาท เป็นเหตุเหตุสัมปยุต อิทธิบาท ๓ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุสัมปยุตเป็นแต่เหตุสัมปยุตตนเหตุ อิทธิบาท ๓ เป็นนเหตุสเหตุกะ 
วีมังสิทธิบาท กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา 

[๕๓๙] อิทธิบาท ๔ เป็นสัปปัจจยะ อิทธิบาท ๔ เป็นสังขตะอิทธิบาท ๔ เป็นอนิทัสสนะ 
อิทธิบาท ๔ เป็นอัปปฏิฆะ อิทธิบาท ๔ เป็นอรูปอิทธิบาท ๔ เป็นโลกุตตระ อิทธิบาท ๔ เป็นเกน 
จิวิญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ อิทธิบาท ๔ เป็นโนอาสวะ อิทธิบาท ๔ เป็นอนาสวะ 
อิทธิบาท ๔เป็นอาสวริปปยุต อิทธิบาท ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโน 
อาสวะ อิทธิบาท ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ 
อิทธิบาท ๔ เป็นอาสวริปปยุตตอนาสวะ อิทธิบาท ๔เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ 
เป็นโนคันถะ ฯลฯ อิทธิบาท ๕ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เป็นโนโยคะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ 
เป็นโนนีวรณะ ฯลฯอิทธิบาท ๔ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ 
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา 

[๕๔๐] อิทธิบาท ๔ เป็นสารัมมณะ อิทธิบาท ๓ เป็นโนจิตตะจิตติทธิบาท เป็นจิตตะ 
อิทธิบาท ๓ เป็นเจตสักะ ชิตติทธิบาท เป็นอเจตสิกะอิทธิบาท ๓ เป็นชิตตสัมปยุต จิตติทธิบาท 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นชิตตสัมปยุตแม้เป็นจิตตริปปยุต อิทธิบาท ๓ เป็นชิตตสังสัฏฐะ 
ชิตติทธิบาท กล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นชิตตสังสัฏฐะ แม้เป็นชิตตวิสังสัฏฐะ อิทธิบาท ๓ เป็น 
ชิตตสมุฏฐานะชิตตึทธิบาท เป็นโนชิตตสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓ เป็นชิตตสหภู ชิตสิทธิบาท 
เป็นโนชิตตสหภู อิทธิบาท ๓ เป็นชิตตานุปริวัตสิ ชิตสิทธิบาท เป็นโนชิตตานุปริวัตสิ 
อิทธิบาท ๓ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ชิตสิทธิบาท เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อิทธิบาท ๓ 
เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ชิตสิทธิบาท เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู อิทธิบาท ๓ 
เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตสิชิตสิทธิบาท เป็นโนชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตสิ 
อิทธิบาท ๓ เป็นพาหิระชิตสิทธิบาท เป็นอัชฌัตสิกะ อิทธิบาท ๔ เป็นนอุปาทา อิทธิบาท ๔ 
เป็นอนุปาทินนะ 

๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 

[๕๔๑] อิทธิบาท ๔ เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ 
เป็นนทัสสนปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ อิทธิบาท ๔ เป็นนทัสสนปหาตัพพ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 256 

เหตุกะ อิทธิบาท ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อิทธิบาท ๔ เป็นสวิตักกะก็มี เป็นอวิตักกะก็มี 
อิทธิบาท ๔เป็นสวิจาระก็มี เป็นอวิจาระก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นสัปปีติกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี 
อิทธิบาท ๔ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นนปีดึสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุข 
สหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปก 1 ขาสหคตะก็มี อิทธิบาท ๔ เป็นกา 
มาวจร อิทธิบาท ๔ เป็นนรูปาวจรอิทธิบาท ๔ เป็นนอรูปาวจร อิทธิบาท ๔ เป็นอปริยาปันนะ 
อิทธิบาท ๔ เป็นนิยยานิกะ อิทธิบาท ๔ เป็นนิยตะ อิทธิบาท ๔ เป็นอนุตตระ อิทธิบาท ๔ 
เป็นอรณะ ฉะนีแล 

ปัญหาปุจฉกะ จบ 
อิทธิปาทวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 257 

๑๐. โพชฌงควิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๑ 
[๕๔๒] โพชฌงฅ์ ๗ คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ 
๒. ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ 
๓. ริริยส้มโพชฌงฅ์ 
๔. ปีติส้มโพชฌงค์ 
๕. ปีสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

[๕๔๓] ในโพชฌงฅ์ ๗ นั้น สติส้มโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่ง ระลึกได้ระลึกได้ย่อยๆ 
ซึ่งกิจที่ทำไว้นานๆ หรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆ นี้เรียก-ว่าสติสัมโพชฌงค์ 

ภิกษุนั้น มีสติอย่างนั้นอยู่ วิจัย เลือกสรร พิจารณา ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา นี้เรียกว่า 
ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ 

ความเพียร ความไม่ย่อหย่อน อันภิกษุนั้นผู้วิจัย เลือกสรร พิจารณาซึ่งธรรมนั้น 
ด้วยปัญญา ปรารภแล้ว นี้เรียกว่า วิริยสัมโพชฌงค์ 

ปีติ อันปราศจากอามิส เกิดขึ้นแก , พระภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วนี้เรียกว่า 
ปีติส้มโพชฌงค์ 

กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู้มี , ใจ'ปีติ ย่อมสงบระงับ นี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

จิตของภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้ว มีความสุขสบาย ย่อมตั้งมั่น นี้เรียกว่า สมาธิ 
สัมโพชฌงค์ 

ภิกษุนั้น เป็นผู้เพ่งเล็งอยู่ด้วยดี ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้น นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 258 

โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๒ 

[๕๔๔] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติส้มโพชฌงค์ 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
๓. วิริยสัมโพชฌงค์ 
๔. ปีติส้มโพชฌงค์ 
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

[๕๔๕] ในโพชฌงค์ ๗ นั้น สติส้มโพชฌงค์ เป็นไฉน 

สติในธรรมภายใน มีอยู่ สติในธรรมภายนอก มีอยู่ สติในธรรมภายในแม้ใด สติใน 
ธรรมภายในแม้นั้น ก็ชื่อว่า สติสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน สติในธรรมภายนอกแม้ใด สติในธรรมภายนอกแม้นั้น ก็ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

[๕๔๖] ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ความเลือกสรรในธรรมภายใน มีอยู่ ความเลือกสรรในธรรมภายนอกมีอยู่ ความเลือก 
สรรในธรรมภายในแม้ใด ความเลือกสรรในธรรมภายในแม้นั้นก็ชื่อว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแม้ใด 
ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแม้นั้น ก็ชื่อว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน 

[๕๔๗] วิริยสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ความเพียรทางกาย มีอยู่ ความเพียรทางใจ มีอยู่ ความเพียรทางกายแม้ใด ความเพียร 
ทางกายแม้นั้น ก็ชื่อว่า วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
ความเพียรทางใจแม้ใด ความเพียรทางใจแม้นั้น ก็ชื่อว่าวิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความ 
รู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน 

[๕๔๘] ปีติสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ปีติที่มีวิตกมีวิจาร มีอยู่ ปีติที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีอยู่ ปีติที่มีริตกมีวิจารแม้ใด 
ปีติที่มีวิตก มีวิจารแม้นั้น ก็ชื่อว่า ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความร้ยิ่ง เพื่อความตรัสร้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 259 

เพื่อนิพพานปีติที่ไม่มีวิตก ไม่ มีวิจารแม้ใดปีติที่ ไม่ มีวิตกไม่มีวิจารแม้นั้น ก็ชื่อว่าปีติ 
ส้มโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
[๕๔๙] ปัสสัทธิส้มโพชฌงค์ เป็นไฉน 

กายปัสสัทธิ มีอยู่ จิตตปัสสั'ทธิ มีอยู่ กายปัสสั'ทธิแม้'ใด กายป้สสัทธิแม้นั้น 
ก็ชื่อว่า ปัสสั'ทธิส้มโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน 
จิตตปัสลัทธิแม้ , ใด จิตตปัสสัทธิแม้นั้น ก็ชื่อว่า ปัสสั1ทธิส้มโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

[๕๕๐] สมาธิส้มโพชฌงค์ เป็นไฉน 

สมาธิที่มีวิตก มีวิจาร มีอยู่ สมาธิที่ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีอยู่ สมาธิที่มีวิตก มีวิจาร 
แม้ใด สมาธิที่มีวิตก มีวิจารแม้นั้น ก็ชื่อว่า สมาธิส้มโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารแม้ใด สมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร 
แม้นั้น ก็ชื่อว่าสมาธิส้มโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
[๕๕๑] อุเบกขาส้มโพชฌงค์ เป็นไฉน 

อุเบกขาในธรรมภายใน มีอยู่ อุเบกขาในธรรมภายนอก มีอยู่ อุเบกขาในธรรมภายใน 
แม้ใด อุเบกขาในธรรมภายในแม้นั้น ก็ชื่อว่า อุเบกขาส้มโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน อุเบกขาในธรรมภายนอกแม้ใด อุเบกขาในธรรมภายนอกแม้นั้น 
ก็ชื่อว่าอุเบกขาส้มโพชฌงค์ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๓ 
[๕๕๒] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติส้มโพชฌงค์ 
๒. ธัมมริจยส้มโพชฌงค์ 
๓. ริริยส้มโพชฌงค์ 
๔.ปีติส้มโพชฌงค์ 
๕. ปัสสัทธิส้มโพชฌงค์ 
๖. สมาธิส้มโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาส้มโพชฌงค์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 260 

ในโพชฌงค์ ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ 
น้อมไปเพื่อความสละ เจริญธัมมริจยสัมโพชฌงค์ เจริญริริยสัมโพชฌงค์ เจริญ'ปีติส้มโพชฌงค์ 
เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อความสละ 
สุตตันตภาชนึย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
[๕๕๓] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
๓. ริริยสัมโพชฌงค์ 
๔. ปีติสัมโพชฌงค์ 
๕.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ในธรรมเหล่านั้น โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณหิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีดึและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด โพชฌงค์๗ คือ สติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ มีในสมัยนั้น 
[๕๕๔] ในโพชฌงค์ ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 
สติ ความรำลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สติสัมโพชฌงค์ 
[๕๕๕] ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 261 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 6 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิธัมมริจยสัมโพชฌงค์ 
อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 

[๕๕๖] ริริยสัมโพชฌงฅ์ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ ริริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า ริริยสัมโพชฌงค์ 

[๕๕๗] ปีติสัมโพชฌงฅ์ เป็นไฉน 

ความอิ่มใจ ความปราโมทย์ ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความร่าเริงความรื่นเริง 
ความปลื้มใจ ความปีติอย่างโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดี ปีติสัมโพชฌงฅ์ อันใด นี้เรียกว่า 
ปีติสัมโพชฌงค์ 

[๕๕๘] ปัสสัทธิสัมโพชฌงฅ์ เป็นไฉน 

การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแห่งเวทนาขันธ์ 
สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันใด นี้เรียกว่า ปัสสัทธิ 
สัมโพชฌงค์ 

[๕๕๙] สมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สมาธิสัมโพชฌงฅ์ 

[๕๖๐] อุเบกขาสัมโพชฌงฅ์ เป็นไฉน 

ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเล็งยิ่ง ความเป็นกลางแห่งจิตอุเบกขา 
สัมโพชฌงฅ์ อันใด นี้เรียกว่า อุเบกขาสัมโพชฌงฅ์ 

ธรรมเหล่านี้เรียกว่า โพชฌงค์ ๗ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วย 
โพชฌงค์ ๗ 

ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 

[๕๖๑] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ 
๒. ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ 
๓. ริริยสัมโพชฌงค์ 
๔.ปีติสัมโพชฌงค์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 262 

๕.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ในโพชฌงค์ ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สติสัมโพชฌงฅ์ ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วย 
ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยริริยสัมโพชฌงฅ์ ฯลฯ 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยปีติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงฅ์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยสมาธิสัมโพชฌงฅ์ 
อุเบกขาสัมโพชฌงฅ์ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌานประกอบด้วย วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ความวางเฉยกิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเล็งยิ่ง ความเป็นกลางแห่งจิต อุเบกขา 
สัมโพชฌงค์ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
[๕๖๒] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ 
๒. ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ 
๓. ริริยสัมโพชฌงฅ์ 
๔.ปีติสัมโพชฌงค์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 263 

๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ในธรรมเหล่านั้น โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและ 
สุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด โพชฌงค์ ๗ 
คือ สติส์มัโพชฌงค์ ฯลฯอุเบกขาส์มัโพชฌงค์ ย่อมมีในสมัยนั้น 
ในโพชฌงค์ ๗ นั้น สติส้มโพชฌงค์ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สติสัมโพชฌงฅ์ ฯลฯ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเล็งยิ่ง ความเป็นกลางแห่งจิตอุเบกขา 
สัมโพชฌงฅ์ อันใด นี้เรียกว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

ธรรมเหล่านี้เรียกว่า โพชฌงค์ ๗ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วย 
โพชฌงค์ ๗ 

ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 
[๕๖๓] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติสัมโพชฌงฅ์ 
๒. ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ 
๓. ริริยสัมโพชฌงค์ 
๔.ปีติสัมโพชฌงค์ 
๕.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 264 

๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ในโพชฌงค์ ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้ว นั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด สติ ความ 
ตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติสติส์มัโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า สติสัมโพชฌงฅ์ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสติ 
สัมโพชฌงค์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ ฯลฯ 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตตด้วยวิริยสัมโพชฌงค์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยปีติสัมโพชฌงฅ์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยปัสสั1ทธิสัมโพชฌงค์ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสมาธิ 
สัมโพชฌงค์ 

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั้นแล เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเล็งยิ่ง ความเป็นกลาง 
แห่งจิต อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 265 

ปัญหาปุจฉกะ 

[๕๖๔] โพชฌงค์ ๗ คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
๓. วิริยสัมโพชฌงค์ 
๔. ปีติสัมโพชฌงค์ 
๕.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ดึกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาโพชฌงค์ ๗ ข้อไหนเป็นกุศล ข้อไหนเป็นอกุศล ข้อไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ 
ข้อไหนเป็นสรณะ ข้อไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๕๖๕] โพชฌงค์ ๗ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี ปีติสัมโพชฌงค์เป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต โพชฌงค์ ๖ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี โพชฌงค์ ๗ 
เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธิมิมธรรมก็มี โพชฌงค์๗ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ โพชฌงค์ ๗ 
เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ โพชฌงค์๗ เป็นสวิตักกสวิจาระก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตะก็มี 
เป็นอริตักกาวิจาระก็มีปีติสัมโพชฌงค์ เป็นปีติสหคตะ เป็นสุขสหคตะ เป็นอุเปกขาสหคตะ 
โพชฌงค์๖ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเปก'ขาสหคตะก็มี โพชฌงค์ ๗ 
เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ โพชฌงค์ ๗ เป็นฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค์ 
เป็นอปจยคามีก็มี เป็นณวาจยคามินาปจยคามีก็มี โพชฌงค์๗ เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี 
โพชฌงค์ ๗ เป็นอัปปมาณะ โพชฌงค์ ๗เป็นอัปปมาณารัมมณะ โพชฌงค์ ๗ เป็นปณีตะ 
โพชฌงค์ ๗ เป็นสัมมัตตนิยตะก็มี เป็นอนึยตะก็มี โพชฌงค์ ๗ ไม่เป็นมิคคารัมมณะ โพชฌงค์ ๗ 
เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมิคคาธิปดึก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมิคคาธิปดึก็มี 
โพชฌงค์ ๗ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มีโพชฌงค์ ๗ เป็นอดีตก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 266 

เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ 
แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ โพชฌงค์ ๗เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี 
โพชฌงค์ ๗ เป็นพหิทธารัมมณะ โพชฌงค์ ๗ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 

ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๕๖๖] ธัมมริจยสัมโพชฌงค์ เป็นเหตุ โพชฌงค์ ๖ เป็นนเหตุโพชฌงค์ ๗ เป็น 
สเหตุกะ โพชฌงค์ ๗ เป็นเหตุสัมปยุต ชัมมริจยสัมโพชฌงค์เป็นเหตุสเหตุกะ โพชฌงค์ ๖ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ ธัมมริจยสัมโพชฌงค์ เป็นเหตุเหตุสัมปยุต 
โพชฌงค์ ๖ กล่าวไม , ได้ว่าเป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตนเหตุ โพชฌงค์ ๖ 
เป็นนเหตุสเหตุกะ ธัมมริจยสัมโพชฌงค์ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุ 
อเหตุกะ 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา 
[๕๖๗] โพชฌงค์ ๗ เป็นสัปปัจจยะ โพชฌงค์ ๗ เป็นสังขตะโพชฌงค์ ๗ เป็นอนิ 
ทัสสนะ โพชฌงค์ ๗ เป็นอัปปฏิฆะ โพชฌงค์ ๗ เป็นอรูป โพชฌงค์ ๗ เป็นโลกุตตระ โพชฌงค์ ๗ 
เป็นเกนจิวิญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ โพชฌงค์ ๗ เป็นโนอาสวะ โพชฌงค์ ๗ เป็น 
อนาสวะโพชฌงค์ ๗ เป็นอาสววิปปยุต โพชฌงค์ ๗ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะแม้เป็น 
สาสวโนอาสวะ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ 
โพชฌงค์ ๗ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวะ โพชฌงค์ ๗เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ 
เป็นโนคันถะ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ เป็นโนโยคะ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ 
เป็นโนนีวรณะฯลฯ โพชฌงค์ ๗ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ โพชฌงค์ ๗ เป็นสารัมมณะโพชฌงค์ ๗ 
เป็นโนจิตตะ โพชฌงค์ ๗ เป็นเจตสิกะ โพชฌงค์ ๗ เป็นจิตตสัมปยุต โพชฌงค์ ๗ เป็นชิตต 
สังสัฏฐะ โพชฌงค์ ๗ เป็นจิตตสมุฏฐานะโพชฌงค์ ๗ เป็นจิตตสหภู โพชฌงค์ ๗ เป็นชิตตา 
นุปริวัตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ โพชฌงค์ ๗ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู 
โพชฌงค์๗ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นพาหิระ โพชฌงค์ ๗เป็นอนุปาทา 
โพชฌงค์ ๗ เป็นอนุปาทินนะ โพชฌงค์ ๗ เป็นนอุปาทานะ ฯลฯโพชฌงค์ ๗ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 267 

๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๕๖๘] โพชฌงค์ ๗ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ โพชฌงค์ ๗ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ 
โพชฌงค์ ๗ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค์ ๗เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ โพชฌงค์ 
เป็นสวิตักกะก็มีเป็นอริตักกะก็มีโพชฌงค์ ๗เป็นสวิจาระก็มีเป็นอวิจาระก็มีปีติสัมโพชฌงค์ 
เป็นอัปปีติกะโพชฌงค์ ๖ เป็นสัปปีติกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี ปีติสัมโพชฌงค์ เป็นนปีติสหคตะ 
โพชฌงค์ ๖ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นนปีติสหคตะก็มี ปีติสัมโพชฌงค์ เป็นสุขสหคตะ 
โพชฌงค์ ๖ เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี ปีติสัมโพชฌงค์ เป็นนอุเปกขาสหคตะ 
โพชฌงค์ ๖ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มีเปีนนอุเปกขาสหคตะก็มี โพชฌงค์ ๗ เป็นนกามาวจร 
โพชฌงค์ ๗ เป็นนรูปาวจรโพชฌงค์ ๗ เป็นนอรูปาวจร โพชฌงค์ ๗ เป็นอปริยาปันนะ 
โพชฌงค์ ๗ เป็นนิยยานิกะก็มี อนิยยากิกะก็มี โพชฌงค์ ๗ เป็นนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี 
โพชฌงค์ ๗ เป็นอนุตตระ โพชฌงค์ ๗ เป็นอรณะ ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
โพชฌงควิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 268 

๑๑. มรรควิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๑ 
[๕๖๙] อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา 
๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 
๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ 

[๕๗๐] ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินึ 
ปฏิปทา นี้เรียก-ว่าสัมมาทิฏฐิ 

[๕๗๑] สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน 

ความดำริในอันออกจากกาม ความดำริในอันไม่พยาบาท ความดำริในอันไม , เบียดเบียน 
นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ 

[๕๗๒] สัมมาวาจา เป็นไฉน 

ความงดเว้นจากการพูดเท็จ ความงดเว้นจากการพูดส่อเสียด ความงดเว้นจากการพูด 
หยาบ ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่าสัมมาวาจา 

[๕๗๓] สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน 

ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความงดเว้นจากการลักทรัพย์ ความงดเว้นจากการประพฤติ 
ผิดในกาม นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 269 

[๕๗๔] สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน 

บุคคลผู้อริยสาวกในศาสนานี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ 
นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ 

[๕๗๕] สัมมาวายามะ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำ 
ความเพียร เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ทำฉันทะ 
ให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทำความเพียร เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 
ขึ้นให้เกิดขึ้น ทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ทำความเพียร เพื่อ 
ความดำรงมั่น ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย์ ความเจริญความบริบูรณ์ แห่ง 
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 

[๕๗๖] สัมมาสติ เป็นไฉน 

ภิกขุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก พิจารณาเห็นชิตในจิตเนืองๆ อยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสดึ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก พิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสดึ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลก 
นี้เรียกว่า สัมมาสติ 

[๕๗๗] สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน 
ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ บรรลุทุติยฌาน อันยังใจให้ผ่องใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นภายในไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่ 
สมาธิ อยู่ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุข 
ด้วยนามกายบรรลุตติยฌานซึ่งเป็นฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี 
จิตเป็นอุเบกขา มีสตึ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุข 
และทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”!เพราะอุเบกขา อยู่ นี้เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 270 

อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๒ 
[๕๗๘] อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา 
๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 
๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ 

[๕๗๙] ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป 
เพื่อความสละ ฯลฯ เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญสัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ ฯลฯ 
เจริญสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เจริญสัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิ อัน 
อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อความสละ 
สุตตันตภาชนึย์ จบ 
อภิธรรมภาชนึย์ 
อัฏฐังคิกวาร 
[๕๘๐] มรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา 
๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 
๖. สัมมาวายามะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 271 


๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ 

ในธรรมเหล่านั้น มรรคมีองค์ ๘ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด มรรคมีองค์ ๘คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ย่อมมี ในสมัยนั้น 

[๕๘๑] ในมรรคมีองค์ ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 8 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ธัมมริจย 
สัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 

[๕๘๒] สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ความดำริ ความที่จิตแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ ความที่จิต 
แนบสนิทอยู่ในอารมณ์ ความยกชิตขึ้นสู่อารมณ์ ความดำริชอบ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 

[๕๘๓] สัมมาวาจา เป็นไฉน 

การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเครื่องเว้น จากวจีทุจริต ๔ กิริยาไม่ทำ การไม่ทำ 
การไม , ล่วงละเมิด การไม , ลี้าเขต การกำจัด ต้นเหตุวจีทุจริต ๔วาจาชอบ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาวาจา 

[๕๘๔] สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน 

การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเครื่องเว้น จากกายทุจริต ๓ กิริยาไม่ทำ การไม่ทำ 
การไม , ล่วงละเมิด การไม , ลี้าเขต การกำจัด ต้นเหตุกายทุจริต ๓การงานชอบ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ 

[๕๘๕] สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน 

การงด การเว้น การเลิกละ เจตนาเครื่องเว้น จากมิจฉาอาชีวะกิริยาไม , ทำ การไม่ทำ 
การไม , ล่วงละเมิด การไม , ลี้าเขต การกำจัด ต้นเหตุมิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใดนี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 272 

[๕๘๖] สัมมาวายามะ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 

[๕๘๗] สัมมาสติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสติ 

[๕๘๘] สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 

นี้เรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรคมีองค์ ๘ 
ปัญจังคิกวาร 
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 

[๕๘๙] มรรคมีองค์ ๕ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวายามะ 
๔. สัมมาสติ 
๕. สัมมาสมาธิ 

ในธรรมเหล่านั้น มรรคมีองค์ ๕ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด มรรคมีองค์ ๕คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น 

ในมรรคมีองค์ ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 273 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบธัมมริจยสัม 
โพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ความดำริ ฯลฯ อันเป็นองค์แห่งมรรคนับเนื่องในมรรค 
อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวายามะ เป็นไฉน 

การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ ริริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับ 
เนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 

นี้เรียกว่า มรรคมีองค์ ๕ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรคมีองค์ ๕ 
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 

[๕๙๐] มรรคมีองค์ ๕ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวายามะ 
๔. สัมมาสติ 
๕. สัมมาสมาธิ 

ในมรรคมีองค์ ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 274 

ฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมริจย 
สัมโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพี่อประหาฌทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงฅ์อันเป็นองค์แห่ง 
มรรคนับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาสมาธิ 
อัฏฐังคิกวาร 

[๕๙๑] มรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา 
๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 
๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ 

ในธรรมเหล่านั้น มรรคมีองค์ ๘ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 275 

ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก เพราะ 
โลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด มรรคมีองค์ ๘ คือ 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯสัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น 

นี้เรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรคมีองค์ ๘ 
ปัญจังคิกวาร 
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย 
[๕๙๒] มรรคมีองค์ ๕ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวายามะ 
๔. สัมมาสติ 
๕. สัมมาสมาธิ 

ในธรรมเหล่านั้น มรรคมีองค์ ๕ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติแล 
สุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด มรรคมีองค์ ๕ 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น 
นี้เรียกว่า มรรคมีองค์ ๕ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรค 
มีองค์ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 276 

ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย 
[๕๙๓] มรรคมีองค์ ๕ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวายามะ 
๔. สัมมาสติ 
๕. สัมมาสมาธิ 

ในมรรคมีองค์ ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด ปญญา 
กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลงความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมริจยสัมโพชฌงฅ์ อันเป็นองค์ 
แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วย 
สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาวายามะ ฯลฯ 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกตตรกศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริฌไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติแล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 277 

สุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญาชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด ความตั้งอยู่ 
แห่งจิต ความดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งชิต ความไม่ฟ้งซ่าน 
แห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไปความสงบ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัม 
โพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยสัมมาสมาธิ 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 

[๕๙๔] อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ 
๒. สัมมาสังกัปปะ 
๓. สัมมาวาจา 
๔. สัมมากัมมันตะ 
๕. สัมมาอาชีวะ 
๖. สัมมาวายามะ 
๗. สัมมาสติ 
๘. สัมมาสมาธิ 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาองค์มรรค ๘ ข้อไหนเป็นกุศล ข้อไหนเป็นอกุศล ข้อไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ 
ข้อไหนเป็นสรณะ ข้อไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๕๙๕] องค์มรรค ๘ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี สัมมาสังกัปปะเป็นสุขเวทนา 
สัมปยุต องค์มรรค ๗ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี องค์มรรค 
๘ เป็นวิบากก็มี เป็นวิบากธิมัมธรรมก็มี องค์มรรค ๘เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะ องค์มรรค ๘ 
เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัมมาสังกัปปะ เป็นอริตักกวิจารมัตตะ องค์มรรค ๗ เป็นสวิตักก 
สวิจาระก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เป็นปีติสหคตะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 278 

เป็นสุขสหคตะ ไม่เป็นอุเบกขาสหคตะ องค์มรรค ๗ เป็นปีติสหคตะก็มีเป็นสุขสหคตะก็มี 
เป็นอุเบกขาสหคตะก็มี องค์มรรค ๘ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ องค์มรรค ๘ เป็น 
ฒวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ องค์มรรค ๘ เป็นอปจยคามีก็มี เป็นเนวาจยคามินาปจยคามี 
ก็มี องค์มรรค ๘ เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี องค์มรรค ๘ เป็นอัปปมาณะ องค์มรรค ๘เป็น 
อัปปมาณารัมมณะ องค์มรรค ๘ เป็นปณีตะ องค์มรรค ๘ เป็นส์ม่มัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี 
องค์มรรค ๘ ไม่เป็นมัคคารัมมณะ องค์มรรค ๘เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปติก็มี กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นมิคคเหตุกะแม้เป็นมิคคาธิปติก็มี องค์มรรค ๘ เป็นอุปปันนะก็มี อนุปปันนะ 
ก็มี เป็นอุปปาทีก็มีองค์มรรค ๘ เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปันนารัมมณะ องค์มรรค ๘เป็น 
อัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี องค์มรรค ๘ เป็นพหิทธารัมมณะ 
องค์มรรค ๘ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๕๙๖] สัมมาทิฏฐิ เป็นเหตุ องค์มรรค ๗ เป็นนเหตุ องค์มรรค ๘เป็นสเหตุกะ 
เป็นเหตุสัมปยุต สัมมาทิฏฐิ เป็นเหตุสเหตุกะ องค์มรรค ๗กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ 
เป็นแต่สเหตุกนเหตุ สัมมาทิฏฐิ เป็นเหตุเหตุสัมปยุต องค์มรรค ๗ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุ 
สัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตองค์มรรค ๗ เป็นนเหตุสเหตุกะ สัมมาทิฏฐิ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นนเหตุกะแม้เป็นนเหตุอเหตุกะ 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. จูฬนตรทุกาทิวิสัชนา 
[๕๙๗] องค์มรรค ๘ เป็นสัปปัจจยะ องค์มรรค ๘ เป็นสังขตะ องค์มรรค ๘ 
เป็นอนิทัสสนะ องค์มรรค ๘ เป็นอัปปฏิฆะ องค์มรรค ๘ เป็นอรูปองค์มรรค ๘ เป็น 
โลกุตตระ องค์มรรค ๘ เป็นเกนจิริญเญยยะ องค์มรรค ๘ เป็นเกนจินวิญเญยยะ 
องค์มรรค ๘ เป็นโนอาสวะ องค์มรรค ๘ เป็นอนาสวะ องค์มรรค ๘ เป็นอาสววิปปยุต 
องค์มรรค ๘ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวสาสวะ แม้เป็นสาสวโนอาสวะ องค์มรรค ๘ 
กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ องค์มรรค ๘ 
เป็นอาสวะริปปยุตตอนาสวะ องค์มรรค ๘ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ องค์มรรค ๘ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 279 

เป็นโนคันถะ ฯลฯ องค์มรรค ๘ เป็นโนโอฆะ ฯลฯองค์มรรค ๘ เป็นโนโยคะ ฯลฯ 
องค์มรรค ๘ เป็นโนนีวรณะ ฯลฯ องค์มรรค ๘เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ องค์มรรค ๘ 
เป็นสารัมมณะ องค์มรรค ๘ เป็นโนจิตตะองค์มรรค ๘ เป็นเจตสิกะ องค์มรรค ๘ 
เป็นชิตตสัมปยุต องค์มรรค ๘ เป็นชิตตสังสัฏฐะ องค์มรรค ๘ เป็นชิตตสมุฏฐานะ 
องค์มรรค ๘ เป็นชิตตสหภูองค์มรรค ๘ เป็นชิตตานุปริวัตติ องค์มรรค ๘ เป็นชิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานะ องค์มรรค ๘ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู องค์มรรค ๘ เป็นชิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึ องค์มรรค ๘ เป็นพาหิระ องค์มรรค ๘ เป็นนอุปาทา 
องค์มรรค ๘เป็นอนุปาทินนะ องค์มรรค ๘ เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ องค์มรรค ๘ 
เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ 

๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๕๙๘] องค์มรรค ๘ เป็นนทัสสนปหาติ'พพะ องค์มรรค ๘ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ 
องค์มรรค ๘ เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ องค์มรรค ๘เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 
สัมมาสังกัปปะ เป็นอริตักกะ องค์มรรค ๗เป็นสวิตักกะก็มี เป็นอริตักกะก็มี สัมมาสังกัปปะ 
เป็นสวิจาระ องค์มรรค ๗เป็นสวิจาระก็มี เป็นอริจาระก็มี สัมมาสังกัปปะ เป็นสัปปีติกะ 
องค์มรรค ๗เป็นสัปปีติกะก็มี เป็นอัปปีติกะก็มี สัมมาสังกัปปะ เป็นปีติสหคตะ 
องค์มรรค ๗เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นนปีดึสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เป็นสุขสหคตะ 
องค์มรรค ๗ เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี สัมมาสังกัปปะ เป็นนอุเปกขาสหคตะ 
องค์มรรค ๗ เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขาสหคตะก็มีองค์มรรค ๘ เป็นนกามาวจร 
องค์มรรค ๘ เป็นนรูปาวจร องค์มรรค ๘ เป็นนอรูปาวจร องค์มรรค ๘ เป็นอปริยาปันนะ 
องค์มรรค ๘ เป็นนิยยานิกะก็มีเป็นอนิยยานิกะก็มี องค์มรรค ๘ เป็นนิยตะก็มี เป็น 
อนึยตะก็มี องค์มรรค ๘เป็นอนุตตระ องค์มรรค ๘ เป็นอรณะ ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
มรรควิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 280 

๑๒. ฌานวกังค 
มาติกา 

[๕๙๙] ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมแล้วด้วย 
อาจาระและโคจรอยู่ เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณน้อยสมาทานแล้วประพฤติอยู่ในสิกขา 
ทั้งหลาย สำรวมในอินทรีย์ ๖ รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรตลอด 
ปฐมยามและปัจฉิมยาม ประกอบความเพียรอันเป็นไปติดต่อ ประกอบปัญญาอันรักษาไว้ซึ่ง 
ตน เจริญโพธิปักขิยธรรม 

ภิกษุนั้น เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับมาข้างหลัง เป็นผู้ 
รู้ชัดอยู่โดยปกติในการแลดูข้างหน้าและเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวาเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการคู้ 
อวัยวะเข้าและเหยียดอวัยวะออก เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการทรงผ้าสังฆาฏิ บาตรและจีวร 
เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการกิน ดื่ม เคี้ยวและลิ้มรส เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการถ่ายอุจจาระ 
และปัสสาวะ เป็นผู้รู้ซัดอยู่โดยปกติในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง 
ภิกษุนั้น อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา คี้าในภูเขา 
ป่าช้า ดง ที่แจ้ง กองฟาง สถานที่ไม่มีเสียงรบกวน สถานที่ไม่มีเสียงอื้ออึงสถานที่ไม่ 
ใคร่มีผู้คนสัญจรไปมา สถานที่ไม่มีคนพลุกพล่าน สถานที่อันสมควรเป็นที่หลีกเร้น 
ภิกษุนั้น ไปสู่ป่าก็ตาม ไปสู่โคนไม้ก็ตาม ไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ตามนั่งคู้บัลลังก์ 
ตั้งกายให้ตรง ตั้งสติมุ่งหน้าต่อกรรมฐาน 

ภิกษุนั้น ละอภิชฌาในโลกได้แล้ว อยู่ด้วยจิตที่ปราศจากอภิชฌา ชำระจิตให้ 
บริสุทธิจากอภิชฌา ละความพยาบาทและความประทุษร้ายได้แล้ว เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท อยู่ 
มีความอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ชำระชิตให้บริสุทธิจากความพยาบาทและความประทุษร้าย 
ละลีนมิทธะได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะอยู่ มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ 
ชำระจิตให้บริสุทธิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้ว เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน อยู่ มีจิตสงบภายใน 
ชำระจิตให้บริสุทธิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาได้แล้ว เป็นผู้ข้ามเสียได้ซึ่งวิจิกิจฉา อยู่ 
ไม่มีความสงสัย ชำระจิตให้บริสุทธิจากความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 281 

ภิกษุนั้น ละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้อันทำใจให้เศร้าหมอง ทำปัญญาให้ทรามได้แล้ว 
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แล้วบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตก วิจาร 
มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ บรรลุทุติยฌาน อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข 
อันเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ 
และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยะเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า 
เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสดึ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 
เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อนมีสติบริสุทธิ”เพราะ 
อุเบกขา อยู่ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา 
เพราะไม , มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่าอากาศ 
ไม่มีที่สุด ดังนี้อยู่ เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุริญญาณัญ 
จายตนฌาน โดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้อยู่ เพราะก้าวล่วงริญญาณัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมว่า วิญญาณน้อยหนึ่งไม่มี 
ดังนี้อยู่เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุเนวสัญญานา 
สัญญายตนะฌานอยู่ 

มาติกา จบ 
สุตตันตภาชนีย์ 
มาติกานิเทศ 

[๖๐๐] บทว่า ในศาสนานี้ มีอธิบายว่า ในทิฏฐินี้ ในขันตินี้ ในรุจินี้ในลัทธินี้ 
ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจน์นี้ ในพรหมจรรย์นี้ในศาสนาของพระศาสดา 
นี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ในศาสนานี้ 

[๖๐๑] บทว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะสมี'ญญา ชื่อว่าภิกษุ เพราะ 
ปฏิญญา ชื่อว่าภิกษุ เพราะขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็น 
ผ้เข้าถึงภิกขาจาร ชื่อว่าภิกษ เพราะทรงแผ่นผ้าที่ถกทำลายชื่อว่าภิกษ เพราะกำลัง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 282 

ทำลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุ เพราะทำลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะละกิเลสโดยจำเพาะส่วน ชื่อว่าภิกษุ เพราะละกิเลสโดยไม่จำเพาะส่วน 
พระเสขะ ชื่อว่าภิกษุ พระอเสขะชื่อว่าภิกษุ ผู้ไม่ใช่พระเสขะและไม่ใช่พระอเสขะ ชื่อว่า 
ภิกษุ ผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเลิศ ชื่อว่าภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรมอันงาม ชื่อว่าภิกษุ ผู้ 
บริสุทธิผองใสชื่อว่าภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรมอันเป็นสาระ ชื่อว่าภิกษุ ผู้อุปสมบทด้วย 
ญัตติจตุตถกรรมที่ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ โดยสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกัน ชื่อว่าภิกษุ 

[๖๐๒] บทว่า ปาติโมกข์ ได้แก่ศีลอันเป็นที่อาศัย เป็นเบื้องต้นเป็นจรณะ 
เป็นเครื่องสำรวม เป็นเครื่องระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธาน เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศล 
ธรรมทั้งหลาย 

บทว่า สังวร ได้แก่ การไม , ล่วงละเมิดทางกาย การไม , ล่วงละเมิดทางวาจาการไม่ 
ล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา 

บทว่า เป็นผู้สำรวมแล้ว มีอธิบายว่า เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี 
เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้ว 
ด้วยปาติโมกขสังวรนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยปาดึโมกขสังวร 

[๖๐๓] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่รักษาอยู่ 
เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๐๔] บทว่า ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจร มีอธิบายว่า อาจาระมีอยู่ 
อนาจาระ มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น อนาจาระ เป็นไฉน 

ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทั้งทางกายและ 
ทางวาจา นี้เรียกว่า อนาจาระ ความเป็นผู้ทุศีล แม้ทั้งปวง ก็เรียกว่าอนาจาระ ภิกษุ 
บางรูปในศาสนานี้ ย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ หรือด้วยการให้ใบไม้ หรือด้วยการ 
ให้ดอกไม้ หรือด้วยการให้ผลไม้ หรือด้วยการให้จุณสำหรับอาบ หรือด้วยการให้ไม้ 
ชำระพีน หรือด้วยการพูดยกย่องเพื่อต้องการให้เขารัก หรือด้วยการพูดทีจริงทีเล่นเสมอด้วย 
แกงถั่ว หรือด้วยการเป็นคนรับเลี้ยงเด็ก หรือด้วยการรับใช้ฆราวาส หรือด้วยมิจฉาอาชีวะที่ 
พระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า อนาจาระ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 283 


อาจาระ เป็นไฉน 

ความไม , ล่วงละเมิดทางกาย ความไม , ล่วงละเมิดทางวาจา ความไม่ล่วงละเมิดทั้ง 
ทางกายและทางวาจา นี้เรียกว่า อาจาระ ศีลสังวร แม้ทั้งปวง ก็เรียกว่าอาจาระ 
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ย่อมไม , เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ ย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ใบไม้ 
ย่อมไม , เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ดอกไม้ ย่อมไม , เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ผลไม้ ย่อมไม , เลี้ยงชีวิต 
ด้วยการให้จุณสำหรับอาบ ย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ชำระฟ้น ย่อมไม , เลี้ยงชีวิตด้วย 
การพูดยกย่องเพื่อต้องการให้เขารัก ย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการพูดทีจริงทีเล่นเสมอด้วยแกงถั่ว 
ย่อมไม , เลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นคนรับเลี้ยงเด็ก ย่อมไม , เลี้ยงชีวิตด้วยการรับใช้ฆราวาส ย่อมไม่ 
เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาอาชีวะที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า อาจาระ 
บทว่า โคจร มีอธิบายว่า โคจร มีอยู่ อโคจร มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น อโคจร เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้เป็นผู้เที่ยวไปในสำนักของหญิงแพศยา หรือเป็นผู้เที่ยวไป 
ในสำนักของหญิงหม้าย หรือเป็นผู้เที่ยวไปในสำนักของสาวเทื้อหรือเป็นผู้เที่ยวไปในสำนัก 
ของบัณเฑาะก์หรือเป็นผู้เที่ยวไปในสำนักของภิกษุณีหรือเป็นผู้เที่ยวไปในโรงสุรา เป็น 
ผู้คลุกคลีกับด้วยพระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ ด้วย 
การคลุกคลีกับคฤหัสถ์อันไม่สมควรก็หรือตระกูลนั้นใด ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส 
ไม่เป็นที่ควรจะไปมา มักด่าและบริภาษ ใคร่แต่ความพินาศ ไม , ใคร่ต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
เกื้อกูล ไม่ใคร่ต่อความผาสุก ไม่ใคร่ต่อความเกษมจากโยคะ แก , พวกภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ ย่อมคบหา เข้าไปหา เข้าไปหาบ่อยๆ ซึ่งตระกูลเห็นปานนั้น 
นี้เรียกว่า อโคจร 
โคจร เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ไม่เป็นผู้เที่ยวไปในสำนักของหญิงแพศยา ไม่เป็นผู้เที่ยว 
ไปในสำนักของหญิงหม้าย ไม่เป็นผู้เที่ยวไปในสำนักของสาวเทื้อ ไม่เป็นผู้เที่ยวไปใน 
สำนักของบัณเฑาะถ์ไม่เป็นผู้เที่ยวไปในสำนักของนางภิกษุณีไม่เป็นผู้เที่ยวไปในโรงสุรา 
เป็นผู้ไม่คลุกคลีกับด้วยพระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ 
ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์อันไม่สมควรก็หรือตระกูลนั้นใด มีศรัทธา เลื่อมใส เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 284 

วัป็นที่ควรไปมา รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะมีโยคีผู้ปฏิบัติเข้าออกอยู่เนืองๆ เป็นผู้ใคร่ 
ต่อความเจริญ ใคร่ต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ใคร่ต่อความผาสุก ใคร่ต่อความเกษมจาก 
โยคะ แก , พวกภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ย่อมคบหา เข้าไปหา เข้าไปหา 
บ่อยๆ ซึ่งตระกูลเห็นปานนั้น นี้เรียกว่า โคจร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยอาจาระและโคจรดังกล่าวมานี้ 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจร ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๐๕] คำว่า เห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณน้อย มีอธิบายว่าโทษทั้งหลาย 
อันมีประมาณน้อย เป็นไฉน 

โทษทั้งหลายนั้นใด มีประมาณน้อย เป็นอย่างตํ่า เป็นอย่างเบา ที่สมมติกันว่า 
โทษเบา ที่พึงสำรวม ที่พึงระวัง ที่พึงกระทำด้วยจิตตุปบาท ที่เนื่องด้วยมนสิการ เหล่านี้เรียกว่า 
โทษทั้งหลายอันมีประมาณน้อย 

ภิกษุเป็นผู้เห็นโทษ เห็นภัย เห็นความชั่วร้าย และเห็นการรื้อถอนออกเสียให้พ้น 
ในโทษอันมีประมาณน้อยเหล่านี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมี 
ประมาณน้อย 

[๖๐๖] คำว่าสมาทานแล้วประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย มีอธิบายว่าสิกขา 
เป็นไฉน 

สิกขา ๔ คือ สิกขาของภิกษุ เรียกว่าภิกขุสิกขา สิกขาของภิกษุณีเรียกว่า 
ภิกขุนีสิกขา สิกขาของอุบาสก เรียกว่า อุบาสกสิกขา สิกขาของอุบาสิกา เรียกว่า 
อุปาสิกาสิกขา เหล่านี้เรียกว่าสิกขา 

ภิกษุสมาทานสิกขาทั้งหมด ด้วยสิกขาสมาทานทั้งหมด สมาทานสิกขาทั้งหมด 
มิให้เหลือ ด้วยอาการที่จะพึงประพฤติทั้งหมด แล้วประพฤติอยู่ในสิกขาเหล่านี้ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า สมาทานแล้วประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 

[๖๐๗] บทว่า สำรวมในอินทรีย์ ๖ มีอธิบายว่า ความเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ ๖ 
มีอยู่ ความเป็นผู้ไม , สำรวมในอินทรีย์ ๖ มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น ความเป็นผู้ไม่สำรวมในอินทรีย์ ๖ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 285 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ย่อมเป็นผู้ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลนี้ผู้ไม่สำรวมจักขุนทรีย์ 
อยู่ เพราะการไม , สำรวมจักขุนทรีย์ใดเป็นเหตุ ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์นั้น 
ย่อมไม่รักษาจักขุนทรีย์นั้น ย่อมไม , ถึงการสำรวมในจักขุนทรีย์นั้น พึงเสียงด้วยโสตะแล้ว ฯลฯ 
ดมกลิ่นด้วยฆานะแล้ว ฯลฯ ลิ้มรสด้วยชิวหาแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ 
รู้ธรรมารมณ์ด้วยมนะแล้ว เป็นผู้ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา 
และโทมนัส ซึ่งซ่านไปตามบุคคลนี้ ผู้ไม , สำรวมมนึนทรีย์อยู่ เพราะการไม่สำรวม 
มนินทรีย์ใดเป็นเหตุ ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์นั้น ย่อมไม่รักษามนึนทรีย์นั้น ย่อม 
ไม , ถึงการสำรวมในมนึนทรีย์นั้น ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม่คุ้มครองการไม่รักษา การ 
ไม , สำรวมซึ่งอินทรีย์ ๖ เหล่านี้ อันใด นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม , สำรวมในอินทรีย์ ๖ 
ความเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ ๖ เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม , ถือนิมิตไม , ถืออนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสพึงซ่านไปตามบุคคลนี้ ผู้ไม , สำรวมจักขุนทรีย์อยู่ 
เพราะการไม , สำรวมจักขุนทรีย์ใดเป็นเหตุย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์นั้น ย่อมรักษา 
จักขุนทรีย์นั้น ย่อมถึงการสำรวมในจักขุนทรีย์นั้น พึงเสียงด้วยโสตะแล้ว ฯลฯ ดมกลิ่น 
ด้วยฆานะแล้ว ฯลฯลิ้มรสด้วยชิวหาแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ 
ด้วยมนะแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌา 
และโทมนัส พึงซ่านไปตามบุคคลนี้ ผู้ไม่สำรวมมนึนทรีย์อยู่ เพราะการไม่สำรวมมนินทรีย์ 
ใดเป็นเหตุ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์นั้น ย่อมรักษามนินทรีย์นั้น ย่อมถึงการสำรวม 
ในมนินทรีย์นั้น ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอการรักษา การสำรวม ซึ่งอินทรีย์ ๖ 
เหล่านี้อันใด นี้เรียกว่า ความเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ ๖ 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยความเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ ๖ 
นี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า สำรวมในอินทรีย์ ๖ 

[๖๐๘] บทว่า รู้ประมาณในโภชนะ มีอธิบายว่า ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 
มีอยู่ ความเป็นผู้ไม , รู้ประมาณในโภชนะมีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น ความเป็นผ้ไม่ร้ประมาณในโภชนะ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 286 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหาร เพื่อเล่นเพื่อมัวเมา 
เพื่อให้ผิวพรรณสวยงาม เพื่อให้อ้วนพี ความเป็นผู้ไม , สันโดษ ความเป็นผู้ไม , รูประมาณ 
การไม่พิจารณา ในโภชนะนั้น อันใด นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ไม , รู้ประมาณในโภชนะ 

ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้พิจารณาโดยแยบคายว่า เราบริโภคอาหาร ไม่ใช่เพื่อเล่น 
ไม่ใช่เพื่อมัวเมา ไม่ใช่เพื่อให้ผิวพรรณสวยงาม ไม่ใช่เพื่อให้อ้วนพี เราบริโภคอาหาร 
เพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้ชีวิตินทรีย์เป็นไป เพื่อระงับความหิว เพื่ออนุเคราะห์ 
พรหมจรรย์ โดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้ และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น 
ความเป็นไปแห่งชีวิตินทรีย์ ความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุก จักมีแก , เรา ดังนี้แล้วจึง 
บริโภคอาหาร ความสันโดษความรู้ประมาณ การพิจารณาในโภชนะนั้น อันใด นี้เรียกว่า 
ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะนี้ 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า รู้ประมาณในโภชนะ 

[๖๐๙] ก็ภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามเป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้ชำระจิตให้หมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไม่ให้บรรลุความดี ด้วยการ 
เดินจงกรม ด้วยการนั่ง ตลอดวัน ชำระจิตให้หมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไม่ให้บรรลุ 
ความดี ด้วยการเดินจงกรม ด้วยการนั่ง ตลอดปฐมยามแห่งราตรี สำเร็จสึหไสยาสน์ 
โดยนอนตะแคงขวา วางเท้าซ้อนกัน มีสติสัมปชัญญะ ทำสัญญาในการลุกขึ้นไว้ในใจ 
ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้นชำระชิตให้หมดจดจากธรรมที่กั้นกางจิตไม่ให้บรรลุความดี 
ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่ง ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ภิกษุชื่อว่า 
เป็นผู้ประกอบความเพียรตลอดปฐมยามและปัจฉิมยาม 

[๖๑๐] บทว่า ความเพียรอันเป็นไปติดต่อ ได้แก่ การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ 
สัมมาวายามะ 

บทว่า ปัญญาอันรักษาไว้ซึ่งตน ได้แก่ ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯความไม , หลง 
ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 

[๖๑๑] บทว่า เจริญโพธิปักขิยธรรม มีอธิบายว่า โพธิปักขิยธรรมเป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 287 

โพชฌงค์ ๗ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมริจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ 
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ธรรม 
เหล่านี้เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม ภิกษุ ย่อมเสพ เจริญทำให้มาก ซึ่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านี้ 
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เจริญโพธิป้กขิยธรรม 

[๖๑๒] ก็ภิกษุเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับมาข้างหลัง เป็น 
ผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการแลดูข้างหน้าและเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวาเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการ 
คู้อวัยวะเข้าและเหยียดอวัยวะออก เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการทรงผ้าสังฆาฏิบาตรและจีวร 
เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการกิน ดื่ม เคี้ยวและลิ้มรส เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการถ่ายอุจจาระ 
และปัสสาวะ เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง 
เป็นอย่างไร 

ภิกษุในศาสนานี้มีสดึสัมปชัญญะก้าวไปข้างหน้า มีสติสัมปชัญญะถอยกลับมา 
ข้างหลัง มีสติสัมปชัญญะแลลูข้างหน้า มีสติสัมปชัญญะเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวา มีสติ 
สัมปชัญญะคู้อวัยวะเข้า มีสติสัมปชัญญะเหยียดอวัยวะออกมีสติสัมปชัญญะในการทรงผ้า 
สังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกินดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส มีสติสัมปชัญญะใน 
การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ มีสดึสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด และนิ่ง 
ในบทเหล่านั้น บทว่า มีสดึ มีอธิบายว่า สติ เป็นไฉน 
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจำความไม่ 
เลื่อนลอย ความไม , ลืม สติ สตินทรีย์ สติพละ สัมมาสติ อันใดนี้เรียกว่า สติ 
บทว่า มีสัมปชัญญะ มีอธิบายว่า สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกำหนดหมาย 
ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด 
ความรู้แจ่มแจ้ง ความก้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส 
ปัญญาเป็นเครื่องนำทาง ความเห็นแจ้งความรู้ชัด ปัญญาเหมือนประตัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ 
ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา 
ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 
อันใด นี้เรียกว่า สัมปชัญญะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 288 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยสติและสัมปชัญญะนี้ด้วย 
ประการฉะนี้ 

ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ภิกษุชื่อว่า มีสติสัมปชัญญะก้าวไปข้างหน้า มีสติสัมปชัญญะ 
ถอยกลับมาข้างหลัง มีสติสัมปชัญญะแลดู'ข้างหน้า มีสดีสัมปชัญญะเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวา 
มีสติสัมปชัญญะคู้อวัยวะเข้า มีสติสัมปชัญญะเหยียดอวัยวะออก มีสติสัมปชัญญะในการ 
ทรงผ้าสังฆาฏิบาตรและจีวร มีสติสัมปชัญญะในการกิน ดื่ม เคี้ยว และลิ้มรส มีสติ 
สัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น 
พูด และนิ่ง 

[๖๑๓] บทว่า สงัด มีอธิบายว่า แม้หากเสนาสนะใดจะอยู่ในที่ใกล้แด , เสนาสนะนั้น 
ไม่เกลื่อนกล่นด้วยเหล่าคฤหัสถ์บรรพชิต ด้วยเหตุนั้น เสนาสนะนั้น ชื่อว่า สงัด แม้หาก 
เสนาสนะใดจะอยู่ในที่ไกล แต่เสนาสนะนั้นไม่เกลื่อนกล่น ด้วยเหล่าคฤหัสถ์บรรพชิต ด้วยเหตุ 
นั้น เสนาสนะนั้น ชื่อว่า สงัด 

[๖๑๔] บทว่า เสนาสนะ ได้แก่ เสนาสนะคือเตียงบ้าง เสนาสนะคือตั่งบ้าง 
เสนาสนะคือที่นอนบ้าง เสนาสนะคือหมอนบ้าง เสนาสนะคือวิหารบ้าง เสนาสนะคือเพิงบ้าง 
เสนาสนะคือปราสาทบ้าง เสนาสนะคือป้อมบ้างเสนาสนะคือโรงบ้าง เสนาสนะคือที่เร้นลับ 
บ้าง เสนาสนะคือถํ้าบ้าง เสนาสนะคือโคนไม้บ้าง เสนาสนะคือทุ่มไม้ไผ่บ้าง หรือภิกษุ 
ยับยั้งอยู่ในที่ใด ที่นั้นทั้งหมดชื่อว่า เสนาสนะ 

[๖๑๕] บทว่า อาศัย คือ อาศัยอยู่ อาศัยอยู่ด้วยดี เข้าอยู่ เข้าพำนักอยู่ 
เข้าอาศัยอยู่ เสนาสนะอันสงัดนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อาศัย 

[๖๑๖] บทว่า ป่า ได้แก่บริเวณนอกเสาเชื่อนทั้งหมดนั้น 

[๖๑๗] บทว่า โคนไม้ เป็นต้น มีอธิบายว่า รุกขมูล คือ โคนไม้ปัพพตะ คือ 
ภูเขา กันทระ คือ ซอกเขา คิริคุหา คือ ถํ้าในเขา สุสาน คือป่าช้า อัพโกกาส คือ 
ที่แจ้ง ปลาลปุญชะ คือ กองฟาง 

[๖๑๘] บทว่า ดง เป็นชื่อของเสนาสนะที่อยู่ไกล บทว่า ดง เป็นชื่อของ 
เสนาสนะราวป่า บทว่า ดง เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่าหวาดกลัว บทว่า ดงเป็นชื่อของ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 289 

เสนาสนะที่น่าหวาดหวั่น บทว่า ดง เป็นชื่อของเสนาสนะที่อยู่ปลายแดน บทว่า ดง 
เป็นชื่อของเสนาสนะที่ไม , อยู่ใกล้หมู , มนุษย์ บทว่า ดง เป็นชื่อของเสนาสนะที่หาความเจริญ 
ได้ยาก 

[๖๑๙] บทว่า สถานที่ไม , มีเสียงรบกวน มีอธิบายว่า แม้หากเสนาสนะใดจะอยู่ใกล้ 
แต่เสนาสนะนั้นไม่เกลื่อนกล่นด้วยเหล่าคฤหัสถ์บรรพชิต ด้วยเหตุนั้น เสนาสนะนั้น ชื่อว่า 
ไม่มีเสียงรบกวน แม้หากเสนาสนะใดจะอยู่ไกลแต่เสนาสนะนั้นไม่เกลื่อนกล่นด้วยเหล่า 
คฤหัสถ์บรรพชิต ด้วยเหตุนั้น เสนาสนะนั้น ชื่อว่า ไม่มีเสียงรบกวน 

[๖๒๐] บทว่า สถานที่ไม่มีเสียงอื้ออึง มีอธิบายว่า เสนาสนะใดไม่มีเสียงรบกวน 
เสนาสนะนั้น ชื่อว่า สถานที่ไม , มีเสียงอื้ออึง เสนาสนะใดไม่มีเสียงอื้ออึง เสนาสนะนั้น 
ชื่อว่า สถานที่ไม่ใคร่มีผู้คนสัญจรไปมา เสนาสนะใด ไม่ใคร่มีผู้คนสัญจรไปมา เสนาสนะนั้น 
ชื่อว่า สถานที่ไม่มีคนพลุกพล่านเสนาสนะใด ไม่มีคนพลุกพล่าน เสนาสนะนั้น ชื่อว่า 
สถานที่อันสมควรเป็นที่หลีกเร้น 

[๖๒๑] คำว่า ไปสู่ป่าก็ตาม ไปสู่โคนไม้ก็ตาม ไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ตาม ได้แก่ 
เป็นผู้ไปสู่ป่าแล้วก็ตาม เป็นผู้ไปสู่โคนไม้แล้วก็ตาม เป็นผู้ไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วก็ตาม 
[๖๒๒] คำว่า นั่งคู้บัลลังก์ ได้แก่เป็นผู้นั่งคู้บัลลังก์ 
[๖๒๓] คำว่า ตั้งให้กายตรง ได้แก่กายที่ดำรงไว้ ที่ตั้งไว้เป็นกายตรง 
[๖๒๔] คำว่า ตั้งสติมุ่งหน้าต่อกรรมฐาน มีอธิบายว่า สติ เป็นไฉน 
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกว่า สติ สตินี้อันภิกษุนั้น 
เข้าไปตั้งไว้แล้ว ตั้งไว้ดีแล้ว ที่ปลายจมูก หรือที่นิมิตเหนือปากด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
ตั้งสติมุ่งหน้าต่อกรรมฐาน 

[๖๒๕] คำว่า ละอภิชฌาในโลก มีอธิบายว่า อภิชฌา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใดนี้เรียกว่า 
อภิชฌา 

โลก เป็นไฉน 


อุปาทานขันธ์ ๕ ชื่อว่าโลก นี้เรียกว่า โลก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 290 

อภิชฌานี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป 
ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศ 
ไปแล้ว ในโลกนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ละอภิชฌาในโลกเสียได้ 
[๖๒๖] คำว่า ด้วยจิตที่ปราศจากอภิชฌา มีอธิบายว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิตชิตนี้ 
ปราศจากอภิชฌา ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ด้วยชิตที่ปราศจากอภิชฌา 

[๖๒๗] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่รักษาอยู่ 
เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๒๘] คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิจากอภิชฌา มีอธิบายว่า อภิชฌาเป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิต อันใดนี้เรียกว่า 
อภิชฌา 

ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
ภิกษุ ชำระชิตนี้ให้หมดจด ให้หมดจดวิเศษ ให้บริสุทธ ให้พ้นให้พ้นวิเศษ 
ให้หลุดพ้น จากอภิชฌานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ชำระชิตให้บริสุทธิจากอภิชฌา 
[๖๒๙] กำว่า ละความพยาบาทและความประทุษร้าย มีอธิบายว่า ความพยาบาท 
มีอยู่ ความประทุษร้าย มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น ความพยาบาท เป็นไฉน 

จิตอาฆาต การกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่ง ความยินร้าย ความเคือง 
การขุ่นเคือง ความขุ่นเคือง ความคิดประทุษร้าย การมุ่งคิดประทุษร้ายความมุ่งคิดประทุษร้าย 
ความพยาบาทแห่งจิต ความคิดประทุษร้ายแห่งใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ 
ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิด 
ปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้ายการยินร้าย ความยินร้าย ความดุร้าย ความปากร้าย ความไม , 

แช่มชื่นแห่งชิต อันใดนี้เรียกว่า พยาบาท 
ความประทุษร้าย เป็นไฉน 

ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อว่า ความประทุษร้ายความประทุษร้าย 
อันใด ความประทุษร้ายอันนั้น ชื่อว่า ความพยาบาท 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 291 

ความพยาบาทและความประทุษร้ายนี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไปดับไปอย่าง 
ราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้งถูกทำให้เหือดแห้ง 
ด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าละความพยาบาทและความ 
ประทุษร้าย ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๓๐] บทว่า มีจิตไม่พยาบาท มีอธิบายว่า จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิตชิตนี้ไม , 

พยาบาท ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีจิตไม่พยาบาท 

[๖๓๑] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๓๒] คำว่า ชำระชิตให้บริสุทธิจากความพยาบาทและความประทุษร้ายมีอธิบายว่า 
ความพยาบาท มีอยู่ ความประทุษร้าย มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น ความพยาบาท เป็นไฉน 

จิตอาฆาต การกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่ง ความยินร้าย ความเคือง 
การขุ่นเคือง ความขุ่นเคือง ความคิดประทุษร้าย การมุ่งคิดประทุษร้ายความมุ่งคิดประทุษร้าย 
ความพยาบาทแห่งจิต ความคิดประทุษร้ายแห่งใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ 
ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิด 
ปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้ายการยินร้าย ความยินร้าย ความดุร้าย ความปากร้าย ความไม่ 
แช่มชื่นแห่งชิตอันใด นี้เรียกว่า ความพยาบาท 
ความประทุษร้าย เป็นไฉน 

ความพยาบาทอันใด ความพยาบาทอันนั้น ชื่อว่า ความประทุษร้ายความประทุษร้าย 
อันใด ความประทุษร้ายอันนั้น ชื่อว่า ความพยาบาท 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
ภิกษุ ชำระชิตให้หมดจด ให้หมดจดวิเศษ ให้บริสุทธ ให้'พ้น ให้พ้นวิเศษ 
ให้หลุดพ้นจากความพยาบาทและความประทุษร้ายนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ชำระชิตให้ 
บริสทธิจากความพยาบาทและความประทษร้าย ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 292 

[๖๓๓] คำว่า ละถีนมิทธะ ได้แล้ว มีอธิบายว่า ถีนะ มีอยู่ มิทธะมีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น ถีนะ เป็นไฉน 

ความไม่สมประกอบ ความไม่ควรแก , การงาน ความท้อแท้ ความท้อถอยแห่งจิต 
ความย่อหย่อน กิริยาที่ย่อหย่อน ภาวะที่ย่อหย่อน ความหดหู่ กิริยาที่หดหู่ ภาวะที่หดหู่ 
แห่งจิต อันใด นี้เรียกว่า ถีนะ 
มิทธะ เป็นไฉน 

ความไม่สมประกอบ ความไม่ควรแก , การงาน ความง่วงซึม ความเฉื่อยชา ความซบเซา 
ความหาวนอน ความหลับ ความโงกง่วง ความหลับกิริยาที่หลับ ภาวะที่หลับแห่งเจตสิก 
อันใด นี้เรียกว่า มิทธะ 

ถีนะและมิทธะนี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้ 
พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดี ถูกทำให้ 
มีที่สุดปราศ 1 ไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ละถีนมิทธะได้แล้ว ด้วยประการฉะนี้ 
[๖๓๔] คำว่า เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีอธิบายว่า ชื่อว่า เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ 
เพราะถีนมิทธะนั้นอันภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สละคืนแล้ว 
ละแล้วและสละคืนแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ ด้วยประการฉะนี้ 
บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 
[๖๓๕] บทว่า มีอาโลกสัญญา มีอธิบายว่า สัญญา เป็นไฉน 
การจำ กิริยาที่จำ ความจำ อันใด นี้เรียกว่า สัญญา สัญญานี้สว่างเปิดเผย 
บริสุทธิ”'ผ่องแผ้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีอาโลกสัญญา 
[๖๓๖] บทว่า มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายว่า สติ เป็นไฉน 
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกว่า สติ 
สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
สัมปชัญญะ 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยสติและสัมปชัญญะนี้ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า มีสดึสัมปชัฌฌะ ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 293 

[๖๓๗] คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิจากถีนมิทธะ มีอธิบายว่า ถีนะมีอยู่ มิทธะ มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น ถีนะ เป็นไฉน 

ความไม่สมประกอบแห่งจิต ฯลฯ ภาวะที่หดหู่แห่งจิต อันใด นี้เรียกว่า ถีนะ 

มิทธะ เป็นไฉน 

ความไม่สมประกอบ ฯลฯ ภาวะที่หลับแห่งเจตสิก อันใด นี้เรียกว่ามิทธะ 

ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 

ภิกษุ ชำระชิตนี้ให้หมดจด ให้หมดจดวิเศษ ให้บริสุทธ์ ให้พ้น ให้พ้นวิเศษ ให้ 
หลุดพ้นจากถีนมิทธะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ชำระจิต , ให้บริสุทธิ”จากถีนมิทธะ 

[๖๓๘] คำว่า ละอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้ว มีอธิบายว่า อุทธัจจะ มีอยู่กุกกุจจะ 
มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น อุทธัจจะ เป็นไฉน 

ความฟ้งซ่านแห่งจิต ความไม , สงบแห่งชิต ความวุ่นวายใจ ความพล่านแห่งจิต อันใด 
นี้เรียกว่า อุทธัจจะ 

กุกกุจจะ เป็นไฉน 

ความสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร ความสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรความสำคัญว่า 
มีโทษในของที่ไม , มีโทษ ความสำคัญว่า ไม่มีโทษในของที่มีโทษความรำคาญ กิริยาที่รำคาญ 
ภาวะที่รำคาญ ความเดือดร้อนใจ ความยุ่งใจ ซึ่งมีลักษณะเช่นว่านี้อันใด นี้เรียกว่า 
กุกกุจจะ 

อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ 
ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้งถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี 
ถูกทำให้มีที่สุดปราศจากไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าละอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้ว ด้วย 
ประการฉะนี้ 

[๖๓๙] บทว่า เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน มีอธิบายว่า ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟ้งซ่านเพราะอุทธัจจ 
กุกกุจจะนั้นอันภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้วสละคืนแล้ว ละแล้วและสละ 
คืนแล้ว ด้วยเหตนั้น จึงเรียกว่า เป็นผ้ไม่ฟ้ง 1 ซ่าน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 294 

[๖๔๐] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๔๑] บทว่า ภายใน ได้แก่เป็นภายในเฉพาะตน 
บทว่า มีจิตสงบ มีอธิบายว่า จิต เป็นไฉน 
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
จิตนี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ภายใน ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่ามีชิตสงบภายใน 
[๖๔๒] คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิจากอุทธัจจกุกกุจจะ มีอธิบายว่าอุทธัจจะ มีอยู่ 
กุกอุจจะ มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น อุทธัจจะ เป็นไฉน 

ความฟ้งซ่านแห่งจิต ความไม , สงบแห่งจิต ความวุ่นวายใจ ความพล่านแห่งจิต อันใด 
นี้เรียกว่า อุทธัจจะ 
กุกกุจจะ เป็นไฉน 

ความสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร ฯลฯ ความยุ่งใจ ซึ่งมีลักษณะเช่นว่านี้อันใด 
นี้เรียกว่า กุกอุจจะ 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
ภิกษุ ชำระชิตให้หมดจด ให้หมดจดวิเศษ ให้บริสุทธิ” , ให้พ้น ให้พ้นวิเศษ 
ให้หลุดพ้นจากอุทธัจจะและกุกอุจจะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธิจาก 
อุทธัจจกุกกุจจะ 

[๖๔๓] คำว่า ละวิจิกิจฉาได้แล้ว มีอธิบายว่า วิจิกิจฉา เป็นไฉน 
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่างๆ นานา 
ความตัดสินอารมณ์ไม , ได้ ความเห็นเป็นสองแง่ ความเห็นเหมือนทางสองแพร่ง ความสงสัย 
ความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดส่ายไป ความคิดพร่าไป ความไม่สามารถ 
จะหยั่งลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกว่า วิจิกิจฉา 
วิจิกิจฉานี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบลูกทำให้พินาศไป 
ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ลูกทำให้เหือดแห้ง ลูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศ 
ไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ละวิจิกิจฉาได้แล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 295 

[๖๔๔] บทว่า เป็นผู้ข้ามเสียได้ซึ่งวิจิกิจฉา มีอธิบายว่า เป็นผู้ข้ามแล้วข้ามพ้นแล้ว 
ข้ามออกแล้วซึ่งวิจิกิจฉานี้ถึงส่งแล้ว ถึงส่งแล้วโดยลำดับด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เป็นผู้ 
ข้ามเสียได้ซึ่งวิจิกิจฉา 

[๖๔๕] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๔๖] คำว่า ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย มีอธิบายว่า ไม , เคลือบแคลง 
ไม่สงสัย ไม่มีความสงสัย หมดความสงสัย ปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ด้วยวิจิกิจฉานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย 

[๖๔๗] คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิจากวิจิกิจฉา มีอธิบายว่า วิจิกิจฉาเป็นไฉน 

การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ฯลฯ ความกระด้างแห่งจิต 
ความลังเลใจ อันใด นั้เรียกว่า วิจิกิจฉา 

ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นั้เรียกว่า จิต 

ภิกษุ ชำระชิตนั้ให้หมดจด ให้หมดจดวิเศษ ให้บริสุทธ ให้'พ้น ให้พ้นวิเศษ 
ให้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธิจากวิจิกิจฉา 

[๖๔๘] คำว่า ละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ได้แล้ว มีอธิบายว่า นิวรณ์ ๕เหล่านี้สงบ 
ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไปถูกทำให้พินาศไปด้วยดี 
ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า ละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ได้แล้ว 

[๖๔๙] คำว่า เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจ ได้แก่นิวรณ์ ๕ เหล่านี้เป็นเครื่อง 
เศร้าหมองแห่งจิต 

[๖๕๐] คำว่า ทำปัญญาให้ทราม มีอธิบายว่า ปัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้น 
และปัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป เพราะนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
ทำปัญญาให้ทราม 

[๖๕๑] คำว่า สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว มีอธิบายว่า กาม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 296 

ฉันทะ ชื่อว่า กาม ราคะ ชื่อว่า กาม ฉันทราคะ ชื่อว่า กามสังกัปปะ ชื่อว่า 
กาม ราคะ ชื่อว่า กาม สังกัปปราคะ ชื่อว่า กาม ธรรมเหล่านี้เรียกว่า กาม 
อกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นไฉน 

กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ธรรมเหล่านี้เรียกว่า 
อกุศลธรรมทั้งหลาย 

ภิกษุ สงัดจากกามและอกุศลธรรมเหล่านี้แล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๕๒] คำว่า ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีอธิบายว่า วิตก มีอยู่วิจาร มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น วิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ความดำริ ความที่จิตแนบอยู่ในอารมณ์ความที่จิต 
แนบสนิทอยู่ในอารมณ์ ความยกชิตขึ้นสู่อารมณ์ สัมมาสังกัปปะ อันใดนี้เรียกว่า วิตก 
วิจาร เป็นไฉน 

ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่อ 
อารมณ์ ความที่จิตเพ่งดูอารมณ์อยู่เนืองๆ อันใด นี้เรียกว่า วิจาร 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยวิตกและวิจารนี้ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า ประกอบด้วยวิตก วิจาร ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๕๓] บทว่า เกิดวิเวก มีอธิบายว่า ธรรมเหล่านั้น คือ วิตก วิจารปีติ สุข 
เอกัคคตาแห่ง'จิต เกิดแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้ว 
ในวิเวกนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เกิดแต่วิเวก 

[๖๕๔] บทว่า มีปีติและสุข มีอธิบายว่า ปีติ มีอยู่ สุข มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น ปีติ เป็นไฉน 

ความอิ่มใจ ความปราโมทย์ ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความร่าเริงความรื่นเริง 
ความปลื้มใจความปีติอย่างโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดีอันใดนี้เรียกว่า ปีติ 
สุข เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบาย เป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใด นี้เรียกว่า สข 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 297 

สุขนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยปีตินี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
มีปีติและสุข 

[๖๕๕] บทว่า ปฐม คือ เป็นที่ ๑ ตามลำดับแห่งการนับฌานนี้ชื่อว่าปฐมฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเป็นครั้งแรก 

[๖๕๖] บทว่า ฌาน ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอก็'คคตาแห่งจิต 
[๖๕๗] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึง การถูกต้อง 
การทำให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งปฐมฌาน 

[๖๕๘] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๕๙] คำว่า เพราะวิตกวิจารสงบ มีอธิบายว่า วิตก มีอยู่ วิจาร มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น วิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นี้เรียกว่า วิตก 
วิจาร เป็นไฉน 

ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่อ 
อารมณ์ ความที่จิตเพ่งดูอารมณ์อยู่เนืองๆ อันใด นี้เรียกว่า วิจาร 

วิตกและวิจารนี้ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป 
ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศ 
ไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เพราะวิตกวิจารสงบด้วยประการฉะนี้ 
[๖๖๐] บทว่า เป็นไปในภายใน ได้แก่เป็นของภายในเฉพาะตน 
บทว่า ผ่องใส ได้แก่ ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง 
[๖๖๑] คำว่า เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ได้แก่ ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯสัมมาสมาธิ 
[๖๖๒] คำว่า ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีอธิบายว่า วิตก มีอยู่ วิจาร มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น วิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ อันใด นี้เรียกว่า วิตก 
วิจาร เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 298 

ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณาอารมณ์ ความที่จิต 
สืบต่ออารมณ์ ความที่จิตเพ่งดูอารมณ์อยู่เนืองๆ อันใด นี้เรียกว่าวิจาร 

วิตกและวิจารนี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบลูกทำให้พินาศไป 
ลูกทำให้พินาศไปด้วยดี ลูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ลูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๖๓] บทว่า เกิดแต่สมาธิ มีอธิบายว่า ธรรมเหล่านั้น คือ ความผ่องใส ปีติ สุข 
เอก็'คคตาแห่งจิต เกิดแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้ว 
ในสมาธินี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เกิดแต่สมาธิ 

[๖๖๔] บทว่ามีปีติและสุขมีอธิบายว่า ปีติมีอยู่สุข มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น ปีติเป็นไฉน 

ความอิ่มใจ ความปราโมทย์ ฯลฯ ความที่จิตชื่นชมยินดี อันใดนี้เรียกว่า ปีติ 
สุข เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ฯลฯ กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด 
นี้เรียกว่า สุข 

สุขนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยปีตินี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
มีปีติและสุข 

[๖๖๕] บทว่า ทุติยะ คือ เป็นที่ ๒ ตามลำดับแห่งการนับฌานนี้ชื่อว่าทุติยฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเป็นครั้งที่ ๒ 

[๖๖๖] บทว่า ฌาน ได้แก่ ความผ่องใส ปีติ สุข เอกัคคตา แห่งจิต 
[๖๖๗] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึงการลูกต้อง การทำ 
ให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งทุติยฌาน 

[๖๖๘] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๖๙] คำว่าเพราะคลายปีติได้อีกด้วยมีอธิบายว่า ปีติเป็นไฉน 
ความอิ่มใจ ความปราโมทย์ ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความร่าเริงความรื่นเริง 
ความปลื้มใจ ความปีติอย่างโลดโผน ความที่จิตชื่นชมยินดีอันใดนี้เรียกว่า ปีติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 299 

ปีตินี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ลูกทำให้พินาศไป 
ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดีถูกทำให้มีที่สุดปราศไป 
แล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เพราะคลายปีติได้อีกด้วย 

[๖๗๐] บทว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีอธิบายว่า อุเบกขา เป็นไฉน 
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเฉพาะ ความเป็นกลางแห่งจิตอันใด นี้เรียกว่า 
อุเบกขา 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยอุเบกขานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 

[๖๗๑] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๗๒] คำว่า มีสติสัมปชัญญะ มีอธิบายว่า ใน ๒ อย่างนั้น สติเป็นไฉน 
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกว่า สติ 
สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 6 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกว่า 
สัมปชัญญะ 

ภิกษุ เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้ว ด้วยสติและสัมปชัญญะนี้ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า มีสติสัมปชัญญะ ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๗๓] คำว่า เสวยสุขด้วยนามกาย มีอธิบายว่า สุข เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกว่า สุข 
กาย เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ นี้เรียกว่า กาย 
ภิกษุ ย่อมเสวยสุขนี้ด้วยกายนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เสวยสุขด้วยนามกาย 
[๖๗๔] คำว่า เป็น ฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุมีอธิบายว่า 
พระอริยเจ้า เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 300 

พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเหล่านั้น 
ย่อมกล่าวสรรเสริญ แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผยจำแนก ทำให้ชัดเจน ประกาศ ซึ่ง 
บุคคลผู้ได้บรรลุนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุ 
[๖๗๕] คำว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข มีอธิบายว่าอุเบกขา เป็นไฉน 
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเฉพาะ ความเป็นกลางแห่งจิตอันใด นี้เรียกว่า 
อุเบกขา 

สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกว่า สติ 
สุข เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกว่า สุข 
ภิกษุ ประกอบด้วยอุเบกขา สติ และสุขนี้สืบเนื่องอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่ 
รักษาอยู่ เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า เป็นผู้มี'จิต 
เป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๗๖] บทว่า ตติยะ คือ เป็นที่ ๓ ตามลำดับแห่งการนับฌานนี้ชื่อว่า ตติยฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเป็นครั้งที่ ๓ 

[๖๗๗] บทว่า ฌาน ได้แก่ อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุขเอกัคคตาแห่ง'จิต 
[๖๗๘] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึงการลูกต้อง 
การทำให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งตติยฌาน 

[๖๗๙] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๘๐] คำว่า เพราะละสุขและทุกข์ได้ มีอธิบายว่า สุข มีอยู่ ทุกข์มีอยู่ 
ใน ๒ อย่างนั้น สุข เป็นไฉน 

ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่กาย 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัส อันใดนี้เรียกว่า สุข 
ทุกข์ เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิด 
แต่กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า ทุกข์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 301 

สุขและทุกข์นี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้ 
พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำ 
ให้มีที่สุดปราศ 1 ไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เพราะละสุขและทุกข์ได้ ด้วยประการฉะนี้ 
[๖๘๑] คำว่า เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีอธิบายว่า โสมนัส 
มีอยู่ โทมนัส มีอยู่ 

ใน ๒ อย่างนั้น โสมนัส เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกว่า โสมนัส 
โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อัน 
เกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกว่า 
โทมนัส 

โสมนัสและโทมนัสนี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ 
ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี 
ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้วในก่อน ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าเพราะโสมนัสดับสนิทในก่อน 
ด้วยประการฉะนึ 

[๖๘๒] บทว่า ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีอธิบายว่า ไม่มีความสบายทางใจไม่มีความ 
ไม่สบายทางใจ มีแต่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแด , เจโตสัมผัส มีแต่กิริยาเสวย 
อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 
[๖๘๓] บทว่า มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา มีอธิบายว่า อุเบกขาเป็นไฉน 
ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพ่งเฉพาะ ความเป็นกลางแห่งจิตอันใด 
นี้เรียกว่า อุเบกขา 
สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ อันใด นี้เรียกว่า สติ 
สตินี้เปิดเผย บริสุทธ ผ่องแผ้ว เพราะอุเบกขานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า มีสติ 
บริสุทธิ”เพราะอุเบกขา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 302 

[๖๘๔] บทว่า จตุตถะ คือ เป็นที่ ๔ ตามลำดับแห่งการนับฌานนี้ชื่อว่า จตุตถฌาน 
เพราะโยคาวจรบุคคลบรรลุเป็นครั้งที่ ๔ 

[๖๘๕] บทว่า ฌาน ได้แก่ อุเบกขา สติ เอกัคคตาแห่ง'จิต 

[๖๘๖] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึงการถูกต้อง การทำให้แจ้ง 
การบรรลุ ซึ่งจตุตถฌาน 

[๖๘๗] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๘๘] คำว่า เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง มีอธิบายว่า รูปสัญญา 
เป็นไฉน 

การจำ กิริยาที่จำ ความจำ ของโยคาวจรบุคคลผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติหรือของผู้อุปบัติ 
ในรูปภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม เหล่านี้เรียกว่า รูปสัญญา 

ภิกษุก้าวล่วงแล้ว ข้ามแล้ว ข้ามพ้นแล้ว ซึ่งรูปสัญญาเหล่านี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง 

[๖๘๙] คำว่า เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา มีอธิบายว่าปฏิฆสัญญา 
เป็นไฉน 

รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญาเหล่านี้เรียกว่า 
ปฏิฆสัญญา ปฏิฆสัญญาเหล่านี้สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไปดับไปอย่างราบคาบ 
ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี 
ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา 

[๖๙๐] คำว่า เพราะไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอธิบายว่านานัตตสัญญา 
เป็นไฉน 

การจำ กิริยาที่จำ ความจำ ของบุคคลผู้ไม , เข้าสมาบัติ พรั่งพร้อมด้วยมโนธาตุ 
หรือพรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้เรียกว่า นานัตตสัญญาภิกษุย่อมไม่มนสิการ 
ซึ่งนานัตตสัญญา เหล่านี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เพราะไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 303 

[๖๙๑] บทว่า อากาศ 1 ไม่มีที่สุด มีอธิบายว่า อากาศ เป็นไฉน 
อากาศ ธรรมชาติอันนับว่าอากาศ ความว่างเปล่า ธรรมชาติอันนับว่าความว่างเปล่า 
ช่องว่าง ธรรมชาติอันนับว่าช่องว่าง อันมหาภูตรูป ๔ ไม , ถูกต้องแล้ว อันใด นี้เรียกว่า อากาศ 
ภิกษุตั้งจิตไว้ ตั้งจิตไว้ด้วยดี แผ่จิตไปไม , มีที่สุดในอากาศนั้น ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
อากาศ 1 ไม่มีที่สุด 

[๖๙๒] บทว่า อากาสานัญจายตนะ ได้แก่ชิตและเจตสิกของผู้เข้า 
อากาสานัญจายตนฌาน หรือของผู้อุปบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่ 
เป็นสุขในทิฏฐธรรม 

[๖๙๓] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึงการถูกต้อง 
การทำให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งอากาสานัญจายตนะ 

[๖๙๔] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุ จึงเรียกว่า อยู่ 
[๖๙๕] คำว่า เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง มีอธิบายว่า 
ภิกษุ ก้าวล่วงแล้ว ข้ามแก้ว ข้ามพ้นแก้ว ซึ่งอากาสานัญจายตนะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 

[๖๙๖] คำว่า วิญญาณไม่มีที่สุด มีอธิบายว่า ภิกษุ พิจารณาอากาศอันวิญญาณ 
ถูกต้องแก้วนั้นแล แผ่ชิตไปไม่มีที่สุด ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าวิญญาณไม , มีที่สุด 
[๖๙๗] บทว่า วิญญาณญจายตนะ ได้แก่จิตและเจตสิกของผู้เข้า 
วิญญาณญจายตนฌาน หรือของผู้อุปบัติในวิญญาณญจายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็น 
สุขในทิฏฐธรรม 

[๖๙๘] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึงการถูกต้อง 
การทำให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งวิญญาณญจายตนะ 

[๖๙๙] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๗๐๐] คำว่า เพราะก้าวล่วงวิญญาณญจายตนะโดยประการทั้งปวง มีอธิบายว่า 
ภิกษุ ก้าวล่วงแก้ว ข้ามแก้ว ข้ามพ้นแก้ว ซึ่งวิญญาณญจายตนะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
เพราะก้าวล่วงวิฌฌาณัฌจายตนะโดยประการทั้งปวง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 304 

[๗๐๑] คำว่า วิญญาณน้อยหนึ่งไม่มี มีอธิบายว่า ภิกษุ พิจารณาเห็นว่า วิญญาณ 
นั้นแลไม่มี ไม่ปรากฏ อันตรธานไปน้อยหนึ่งไม่มี ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า วิญญาณน้อย 
หนึ่งไม่มี 

[๗๐๒] บทว่า อากิญจัญญายตนะ ได้แก่ธรรมคือจิตและเจตสิกของผู้เข้า 
อากิญจัญญายตนฌาน หรือของผู้อุปบัติในอากิญจัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุข 
ในทิฏฐธรรม 

[๗๐๓] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึงการถูกต้อง 
การทำให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งอากิญจัญญายตนะ 

[๗๐๔] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า อยู่ 

[๗๐๕] คำว่า เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง มีอธิบายว่า 
ภิกษุ ก้าวล่วงแล้ว ข้ามแล้ว ข้ามพ้นแล้ว ซึ่งอากิญจัญญายตนะนี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 

[๗๐๖] บทว่า มิใช่ผู้มีสัญญาและมิใช่ผู้ไม , มีสัญญา มีอธิบายว่าภิกษุพิจารณา 
อากิญจัญญายตนฌานนั้นแล โดยความสงบ เจริญสมาบัติอันมีสังขารเหลืออยู่ ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า มิใช่ผู้มีสัญญาและมิใช่ผู้ไม่มีสัญญา 

[๗๐๗] บทว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ ได้แก่จิตและเจตสิกของผู้เข้า 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรือของผู้อุปบัติในณวสัญญานาสัญญายตนภูมิหรือของพระ 
อรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม 

[๗๐๘] บทว่า บรรลุ ได้แก่ การได้ การกลับได้อีก การถึง ความถึงการถูกต้อง 
การทำให้แจ้ง การบรรลุ ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 

[๗๐๙] บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่รักษาอยู่ 
เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าอยู่ 
สุตตันตภาชนึย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 305 

อภิธรรมภาชนีย์ 
กุศลฌาน จตุกกนัย 

[๗๑๐] ฌาน ๔ คือ 
๑. ปฐมฌาน 
๒. ทุติยฌาน 
๓. ตติยฌาน 
๔. จตุตถฌาน 

[๗๑๑] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวกอยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต 
มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ปฐมฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๑๒] ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็น 
อารมณ์ เป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น 
แก , ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ 
ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๑๓] ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย 
จึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌาน 
ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี 
จิตเป็นอุเบกขา มีสดึ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
แห่งชิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่าตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยฌาน 

[๗๑๔] จตุตตถฌาน เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 306 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณ 
เป็นอารมณ์ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท 
ในก่อน มีสติบริสุทธ เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใดฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา 
เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า จตุตถฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

กุศลฌาน ปัญจกนัย 

[๗๑๕] ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต 
มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่าปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๑๖] ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวี 
กสิณเป็นอารมณ์ ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ 
คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๑๗] ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่มี 
ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ เป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรม 
เอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด 
ฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่าตติยฌาน ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๑๘] ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย 
จึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่มี 
ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิต 
เป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข เอก็'คคตาแห่งจิต 
มีในสมัยนั้นนี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๑๙] ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวี 
กสิณเป็นอารมณ์ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 307 

สนิทในก่อน มีสติบริสุทธี้เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
แห่งจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว , าปัญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยฌาน ฯลฯ 

[๗๒๐] ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญขัญ 
ญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนสัญญา 
ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติ 
บริสุทธิ”เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแห่ง'จิต มีใน 
สมัยนั้น นี้เรียกว่าจตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
โลกุตตรกุศลฌาน จตุกกนัย 
[๗๒๑] ฌาน ๔ คือ 
๑. ปฐมฌาน 
๒. ทุติยฌาน 
๓. ตติยฌาน 
๔. จตุตถฌาน 

[๗๒๒] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น 
นี้เรียกว่า ปฐมฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
[๗๒๓] ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าไปสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่อง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 308 

ใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข 
อันเกิดแต่สมาธิ เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข 
เอกัคคตาแห่ง'จิตมี , ในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๒๔] ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ 
สัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย 
กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้เป็นทุกขาปฏิ 
ปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น 
นี้เรียกว่าตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
[๗๒๕] จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและ 
ทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา เป็นทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใดฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอก็'คคตาแห่งจิต มีใน 
สมัยนั้น นี้เรียกว่า จตุตถฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
โลกกุตตรกุศลฌาน ปัญจกนัย 

[๗๒๖] ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้ 
เข้าสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 
แล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอก็'คคตาแห่งจิต 
มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่าปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
[๗๒๗] ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้ 
เข้าไปสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌานไม่มีวิตก มีแต่วิจาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 309 

มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๔ คือ 
วิจารปีติสุขเอก็'คคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าทุติยฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๒๘] ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้ 
เข้าสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุตติยฌาอันเป็นไปในภายใน เป็น 
ธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ 
ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิ เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ 
ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิตมี , ในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

[๗๒๙] ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้ 
เข้าสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็นผู้มี'จิต 
เป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌาน ซึ่งเป็นฌาน 
ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
ดังนี้เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข เอก็'คคตาแห่งจิต 
มี , ในสมัยนั้นนี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
[๗๓๐] ภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้เข้า 
สู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปัญจมฌาน ไม่มีทุกข์ ไม , มีสุข เพราะ 
ละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ 
ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒คือ อุเบกขา เอก็'คคตาแห่งจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ป้ญจมฌาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
วิปากฌาน จตุกกนัย 
[๗๓๑] ฌาน ๔ คอ 
๑. ปฐมฌาน 
๒. ทุติยฌาน 
๓. ตติยฌาน 
๔. จตุตถฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 310 

[๗๓๒] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็น 
อารมณ์ อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั่นแล ประกอบ 
ด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข 
เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณ 
เป็นอารมณ์ อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอก 
ผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอัน 
ได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล เป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจาร 
สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ใน 
สมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติสุข เอก็'คคตาแห่งจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุติยฌาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่าตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่าจตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒วิภังคปกรณ์ -หน้าที่311 

วิปากฌาน ปัญจกนัย 

ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเช้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศล 
ธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็น 
อารมณ์ อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล 
ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก 
วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้นนี้เรียกว่า ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

ปัญจมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณ 
เป็นอารมณ์ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท 
ในก่อน มีสติบริสุทธ เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 312 

ภิกษุ บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”!เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ 
๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแห่ง'จิตมี , ในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ปัญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน ฯลฯ 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มี 
ทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติ 
บริสุทธิ”!เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุจตุตถฌาน อันเป็น 
วิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล อันสหรคตด้วยเนว 
สัญญานาสัญญายตนสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา 
เอกัคคตาแห่ง'จิตมี , ในสมัยนั้น นี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

โลกุตตรวิปากฌาน จตุกกนัย 

[๗๓๓] ฌาน ๔ คอ 
๑. ปฐมฌาน 
๒. ทุติยฌาน 
๓. ตติยฌาน 
๔. จตุตถฌาน 

[๗๓๔] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 313 

ปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด ฌานมี 
องค์ ๕ คือ วิตก วิจารปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุทุติยฌาน อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติ 
ผ่องใส เพราะวิตก วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและ 
สุขอันเกิดแต่สมาธิ เป็นทุก 1 ขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มี 
ในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน อันเป็นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌาน อันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญ 
ไว้แล้วนั้นแล อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรม 
เอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ เป็นทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใดฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตาแห่ง'จิต 
มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ทุติยฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 
จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 

โลกุตตรริปากฌาน ปัญจกนัย 
ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่ 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 314 

บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานอันเป็นวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั้นแลประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ 
และสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ ในสมัยใด ฌานมี 
องค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุขเอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ปัญจมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ บรรลุปัญจมฌาน ไม่มีทุกข์ ไม , มีสุข เพราะละสุขและ 
ทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา เป็นทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุ บรรลุปัญจมฌาน อันเป็นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้ว 
ได้เจริญไว้แล้วนั้นแล ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญต 
อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตาแห่งจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ปัฌจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยตด้วยฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 315 

กิริยาฌาน จตุกกนัย 

[๗๓๕] ฌาน ๔ คือ 
๑. ปฐมฌาน 
๒. ทุติยฌาน 
๓. ตติยฌาน 
๔. จตุตถฌาน 

[๗๓๖] ในฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌาน อันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลและ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๕ คือวิตก วิจาร ปีติ สุข เอก็'คคตาแห่งจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียก 
ว่า ปฐมฌานธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม , มี 
วิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกักคตา 
แห่งจิต มีในสมัยนั้นนี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยฌาน 

ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยฌาน 

จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 316 

กิริยาฌาน ปัญจกนัย 
ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ปฐมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ทุติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า ตติยฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้ฯลฯ นี้เรียกว่า จตุตถฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยฌาน 
ปัญจมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลและไม , ใช่ 
กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ไม่มีทุกข์ ไม่มี 
สุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”!เพราะ 
อุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ฌานมีองค์ ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตาแห่ง'จิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ปัญจมฌาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน ฯลฯ 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญอรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม , ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธมัมสุขวิหาร เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 
จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรศตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม , มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุข 
และทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”!เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัย 
ใด ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตาแห่งจิต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า จตุตถฌาน 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยฌาน 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 317 

ปัญหาปุจฉกะ 
[๗๓๗] ฌาน ๔ คือ 

๑. ภิกษุ ในศาสนา นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน 
ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 

๒. บรรลุทุติยฌาน อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ 
๓. เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และ 
เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้ 
บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ 

๔. บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม , มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและ 
โทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา อยู่ 
ดึกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาฌาน ๔ ฌานไหนเป็นกุศล ฌานไหนเป็นอกุศล ฌานไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ 
ฌานไหนเป็นสรณะ ฌานไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๗๓๘] ฌาน ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี ฌาน ๓ เว้นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นใน 
ฌานนี้เสีย เป็นสุขเวทนาสัมปยุต จตุตถฌาน เว้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็น 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฌาน ๔ เป็นวิปากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนววิปาก 
นวิปากธัมมธรรมก็มี ฌาน ๔ เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานึยะก็มี เป็นอนุปา 
ทินนานุปาทานึยะก็มีฌาน ๔ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกะก็มี ปฐมฌาน 
เว้นวิตกวิจารที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็นสวิตักกสวิจาระ ฌาน ๓ เป็นอวิตักกอริจาระฌาน ๒ 
เว้นปีติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็นปีติสหคตะ ฌาน ๓ เว้นสุขที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็น 
สุขสหคตะ จตุตถฌาน เว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสียเป็นอุเบกขาสหคตะ ฌาน ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 318 

เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔ เป็นเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ 
เป็นอาจยคามีก็มี เป็นอปจยคามีก็มีเป็นณวาจยคามินาปจยคามีก็มี ฌาน ๔ เป็นเสกขะก็มี 
เป็นอเสกขะก็มี เป็นณวเสกขนาเสกขะก็มี ฌาน ๔ เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอัปปมาณะก็มี 
ฌาน ๓กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตารัมมณะ เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอัปปมาฌารัมมณะก็มี จตุตถฌาน เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะ 
ก็มี เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตารัมมณะ แม้เป็นมหัคคตารัมมณะ 
แม้เป็นดัปปมาณารัมมณะก็มี ฌาน ๔เป็นมัชฌิมะก็มี เป็นปณีตะก็มี ฌาน ๔ เป็นสัมมัตตนิยตะ 
ก็มี เป็นอนิยตะก็มีฌาน ๓ ไม่เป็นมิคคารัมมณะ เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมิคคาธิปติ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมิคคาธิปติก็มี จตุตถฌาน เป็นมิคคารมิมณะ 
ก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมิคคาธิปดึก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมิคคาริมมณะ แม้เป็น 
มัคคเหตุกะ แม้เป็นมิคคาธิปดึก็มี ฌาน ๔ เป็นอุปปันนะก็มีเป็นอนุปปันนะก็มี เป็น 
อุปปาทีก็มี ฌาน ๔ เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี ฌาน ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนาร้มิมณะ จตุตถฌาน เป็นอตีตา 
ริมิมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็นปัจจุปปันนาร้มิมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัม 
มณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็นปัจจุปปันนาร้มิมณะก็มี ฌาน ๔ เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็น 
พหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี ฌาน ๓ เป็นพหิทธารัมมณะ จตุตถฌาน เป็นอัชฌัตตา 
ริมิมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็น 
อัชฌัตตารัมมณะ แม้เป็นพหิทธารัมมณะ แม้เป็นธัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ฌาน ๔ เป็น 
อนิทัสสนธัปปฏิฆะ 

ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๗๓๙] ฌาน ๔ เป็นเหตุ ฌาน ๔ เป็นสเหตุกะ ฌาน ๔ เป็นเหตุสัมปยุต 
ฌาน ๔ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ ฌาน ๔กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
เหตุเหตุสัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตตนเหตุ ฌาน ๔ เป็นนเหตุสเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 319 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

ฌาน ๔ เป็นสัปปัจจยะ ฌาน ๔ เป็นสังขตะ ฌาน ๔ เป็นอนิทัสสนะฌาน ๔ 
เป็นอัปปฏิฆะ ฌาน ๔ เป็นอรูป ฌาน ๔ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี ฌาน ๔ เป็น 
เกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

ฌาน ๔ เป็นโนอาสวะ ฌาน ๔ เป็นสาสวะก็มี เป็นอนาสวะก็มี ฌาน ๔เป็น 
อาสวริปปยุต ฌาน ๔ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ ฌาน ๔ เป็นสาสวโนอาสวะก็มี 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสาสวโนอาสวะก็มี ฌาน ๔ กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต 
แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ ฌาน ๔ เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะก็มี เป็นอาสววิปปยุตต 
อนาสวะก็มี 

๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 

ฌาน ๔ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ ฌาน ๔ เป็นโนคันถะ ฯลฯฌาน ๔ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ 
ฌาน ๔ เป็นโนโยคะ ฯลฯ ฌาน ๔ เป็นโนนีวรณะ ฯลฯ ฌาน ๔ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ 
ฌาน ๔ เป็นสารัมมณะ ฌาน ๔เป็นโนจิตตะ ฌาน ๔ เป็นเจตสิกะ ฌาน ๔ 
เป็นชิตตสัมปยุต ฌาน ๔ เป็นจิตตสังสัฏฐะ ฌาน ๔ เป็นจิตตสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เป็นชิตตสหภู 
ฌาน ๔ เป็นจิตตานุปริวัตติ ฌาน ๔ เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ฌาน ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานสหภู ฌาน ๔ เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ฌาน ๔ เป็นพาหิระ ฌาน ๔ 
เป็นนอุปาทา ฌาน ๔ เป็นอุปาทินนะก็มี เป็นอนุปาทินนะก็มี ฌาน ๔ เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ 
ฌาน ๔ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ 

๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๗๔๐] ฌาน ๔ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ ฌาน ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพะ ฌาน ๔ 
เป็นนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ฌาน ๔ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะปฐมฌาน เว้นวิตกที่ 
เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็นสริตักกะ ฌาน ๓ เป็นอริตักกะปฐมฌาน เว้นวิจารที่เกิดขึ้นใน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 320 

ฌานนี้เสีย เป็นสวิจาระ ฌาน ๓ เป็นอวิจาระฌาน ๒ เว้นปีติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย 
เป็นสัปปีติกะ ฌาน ๒ เป็นอัปปีติกะฌาน ๒ เว้นปีติที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็นปีติสหคตะ 
ฌาน ๒ เป็นนปีดึสหคตะฌาน ๓ เว้นสุขที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็นสุขสหคตะ 
จตุตถฌาน เป็นนสุขสหคตะจตุตถฌาน เว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในฌานนี้เสีย เป็นอุเปกขา 
สหคตะ ฌาน ๓ เป็นนอุเปกขาสหคตะ ฌาน ๔ เป็นนกามาวจร ฌาน ๔ เป็น 
รูปาวจรก็มี เป็นนรูปาวจรก็มี ฌาน ๓ เป็นนอรูปาวจร จตุตถฌาน เป็นอรูปาวจรก็มี เป็น 
นอรูปาวจรก็มี ฌาน ๔ เป็นปริยาปันนะก็มี เป็นอปริยาปันนะก็มี ฌาน ๔ เป็นนิยยานิกะก็มี 
เป็นอนิยยานิกะก็มี ฌาน ๔ เป็นนึยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี ฌาน ๔ เป็นสอุตตระก็มี เป็น 
อนุตตระก็มี ฌาน ๔ เป็นอรณะ ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
ฌานวิภังค์ จบบริบูรณ์ 
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 
[๗๔๑] ดัปปมัญญา ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้แผ่เมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้นทิศที่ ๓ 
ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวางก็เช่นเดียวกันนี้ 
แผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวรไม่มีพยาบาท ไปยังสัตวโลก 
ทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู , เหล่า อยู่ 

๒. แผ่กรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ 
ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง ก็เช่นเดียวกันนี้แผ่กรุณาจิตอันไพบูลย์ 
กว้างขวาง หาประมาณมิได้ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มี'จิต 
เสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า อยู่ 

๓. แผ่มุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ 
ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง ก็เช่นเดียวกันนี้แผ่มทิตาชิตอันไพบลย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 321 

กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวร ไม่มีพยาบาทไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มี'จิต 
เสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า อยู่ 

๔. แผ่อุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ 
ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง ก็เช่นเดียวกันนี้แผ่อุเบกขาจิตอันไพบูลย์ 
กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มิจิต 
เสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า อยู่ 

เมตตาอัปปกัญญานิเทศ 

[๗๔๒] ก็ภิกษุแผ่เมตตาชิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผู้เป็นที่รักใคร่ชอบใจ 
แล้ว พึงรักใคร่ ฉะนั้น 

[๗๔๓] ในบทเหล่านั้น เมตตา เป็นไฉน 

การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร , ในสัตว์ทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ อันใด 
นี้เรียกว่าเมตตา 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส หทัย ปีฌฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์ 
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าชิต 

จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยเมตตานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
เมตตาจิต 

คำว่า ทิศหนึ่ง ได้แก่ ทิศบูรพา หรือทิศป้ศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ หรือ 
ทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง หรือทิศต่างๆ 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่ รักษาอยู่เป็นไปอยู่ 
ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 322 

คำว่า ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น มีอธิบายว่า ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๓ 
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องตํ่าก็ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น 
ทิศต่างๆ ก็ฉันนั้น 

คำว่า สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู , เหล่ามีอธิบายว่า คำว่า 
สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า นั้นเป็นคำกล่าวกำหนดเอาสัตว์ทั่ว 
ทั้งหมดไม , มีส่วนเหลือ หาส่วนเหลือมิได้ 

คำว่า เมตตาจิต มีอธิบายว่า ในบทเหล่านั้น เมตตา เป็นไฉน 

การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร่ในสัตว์ทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ อันใด 
นี้เรียกว่า เมตตา 

จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 

จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยเมตตานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
เมตตาจิต 

บทว่า ไพบูลย์ มีอธิบายว่า จิตใดไพบูลย์จิตนั้นกว้างขวาง จิตใดกว้างขวาง 
จิตนั้นหาประมาณมิได้ จิตใดหาประมาณมิได้ จิตนั้นไม่มีเวร จิตใดไม , มีเวร จิตนั้นไม่มีพยาบาท 

บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 
กรุณาอัปปกัญญานิเทศ 

[๗๔๔] ก็ภิกษุแผ่กรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุแผ่กรุณาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว 
พึงสงสาร ฉะนั้น 

[๗๔๕] ในบทเหล่านั้น กรุณา เป็นไฉน 

การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสารในสัตว์ทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ อันใด 
นี้เรียกว่า กรุณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 323 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยกรุณานี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า 
กรุณาจิต 

คำว่า ทิศหนึ่ง ได้แก่ทิศบูรพา หรือทิศปัศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ 
หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องตํ่า หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศต่างๆ 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่ รักษาอยู่เป็นไปอยู่ 
ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

คำว่า ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น มีอธิบายว่า ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๓ 
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องตํ่าก็ฉันนั้น ทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น 
ทิศต่างๆ ก็ฉันนั้น 

คำว่า สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่ามีอธิบายว่า คำว่า 
สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า นั้นเป็นคำกล่าวกำหนดเอาสัตว์ทั่ว 
ทั้งหมด ไม่มีส่วนเหลือ หาส่วนเหลือมิได้ 

คำว่า กรุณาจิต มีอธิบายว่า ในบทเหล่านั้น กรุณา เป็นไฉน 
การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสารในสัตว์ทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ อันใด 
นั้เรียกว่า กรุณา 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
จิตนั้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยกรุณานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
กรุณาจิต 

บทว่า ไพบูลย์ มีอธิบายว่า จิตใดไพบูลย์ชิตนั้นกว้างขวาง จิตใดกว้างขวาง จิตนั้น 
หาประมาณมิได้ จิตใดหาประมาณมิได้ ชิตนั้นไม่มีเวร ชิตใดไม่มีเวร จิตนั้นไม่มีพยาบาท 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อย่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอย่ ฯลฯ พักอย่ ด้วยเหตนั้น จึงเรียกว่า อย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 324 

มุทิตาอัปปมัญญานิเทศ 

[๗๔๖] ก็ภิกษุแผ่มุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ เป็นอย่างไร 

ภิกษุแผ่มุทิตาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหนึ่งผู้เป็นที่รักใคร่ชอบใจ 
แล้ว พึงพลอยยินดี ฉะนั้น 

[๗๔๗] ในบทเหล่านั้น มุทิตา เป็นไฉน 

การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตติ 
อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยมุทิตานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
มุทิตาจิต 

คำว่า ทิศหนึ่ง ได้แก่ ทิศบูรพา หรือปัศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณหรือ 
ทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องตํ่า หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศต่างๆ 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนัน จึงเรียกว่า อยู่ 
คำว่า ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น มีอธิบายว่า ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๓ 
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องตํ่าก็ฉันนั้น ทิศต่างๆ ก็ฉันนั้น 
คำว่า สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า มีอธิบายว่า 
คำว่า สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า นั้น เป็นคำกล่าวกำหนด 
เอาสัตว์ทั่วทั้งหมด ไม่มีส่วนเหลือ หาส่วนเหลือมิได้ 

คำว่า มุทิตาจิต มีอธิบายว่า ในบทเหล่านั้น มุทิตา เป็นไฉน 
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตติ 
อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยมุทิตานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
มุทิตาจิต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 325 

บทว่า ไพบูลย์ มีอธิบายว่า จิตใดไพบูลย์จิตนั้นกว้างขวาง จิตใดกว้างขวาง 
ชิตนั้นหาประมาณมิได้ ชิตใดหาประมาณมิได้ จิตนั้นไม่มีเวร จิตใดไม , มีเวร จิตนั้นไม่มีพยาบาท 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 
อุเบกขากัปปมัญญานิเทศ 

[๗๔๘] ก็ภิกษุแผ่อุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ เป็นอย่างไร 
ภิกษุแผ่อุเบกขาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหนึ่งผู้เป็นที่ชอบใจก็ 
ไม , ใช่ ไม่เป็นที่ชอบใจก็ไม , ใช่ แล้วพึงเป็นผู้มีชิตเป็นอุเบกขา ฉะนั้น 
[๗๔๙] ในบทเหล่านั้น อุเบกขา เป็นไฉน 

การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยในสัตว์ทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันใด 
นี้เรียกว่า อุเบกขา 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่า จิต 
จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยอุเบกขานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
อุเบกขาจิต 

คำว่า ทิศหนึ่ง ได้แก่ ทิศบูรพา หรือทิศปัศจิม หรือทิศอุดร หรือทิศทักษิณ 
หรือทิศเบื้องสูง หรือทิศเบื้องตํ่า หรือทิศเบื้องขวาง หรือทิศต่างๆ 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมจิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 
คำว่า ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น มีอธิบายว่า ทิศหนึ่งฉันใด ทิศที่ ๒ ก็ฉันนั้นทิศที่ ๓ 
ก็ฉันนั้น ทิศที่ ๔ ก็ฉันนั้น ทิศเบื้องสูงก็ฉันนั้น ทิศเบื้องตํ่าก็ฉันนั้นทิศเบื้องขวางก็ฉันนั้น 
ทิศต่างๆ ก็ฉันนั้น 

คำว่า สัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่ามีอธิบายว่า 
คำว่า สัตว์โลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า นั้นเป็นคำกล่าวกำหนดเอา 
สัตว์ทั่วทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือ หาส่วนเหลือมิได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 326 

คำว่า อุเบกขาจิต มีอธิบายว่า อุเบกขา เป็นไฉน 
การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยในสัตว์ทั้งหลาย อุเบกขา 
เจโตวิมุตติ อันใด นี้เรียกว่า อุเบกขา 
ชิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกว่าชิต 
จิตนี้สหรคต เกิดร่วม เจือปน สัมปยุต ด้วยอุเบกขานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า 
อุเบกขาจิต 

บทว่า ไพบูลย์ มีอธิบายว่า ชิตใดไพบูลย์ชิตนั้นกว้างขวาง ชิตใดกว้างขวาง 
ชิตนั้นหาประมาณมิได้ ชิตใดหาประมาณมิได้ ชิตนั้นไม่มีเวร ชิตใดไม่มีเวร ชิตนั้นไม่มีพยาบาท 
บทว่า แผ่ไป คือ กระจายออกไป น้อมชิตไป 

บทว่า อยู่ มีอธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 
สุตตันตภาชนึย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 
[๗๕๐] อัปปมั1ญญา ๔ คือ 
๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 

เมตตากุศลฌาน จตุกกนัย 
[๗๕๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศล 
ธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติ และ สุข 
อันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาทีรักใคร , ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตต 
~ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 327 


เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , 
ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติในสมัยนี้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วย 
เมตตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , ความรักใคร่ เมตตาเจ 
โตวิมุตติ ในสมัยนั้นอัน'ใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยเมตตา 

เมตตากุศลฌาน ป้ญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า เมตตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีตึและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , 

ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , 
ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 328 

ภิกษุ ในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต 
ด้วยเมตตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร่ เมตตาเจโต 
วิมุตติ ในสมัยนี้นอันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วย 
เมตตา 

กรุณากุศลฌาน จตุกกนัย 

[๗๕๒] กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า กรุณาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร 
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสดึสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคต 
ด้วยกรุณา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต 
ริมตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า กรณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยตด้วยกรณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 329 

กรุณากุศลฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า กรุณาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร 
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วย 
กรุณา อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร 
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต 
ด้วยกรุณา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโต 
วิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยกรุณา 

มุทิตากุศลฌาน จตุกกนัย 

[๗๕๓] มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว , ามทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยตด้วยมทิตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 330 


มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่ 
พลอยยินดี ความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุ ในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วย 
มุทิตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี 
มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

มุทิตากุศลฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวกอยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่ามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา 
ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่'วิเวก อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอย 
ยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่ 
พลอยยินดี ความพลอยยินดีมุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรม 
ทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยตด้วยมทิตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 331 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต 
ด้วยมุทิตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี 
มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรม 
ที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

อุเบกขากุศลฌาน 

[๗๕๔] อุเบกขา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วย 
อุเบกขาไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน 
มีสติบริสุทธ เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใดการวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉย อุเบกขา 
เจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกว่า อุเบกขา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุต 
ด้วยอุเบกขา 

[๗๕๕] อัปปมัญญา ๔ คือ 
๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 

เมตตาริปากฌาน จตุกกนัย 

[๗๕๖] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
อันเป็นวิบาก เพราะรปาวจรกศลกรรมอันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วยวิตก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 332 

วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร่ 
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยเมตตา 

เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ 
มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล เป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด 
การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคต 
ด้วยเมตตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ที่ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า กุศล 

เพราะคลายปีติได้อีกด้วย ภิกษุจึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และ 
เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้ 
บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ 
ความรักใคร , เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 333 

เมตตาวิปากฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่ 
วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วยวิตก 
วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , ความรักใคร่ 
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำ 
ไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีดึและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด 
การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร , เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ 
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจาร 
สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ 
ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร , เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า เมตตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผม'จิตเป็นอเบก'ขา มีสติสัมปชัณฌะ อย่ และเสวยสขด้วยนามกาย บรรลจตตถฌานที่สหรคต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 334 

ด้วยเมตตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่ากุศล 

เพราะคลายปีติได้อีกด้วย ภิกษุจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวย 
สุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า 
เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , 

ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

กรุณาริปากฌาน จตุกกนัย 

[๗๕๗] กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิด 
แต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะมีในสมัยนัน สภาวธรรมเหล่านื ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วยวิตก 
วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยุตด้วยกรุณา 

กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำ 
ไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล เป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 335 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด 
การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า กรุณา 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคต 
ด้วยกรุณา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

เพราะคลายปีติได้อีกด้วย ภิกษุจึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวย 
สุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า 
เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสดึอยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ 
สงสารกรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

กรุณาริปากฌาน ป้ญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วยวิตก 
วิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร 
กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่ 
สัมปยตด้วยกรณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 336 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำ 
ไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ 
มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำ 
ไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด 
การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า 
กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคต 
ด้วยกรุณา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่ากุศล 

เพราะคลายปีติได้อีกด้วย ภิกษุ'จึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวย 
สุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ที่ได้บรรลุว่า 
เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสตึ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร 
ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่าธรรมที่สัมปยตด้วยกรณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 337 

มุทิตาวิปากฌาน จตุกกนัย 
[๗๕๘] มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา 
อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ประกอบด้วย 
วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี 
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก 
วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ 
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่ามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย 
จึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่ 
สหรคตด้วยมทิตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริฌผ้ได้บรรลว่า เป็นผ้มีจิตเป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 338 

อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

เพราะคลายปีติได้อีกด้วย ภิกษุจึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ และ 
เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา อันเป็นวิบากเพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันได้ทำไว้แล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญ 
ผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี 
กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
มุทิตาริปากฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วย 
มุทิตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล 
ประกอบด้วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใด การพลอยยินดี ความ 
พลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วย 
มุทิตา ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีดึและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
อริกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า มทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยตด้วยมทิตา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 339 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา 
อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ 
ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 

ภิกษุบรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ 
ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล อันเป็นไปในภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตก 
วิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก , ใจ ไม่มีวิตก ไม , มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ 
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า มุทิตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะคลายปีติได้อีกด้วย จึงเป็น 
ผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุจตุตถฌานที่สหรคต 
ด้วยมุทิตา ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา 
มีสดึ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สกาวธรรม 
เหล่านี้ ชื่อว่า กุศล 

เพราะคลายปีติได้อีกด้วย ภิกษุจึงเป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสดึสัมปชัญญะอยู่ และ 
เสวยด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยมุทิตาอันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจร 
กุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแลซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าว 
สรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่ ในสมัยใด 
การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่ามุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
อุเบกขาวิปากฌาน 
[๗๕๙] อุเบกขา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วย 
อุเบกขาไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทใน 
ก่อน มีสติบริสุทธิ , เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น 
สกาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กุศล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 340 

ภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขา อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธิ”เพราะอุเบกขา อยู่ ในสมัยใด การวางเฉย 
กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉยอุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า อุเบกขา 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยอุเบกขา 
[๗๖๐] อัปปมัญญา ๔ คือ 
๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 

เมตตากิริยาฌาน จตุกกนัย 
[๗๖๑] ในอัปปมัญญา ๔ นั้น เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ความรักใคร , เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 
เมตตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ 
ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 
เมตตา เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 341 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌาน อันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม , ใช่อกุศล และ 
ไม , ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุขวิหาร เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา 1 ซึ่งเป็น 
ฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
ดังนี้ อยู่ ในสมัยใดการรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใดนี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 
เมตตากิริยาฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ไม่มีวิตก 
มีแต่วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใดการรักใคร่ กิริยาที่รักใคร , ความรักใคร่ 
เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยเมตตา อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ในสมัยใด การรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความ 
รักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุข'วิหาร เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ซึ่งเป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 342 

ฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
ดังนี้อยู่ ในสมัยใดการรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ความรักใคร่ เมตตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใดนี้เรียกว่า เมตตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเมตตา 
กรุณากิริยาฌาน จตุกกนัย 
กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 
กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ 
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 
กรุณา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม , ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุข'วิหาร เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ซึ่งเป็น 
ฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข 
ดังนี้อยู่ ในสมัยใดการสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใดนี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 343 

กรุณากิริยาฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสารความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ไม่มีวิตก 
มีแต่วิจาร มีปีติ และ สุขอันเกิด แต่ วิเวก อยู่ ในสมัยใดการสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ 
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใดนี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยกรุณา อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ ในสมัยใด การสงสาร กิริยาที่สงสาร ความ 
สงสาร กรุณาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุข'วิหาร เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยกรุณา ซึ่งเป็น 
ฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
ดังนี้อยู่ ในสมัยใดการสงสาร กิริยาที่สงสาร ความสงสาร กรุณาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใดนี้เรียกว่า กรุณา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยกรุณา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 344 

มุทิตากิริยาฌาน จตุกกนัย 

มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ 
ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า มุทิตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี 
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

มุทิตา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุข'วิหาร เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ซึ่งเป็น 
ฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มี'จิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 
ดังนี้อยู่ ในสมัยใดการพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
มุทิตากิริยาฌาน ปัญจกนัย 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลปซมฌานที่สหรคตด้วยมทิตา ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปีติและสขอันเกิดแต่วิเวก อย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 345 

ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น 
อันใด นี้เรียกว่า มุทิตาธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 
ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ไม่มีวิตก 
มีแต่วิจาร มีปีดึและสุขอันเกิดแต่วิเวก อยู่ ในสมัยใดการพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี 
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร บรรลุตติยฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา อันเป็นไปใน 
ภายใน เป็นธรรมชาติผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นแก่ใจ ไม่มีวิตก 
ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ อยู่ในสมัยใด การพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี 
ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลาย 
ที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยมุทิตา 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะคลายปีติได้อีกด้วยจึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ อยู่ และเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยมุทิตา ซึ่งเป็น 
ฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข 
ดังนี้อยู่ ในสมัยใดการพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ความพลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ 
ในสมัยนั้นอันใด นี้เรียกว่า มุทิตา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วย 
มุทิตา 

อุเบกขากิริยาฌาน 
อุเบกขา เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้เจริญรูปาวจรฌานอันเป็นกิริยา ไม , ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ 
ไม่ใช่กรรมวิบาก เป็นทิฏฐธิมัมสุขวิหาร บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุข 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 346 

และทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสลับสนิทในก่อนมีสติบริสุทธเพราะอุเบกขา อยู่ 
ในสมัยใด การวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความวางเฉย อุเบกขาเจโตวิมุตติ ในสมัยนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า อุเบกขา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยอุเบกขา 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 

[๗๖๒] อัปปมัญญา ๔ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนา นี้ แผ่เมตตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศ ที่ ๒ ก็ อย่างนั้นทิศ ที่ ๓ 
ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวางก็เช่นเดียวกันนี้ 
แผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวรไม่มีพยาบาท ไปยังสัตวโลก 
ทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า อยู่ 

๒. แผ่กรุณาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ 
ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง ก็เช่นเดียวกันนี้แผ่กรุณาจิตอันไพบูลย์ 
กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มี 
จิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า อยู่ 

๓. แผ่มุทิตาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้นทิศที่ ๔ 
ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง ก็เช่นเดียวกันนี้แผ่มุทิตาจิตอันไพบูลย์ 
กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวร ไม่มีพยาบาทไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มี 
จิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่า อยู่ 

๔. แผ่อุเบกขาจิตไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ 
ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องสูง ทิศเบื้องตํ่า ทิศเบื้องขวาง ก็เช่นเดียวกันนี้แผ่อุเบกขาจิตอันไพบูลย์ 
กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม , มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปยังสัตวโลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิต 
เสมอในสัตว์ทกหม่เหล่า อย่ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 347 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาดัปปมัญญา ๔ อัปปมัญญาไหน เป็นกุศล อัปปมัญญาไหน เป็นอกุศล 
อัปปมัญญาไหน เป็นอัพยากฤต ฯลฯ อัปปมัญญาไหน เป็นสรณะอัปปมัญญาไหน เป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๗๖๓] อัปปมัญญา ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี อัปปกัญญา ๓เป็นสุข 
เวทนาสัมปยุต อุเบกขา เป็นอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อัปปกัญญา ๔เป็นวิบากก็มี 
เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรมก็มีอัปปกัญญา ๔ เป็นอุปาทินนุปาทานิยะ 
ก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานึยะก็มี อัปปกัญญา ๔ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ 
อัปปกัญญา ๓ เป็นสริตักกสวิจาระก็มีเป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี 
อุเบกขา เป็นอริตักกาวิจาระอัปปกัญญา ๓ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี 
เป็นนอุเปกขาสหคตะกล่าวไม , ได้ว่าเป็นปีติสหคตะก็มี อุเบกขา เป็นอุเปกขาสหคตะ 
อัปปกัญญา ๔เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อัปปกัญญา ๔ เป็นณวทัสสนนภาวนา 
ปหาตัพพเหตุกะ อัปปกัญญา ๔ เป็นอาจยคามีก็มี เป็นณวาจยคามินาปจยคามีก็มีอัปปกัญญา ๔ 
เป็นณวเสกขนาเสกขะ อัปปกัญญา ๔ เป็นมหัคคตะ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นปริตตาร้กัมณะ 
แม้เป็นมหัคคตารัมมณะ แม้เป็นอัปปมาณารัมมณะอัปปกัญญา ๔ เป็นมัชฌิมะ อัปปกัญญา ๔ 
เป็นอนึยตะ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคารัมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมัคคาธิปดึ 
อัปปกัญญา ๔ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทีก็มี อัปปกัญญา ๔ 
เป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็น 
อนาคตารัมมฌะ แม้เป็นปัจจุปปันนารัมมณะ อัปปกัญญา ๔ เป็นอัชฌัตตะก็มีเปีนพหิทธาก็มี 
เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี อัปปกัญญา ๔ เป็นพหิทธารัมมณะอัปปกัญญา ๔ เป็นอนึทัสสน 
อัปปฏิฆะ 

ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๗๖๔] เมตตา เป็นเหตุ อัปปกัญญา ๓ เป็นนเหตุ อัปปกัญญา ๔เป็นสเหตุกะ 
อัปปกัญญา ๔ เป็นเหตุสัมปยุต เมตตา เป็นเหตุสเหตุกะ อัปปกัญญา ๓ กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 348 

เหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ เมตตา เป็นเหตุเหตุสัมปยุต อัปปมัญญา ๓ กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตตนเหตุ อัปปมัญญา ๓ เป็นนเหตุสเหตุกะ เมตตา 
กล่าวไม , ได้ว่าแม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะ 
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

[๗๖๕] อัปปมัญญา ๔ เป็นสัปปัจจยะ อัปปมัญญา ๔ เป็นสังขตะอัปปมัญญา ๔ เป็น 
อนิทัสสนะ อัปปมัญญา ๔ เป็นอัปปฏิฆะ ดัปปมัญญา ๔เป็นอรูป อัปปมัญญา ๔ เป็นโลกิยะ 
อัปปมัญญา ๔ เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินริญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

ดัปปมัญญา ๔ เป็นโนอาสวะ อัปปมัญญา ๔ เป็นสาสวะ อัปปมัญญา ๔เป็นอาสวริปปยุต 
อัปปกัญญา ๔ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นแต่สาสวโนอาสวะ อัปปกัญญา ๔ กล่าว 
ไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อัปปกัญญา ๔ เป็น 
อาสวริปปยุตตสาสวะ 

๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 

ดัปปกัญญา ๔ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ อัปปกัญญา ๔ เป็นโนคันถะ ฯลฯ ดัปปกัญญา ๔ 
เป็นโนโอฆะ ฯลฯ อัปปกัญญา ๔ เป็นโนโยคะ ฯลฯ ดัปปกัญญา ๔ เป็นโนนีวรณะ ฯลฯ 
ดัปปกัญญา ๔ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯ ดัปปกัญญา ๔ เป็นสาร้กัมณะ อัปปกัญญา ๔ เป็นโนจิตตะ 
อัปปกัญญา ๔ เป็นเจตสิกะ อัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตสัมปยุต ดัปปกัญญา ๔เป็นชิตตสังสัฏฐะ 
อัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตสมุฏฐานะ ดัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตสหภู ดัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตานุปริวัตติ 
อัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู 
อัปปกัญญา ๔ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตดึ ดัปปกัญญา ๔ เป็นพาหิระ ดัปปกัญญา ๔ 
เป็นนอุปาทา อัปปกัญญา ๔ เป็นอุปาทินนะก็มี เป็นอนุปาทินนะก็มี ดัปปกัญญา ๔ 
เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ ดัปปกัญญา ๔ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ 
๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

[๗๖๖] ดัปปกัญญา ๔ เป็นนทัสสนปหาตัพพะ อัปปกัญญา ๔ เป็นนภาวนาปหา 
ตัพพะ ดัปปกัญญา ๔ เป็นนทัสสนปหาติ'พพเหตุกะ อัปปกัญญา ๔เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 349 

อัปปมัญญา ๓ เปินสวิตักกะกม เปินอวิตักกะกมอุเบกขา เปินอวิตักกะ อัปิปิมัญญา ๓ เป็น 
สวิจาระก็มี เป็นอริจาระก็มี อุเบกขาเป็นอวิจาระ อัปปมัญญา ๓ เป็นสัปปีติกะก็มี เป็นอัปปีติกะ 
ก็มี อุเบกขา เป็นอัปปีติกะ อัปปมัญญา ๓ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นนปีติสหคตะก็มี อุเบกขา 
เป็นนปีติสหคตะ ดัปปมัญญา ๓ เป็นสุขสหคตะ อุเบกขา เป็นนสุขสหคตะ อุเบกขาเป็นอุเปกขา 
สหคตะ อัปปมัญญา ๓ เป็นนอุเปก 1 ขาสหคตะ อัปปมัญญา ๔เป็นนกามาวจร อัปปมัญญา ๔ 
เป็นรูปาวจร อัปปมัญญา ๔ เป็นนอรูปาวจรอัปปมัญญา ๔ เป็นปริยาปันนะ อัปปมัญญา ๔ เป็น 
อนิยยานิกะ อัปปมัญญา ๔เป็นอนึยตะ อัปปกัญญา ๔ เป็นสอุตตระ ดัปปกัญญา ๔ เป็นอรณะ 
ฉะนีแล 

ปัญหาปุจฉกะ จบ 
อัปปกัญญาวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 350 

๑๔. สิกขาปทวิภังค์ 
อภิธรรมภาชนีย์ 

แจกสิกขาบท ๕ ด้วยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยที่ ๑ 
[๗๖๗] สิกขาบท ๕ คือ 

๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
[๗๖๘] ในสิกขาบท ๕ นั้น ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 
กามาวจรกุศลจิต สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด การงด 
การเว้น การเลิกละ การงดเว้น จากปาณาติบาต กิริยาไม , ทำปาณาติบาต การไม่ทำปาณาติบาต 
การไม , ล่วงละเมิดปาณาติบาต การไม , ล่วงเลยขอบเขตแห่งปาณาติบาต การกำจัดต้นเหตุแห่งปาฌา 
ติบาต ในสมัยนั้น อันใดของบุคคลผู้งดเว้นปาณาติบาต นี้เรียกว่า ปาณาดึปาตาเวรมณี 
สิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี 
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด การคิดอ่าน 
กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาต นี้เรียกว่า 
ปาฌาติปาตาเวรมณีสักขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา 
ปาณาติปาตาเวรมณีสักขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ปาณาดึปาตาเวรมณีสักขาบท 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 351 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วย 
อุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด การงด 
การเว้น การเลิกละ การงดเว้น จากปาณาติบาต กิริยาไม , ทำปาณาติบาต การไม่ทำปาณาติบาต 
การไม , ล่วงละเมิดปาณาติบาต การไม , ล่วงเลยขอบเขตแห่งปาณาติบาตการกำจัดต้นเหตุแห่ง 
ปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู้งดเว้นจาปาณาติบาต นี้เรียกว่า ปาณาติปาตา 
เวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน ในสมัยนั้นอันใด ของบุคคลผู้งดเว้น 
จากปาณาติบาต นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น 
นี้เรียกว่า ปาณาดึปาตาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๖๙] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ 
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมานัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด การงด 
การเว้น การเลิกละ การงดเว้น จากสุราเมรยมัชชปมานัฏฐานกิริยาไม่ทำสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน 
การไม่ทำสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม , ล่วงละเมิดสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม่ 
ล่วงเลยขอบเขตแห่งสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การกำจัดต้นเหตุแห่งสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 352 

ในสมัยนั้น อันใดของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกว่า สุราเมรย¬ 
มชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 
กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด 
การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรย 
มัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
ปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปยุตตด้วยญาณ 
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วย 
อุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด การงด 
การเว้น การเลิกละ การงดเว้น จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน กิริยาไม่ทำสุราเมรยมัชชปมานัฏ 
ฐาน การไม่ทำสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม , ล่วงละเมิดสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม , ล่วง 
เลยขอบเขตแห่งสุราเมรยมัชชปมานัฏฐานการกำจัดต้นเหตุแห่งสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน ใน 
สมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมานัฏ 
ฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี 
สุราเมรยมัชชปมานัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลชิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ใน 
สมัยใด การคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน ในสมัยนั้นอันใด ของบคคลผ้งดเว้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 353 

จากสุราเมรยม' 6 ชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้ง 
หลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 
กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
แจกสิกขาบท ๕ ด้วยกามาวจรกุศลชิต ๘ นัยที่ ๒ 
[๗๗๐] สิกขาบท ๕ คือ 

๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
[๗๗๑] ในสิกขาบท ๕ นั้น ปาฌาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 
กามาวจรกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็นหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ 
เป็นฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ ชิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นวิริยาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นชิตตาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเป็นวีมังสาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นใน 
สมัยใด การงดการเว้น การเลิกละ การงดเว้น จากปาณาติบาต กิริยาไม , ทำปาณาติบาต 
การไม่ทำปาณาติบาต การไม , ล่วงละเมิดปาณาติบาต การไม , ล่วงเลยขอบเขตแห่งปาณาติบาต 
การกำจัดต้นเหตุแห่งปาณาติบาต การกำจัดต้นเหตุแห่งปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด ของ 
บุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาต นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ 
เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี 

ปาณาติปาตาเวรมณีสักขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็นหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ 
เป็นฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ ชิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 354 

อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นวิริยาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นจิตตา 
ธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเป็นวีมังสาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้น 
ในสมัยใด การคิดอ่านกิริยาที่คิดอ่าน ความคิดอ่าน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู้งดเว้น 
จากปาณาติบาต นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็นหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ 
เป็นฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นวิริยาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นจิตตาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเป็นวีมังสาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้น 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯป้คคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น 
นี้เรียกว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิด 
ขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วย 
อุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาติ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เป็นหีนะ มัชฌิมะ 
ปณีตะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ ชิตตาธิปเตยยะ เป็นฉันทาธิปเตยยะอย่างหีนะ 
มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นวิริยาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นจิตตาธิปเตยยะอย่างหีนะ 
มัชฌิมะ ปณีตะเกิดขึ้นในสมัยใด การงด การเว้น การเลิกละ การงดเว้นจากปาณาติบาต 
กิริยาที่ไม่ทำปาณาติบาต การไม่ทำปาณาติบาต การไม , ล่วงละเมิดปาณาติบาต การไม , ล่วงเลย 
ขอบเขตแห่งปาณาติบาต การกำจัดต้นเหตุแห่งปาณาติบาต ในสมัยนั้นอันใด ของบุคคล 
ผู้งดเว้นจากปาณาติบาต นี้เรียกว่า ปาฌาตึปาตาเวรมณีสิกขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา ฯลฯ 
ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะอวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาต มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 355 

[๗๗๒] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
ฯลฯ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็นหีนะมัชฌิมะ ปณีตะ 
เป็นฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ วีมังสาธิปเตยยะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นวิริยาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นชิตตาธิป 
เตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเป็น'วีมิ'งสาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้น 
ในสมัยใด การงดการเว้น การเลิกละ การงดเว้น จากสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน กิริยาไม่ทำ 
สุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม่ทำสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม , ล่วงละเมิดสุราเมรยมัชชปมา 
นัฏฐาน การไม , ล่วงเลยขอบเขตแห่งสุราเมรยมัชชปมานัฏฐานการกำจัดต้นเหตุแห่งสุราฌรย 
มัชชปมาทัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน นี้เรียกว่า 
สุราเมรยมัชชปมานัฏฐานาเวรมณีสิกขาบทธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วย 
เวรมณี ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ 
ปัคคาหะอวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า 
สุราเมรยมัชชปมานัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สุราเมรยมัชชปมานัฏฐานาเวรมณีลึกขาบท เป็นไฉน 
กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง 
ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจาก 
ญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต 
ด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจาก 
ญาณ เกิดขึ้น ฯลฯสหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เป็นหีนะ 
เป็นมัชฌิมะปณีตะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ วิริยาธิปเตยยะ จิตตาธิปเตยยะ เป็นฉันทาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เป็นวิริยาธิปเตยยะอย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะเป็นจิตตาธิปเตยยะ 
อย่างหีนะ มัชฌิมะ ปณีตะ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใดการงด การเว้น การเลิกละ 
การงดเว้น จากสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน กิริยาไม , ทำสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม่ทำสุราฌรย 
มัชชปมาทัฏฐาน การไม , ล่วงละเมิดสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน การไม , ล่วงเลยขอบเขตแห่งสุราฌรย 
มัชชปมาทัฏฐานการกำจัดต้นเหตุแห่งสุราเมรยมัชชปมานัฏฐาน ในสมัยนั้น อันใด ของบุคคล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 356 

ผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า ธรรมที่สัมปยุตด้วยเวรมณี ฯลฯธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกว่า 
ธรรมที่สัมปยุตด้วยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯปัคคาหะ อวิกเขปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจาก 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีในสมัยนั้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
ธรรมเป็นสิกขา 

[๗๗๓] ธรรมเหล่าไหน เป็นสิกขา 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ 
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า สิกขา 

ธรรมเหล่าไหน เป็นสิกขา 

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต 
ด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจาก 
ญาณเกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ 
มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า สิกขา 

ธรรมเหล่าไหน เป็นสิกขา 

ภิกษุเจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ 
ฯลฯ เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลก ให้เข้าสู่นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ 
เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ประกอบด้วย 
วิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ ในสมัยใด 
ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า สิกขา 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 357 

ปัญหาปุจฉกะ 

[๗๗๔] สิกขาบท ๕ คือ 

๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 
๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 
๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาสิกขาบท ๕ สิกขาบทไหนเป็นกุศล สิกขาบทไหนเป็นอกุศลสิกขาบทไหน 
เป็นอัพยากฤต ฯลฯ สิกขาบทไหนเป็นสรณะ สิกขาบทไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๗๗๕] สิกขาบท ๕ เป็นกุศลอย่างเดียว สิกขาบท ๕ เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็น 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี สิกขาบท ๕ เป็นริปากธัมมธรรมสิกขาบท ๕ เป็นอนุปาทินนุปาทา 
นิยะ สิกขาบท ๕ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะสิกขาบท ๕ เป็นสริตักกสวิจาระ สิกขาบท ๕ 
เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นอุเบกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เป็นเนวทัสสนนภาว 
นาปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เป็นณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เป็นอาจยคามี 
สิกขาบท ๕ เป็นเนวเสกขนาเสกขะ สิกขาบท ๕ เป็นปริตตะสิกขาบท ๕ เป็นปริตตารัมมณะ 
สิกขาบท ๕ เป็นมัชฌิมะ สิกขาบท ๕ เป็นอนิยตะ สิกขาบท ๕ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมิคคา 
รัมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะแม้เป็นมิคคาธิปติ สิกขาบท ๕ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปปาที สิกขาบท ๕ เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มีสิกขาบท 
๕ เป็นปัจจุปปันนารมิมณะ สิกขาบท ๕ เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี สิกขาบท ๕ เป็นพหิทธารัมมณะ สิกขาบท ๕เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชนา 
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๗๗๖] สิกขาบท ๕ เป็นนเหตุ สิกขาบท ๕ เป็นสเหตุกะ สิกขาบท ๕เป็นเหตุ 
สัมปยุต สิกขาบท ๕ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุสเหตุกะ เป็นแต่สเหตุกนเหตุ สิกขาบท ๕ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นเหตุเหตุสัมปยุต เป็นแต่เหตุสัมปยุตตนเหตุ เป็นนเหตุสเหตุกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 358 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ เป็นสัปปัจจยะ สิกขาบท ๕ เป็นสังขตะ สิกขาบท ๕เป็นอนิทัสสนะ 
สิกขาบท ๕ เป็นอัปปฏิฆะ สิกขาบท ๕ เป็นอรูป สิกขาบท ๕เป็นโลกิยะ สิกขาบท ๕ เป็น 
เกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจินวิญเญยยะ 
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ เป็นโนอาสวะ สิกขาบท ๕ เป็นสาสวะ สิกขาบท ๕ อาสววิปปยุต 
สิกขาบท ๕ กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นแต่สาสวโนอาสวะ สิกขาบท ๕ กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ เป็นแต่อาสวริปปยุตตสาสวะ 
๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เป็นโนคันถะฯลฯ สิกขาบท ๕ เป็น 
โนโอฆะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เป็นโนโยคะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เป็นโนนีวรณะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ 
เป็นโนปรามาสะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เป็นสารัมมณะ สิกขาบท ๕ เป็นโนจิตตะ สิกขาบท ๕ 
เป็นเจตสิกะสิกขาบท ๕ เป็นจิตตสัมปยุต สิกขาบท ๕ เป็นจิตตสังสัฏฐะ สิกขาบท ๕เป็น 
จิตตสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เป็นธิตตสหภู สิกขาบท ๕ เป็นชิตตานุปริวัตติ สิกขาบท ๕ เป็น 
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ สิกขาบท ๕ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู สิกขาบท ๕ เป็นชิตตสัง 
สัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ สิกขาบท ๕เป็นพาหิระ สิกขาบท ๕ เป็นนอุปาทา สิกขาบท ๕ 
เป็นอนุปาทินนะ 

๑๑,๑๒,๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ สิกขาบท ๕ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯสิกขาบท ๕ เป็น 
นทัสสนปหาตัพพะ สิกขาบท ๕ เป็นนภาวนาปหาตัพพะสิกขาบท ๕ เป็นนทัสสนปหาตัพพ 
เหตุกะ สิกขาบท ๕ เป็นนภาวนาปหาดัพพเหตุกะ สิกขาบท ๕ เป็นสริตักกะ เป็นสวิจาระ 
สิกขาบท ๕ เป็นสัปปีดึกะก็มีเป็นอัปปีดึกะก็มี สิกขาบท ๕ เป็น'ปีติสหคตะก็มี เป็นนปีติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 359 

สหคตะก็มี สิกขาบท ๕เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เป็นอุเปกขา 
สหคตะก็มีเป็นนอุเปกขาสหคตะก็มี สิกขาบท ๕ เป็นกามาวจร สิกขาบท ๕ เป็นนรูปาวจร 
สิกขาบท ๕ เป็นนอรูปาวจร สิกขาบท ๕ เป็นปริยาปันนะ สิกขาบท ๕ เป็นอนิยยานิกะ สิกขาบท 
๕ เป็นอนิยตะ สิกขาบท ๕ เป็นสอุตตระ สิกขาบท ๕เป็นอรณะ ฉะนี้แล 
ปัญหาปุจฉกะ จบ 
สิกขาปทวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 360 

๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค์ 
สุตตันตภาชนีย์ 

[๗๗๗] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ความรู้แตกฉานในอรรถ ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในธรรมชื่อว่า ธัมม 
ปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉาน 
ในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ปเภทวาร ๕ 
๑. สัจจวาร 

[๗๗๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ความรู้แตกฉานในทุกข์ ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในทุกขสมุทัย ชื่อว่า 
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในทุกขนิโรธ ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทาความรู้แตกฉานในทุกข 
นิโรธคามินีปฏิปทา ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า 
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 361 


๒. เหตุวาร 

[๗๗๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ความรู้แตกฉานในเหตุ ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในผลของเหตุ ชื่อว่า 
อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตก 
ฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
๓. ธรรมวาร 

[๗๘๐] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ธรรมเหล่าใด เกิดแล้ว มีแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้ว 
ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่านั้น เกิดแล้ว 
มีแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้ว ด้วยธรรมเหล่าใด ความรู้ 
แตกฉานในธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทาความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า 
นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
๔. ปัจจยาการวาร 

[๗๘๑] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 362 

ความรู้แตกฉานในชรามรณะ ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในเหตุเกิดแห่ง 
ชรามรณะ ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในความดับแห่งชรามรณะ ชื่อว่า อัตถปฏิ 
สัมภิทา ความรู้แตกฉานในปฏิปทาอันเป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งชรามรณะ ชื่อว่า ธ'มมปฏิสัมภิทา 
ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในญาณ 
ทั้งหลาย ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

[๗๘๒] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ความรู้แตกฉานในชาติ ฯลฯ ความรู้แตกฉานในภพ ฯลฯ ความรู้แตกฉานในอุปาทาน ฯลฯ 
ความรู้แตกฉานในตัณหา ฯลฯ ความรู้แตกฉานในเวทนา ฯลฯ ความรู้แตกฉานในผัสสะ ฯลฯ 
ความรู้แตกฉานในสฬายตนะ ฯลฯความรู้แตกฉานในนามรูป ฯลฯ ความรู้แตกฉานในวิญญาณ ฯลฯ 
ความรู้แตกฉานในสังขารทั้งหลาย ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในเหตุเกิดแห่งสังขาร 
ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในความดับแห่งสังขาร ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ 
แตกฉานในปฏิปทาอันเป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งสังขารชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉาน 
ในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

๕. ปริยัตติธรรมวาร 

[๗๘๓] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ในปฏิสัมภิทา ๔ เหล่านั้น ธัมมปฏิสัมภิทา เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 363 

ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมรู้แตกฉานซึ่งธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ นี้เรียกว่าธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้น ย่อมรู้แตกฉาน 
อรรถแห่งภาษิตนั้นๆ ว่า นี้เป็นอรรถแห่งภาษิตนี้นี้เป็นอรรถแห่งภาษิตนี้นี้เรียกว่า อัตถ 
ปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉาน 
ในญาณทั้งหลายชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
สุตตันตภาชนึย์ จบ 
อภิธรรมภาชนีย์ 

แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยกามาวจรกุศลจิต ๘ 
[๗๘๔] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศลความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา 
ความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น 

ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทาษุคคล 

* ^ ฐ่’ . 3” V ๆ . 1 สุ'.-1. ๆนั้ ๆ' 2 '' 1 

รูแตกฉานซงญาณเหล่านน ด้วยญาณ เดว่า ญาณเหล่านส่องเนอความน ตังนความรูแตกฉาน ณ 

ญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 

๑. อัตถปฏิสัมภิทา 

๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 364 


ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

กามาวจรกุศลจิต สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรศตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรศตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรศตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรศตด้วย 
อุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรศตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้น ฯลฯสหรศตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ 
หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธมัมปฏิสัมภิทา 
ความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้นชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น 
ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคล 
รู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉาน 
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยรูปาวจรกุศลจิต 
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธมัมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาฌ 
ที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า 
ธรรมเป็นกุศล ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธมัมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในวิบาก 
แห่งธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้ 
แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วย 
ญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ล่องเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 365 

แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยอรูปาวจรกุศลจิต 
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธมัมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เพราะละสุข 
ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้นธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล 
ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้น 
ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าว 
ธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณ 
เหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้นชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยโลกุตตรกุศลจิต 
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ เป็นทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญาอยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล 
ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้น 
ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าว 
ธมัมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 366 

เหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยอกุศลจิต ๑๒ 
[๗๘๕] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธมัมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรมเป็น 
อารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอกุศล ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธมัมปฏิสัมภิทา 
ความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น 
ย่อมมีด้วยนิรุตติใดความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้ 

1 ”"" ,7 ' 1 "' 1 * 7” “ 1 .“รู้"วิ 11 . 2"IIIรู้:} นัณ์ '' 1 

แตกฉานซงญาณเหล่านน ด้วยญาณ เด ว่า ญาณเหลานิส่องเน้อความนิ ด้งนิ ความรู้แตกฉาน 
ในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน 

อกุศลชิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูงฯลฯ สหรคต 
ด้วยโสมนัส ริปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัสวิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดย 
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา 
สัมปยุตด้วยทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูงฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ 
สหรคตด้วยอุเบกขาวิปปยุตจากทิฏฐิ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ อกุศลชิต สหรคตด้วยโทมนัส 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 367 

สัมปยุตด้วยปฏิฆะ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโทมนัส สัมปยุตด้วยปฏิฆะเกิดขึ้นโดยมีการชักจูง 
ฯลฯ อกุศลจิต สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา 
สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอกุศล ความรู้ 
แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้น 
ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอัน 
กล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใด 
ว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิ 
สัมภิทา 

แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอเหตุกกุศลวิบากชิต ๘ 
[๗๘๖] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะกามา 
วจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต 
อุเบกขา เอกัคคตาแห่ง'จิต มนึนทรีย์ อุเปกขินทรีย์ชีวิตินทรีย์ หรือนามธรรม ที่อิงอาศัย 
เกิดขึ้นแม้อื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานใน 
อันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า 
ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่าปฏิภาณปฏี 
สัมภิทา 

ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 368 

ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โสตวิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ 
ฆานวิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีกลิ่นเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหา 
วิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ 
อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยสุขมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลธรรมอัน 
ได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข เอกัคคตา 
แห่ง'จิตมนินทรีย์ สุขินทรีย์ ชีริตินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีในสมัย 
นั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตถ 
ปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตติ 
นั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ 
ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนธาตุ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเป็น 
อารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้ 
แล้ว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแห่ง 
จิต มนินทรีย์อุเปกขินทรีย์ชีริตินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีในสมัย 
นั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรม เป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิ 
สัมภิทาบัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น 
ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่อง 
เนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้นชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 369 


ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่ง 
สมไว้แล้ว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 
แห่งจิต มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ชีริตินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด 
มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า 
อัตถปฏิสัมภิทาบัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าว 
ธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่าญาณ 
เหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรม 
เป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสม 
ไว้แล้ว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญาเจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา 
แห่งจิต มนินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ชีริตินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีใน 
สมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิ 
สัมภิทาบัฌฌัตึแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรตติใด ความร้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรตตินั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 370 

ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่อง 
เนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้นชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยกามาวจรวิบากจิต ๘ 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณมีรูปเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส 
สัมปยุตด้วยญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯสหรคตด้วยโสมนัส ริปปยุตจากญาณ ... เกิด 
ขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัสริปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วย 
อุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ...เกิดขึ้นโดยมี 
การชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้นฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา ริปปยุต 
จากญาณ ... เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว 
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯอริกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต 
ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมี 
ด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้แตก 
ฉานซงญาณเหล่านัน ด้วยญาณ เดว่า ญาณเหล่านิส่องเน้อความนิ ด้งนิความรูแตกฉาน ณ 
ญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยรูปาวจรวิบากชิต 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 371 

๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิก 
เขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล 

โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มี 
ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อันเป็นวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว 
นั้นแล ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะมีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรม 
เป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรม 
เหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใดความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา 
บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความ 
รู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอรูปาวจรวิบากจิต 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยู่ใน 
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล 

เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคล จึงบรรลุจตุตถฌาน 
ที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา อันเป็นวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันได้ทำ 
ไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั้นแล ฯลฯ อยู่ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤตความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา 
บัฌฌัติแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมมีด้วยนิรตติใด ความร้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนึรตตินั้น ชื่อว่า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 372 

นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลผู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ 
ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยโลกุตตรวิบากจิต 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตตรฌาน อันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ 
ปฐมฌาน ฯลฯ เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน 
สมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นกุศล 

โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน อัน 
เป็นวิบาก เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั้นแล ฯลฯ เป็นทุกขาปฏิ 
ปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยู่ในสมัยใดผัสสะ ฯลฯ อริกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤตความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา 
บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า 
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้นด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ 
ดังนี้ ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอกุศลวิบากจิต ๗ 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

จักขุวิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ฯลฯ 
โสตวิญญาณ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 373 

อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีกลิ่นเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อันเป็น 
วิบาก สหรคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อันเป็นวิบาก 
สหรคดด้วยทุกข์มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสม 
ไว้แล้วในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ทุกข์ เอกัคคตาแห่ง'จิต มนินทรีย์ 
ทุกชินทรีย์ ชีริตินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีในสมัยนั้นธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติ 
แห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า 
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้นด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ 
ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนธาตุ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯมีโผฏฐัพพะเป็น 
อารมณ์ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นวิบาก สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็น 
อารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันได้ทำ 
ไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใด ผัสสะเวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา 
เอกัคคตาแห่ง'จิต มนึนทรีย์อุเปกชินทรีย์ ชีริตินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้ 
อื่นใด มีในสมัยนั้นธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอัน 
กล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า 
ญาณเหล่านี้ล่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา 

แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอเหตุกกิริยาจิต ๓ 
[๗๘๗] ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 374 


๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนธาตุ อันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่กรรมวิบากสหรศตด้วย 
อุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น ใน 
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิตวิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแห่ง'จิต 
มนินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ ชีวิตินทรีย์หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีในสมัยนั้น 
ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา 
บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า 
นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนี้อความนี้ 
ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้นชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่กรรมวิบาก 
สหรคตด้วยโสมนัส มีรูปเป็นอารมณ์ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิด 
ขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่กรรมวิบาก 
สหรคตด้วยอุเบกขา มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้น 
ในสมัยใดผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาแห่ง'จิต 
ริริยินทรีย์สมาธินทรีย์ มนินทรีย์อุเปกขินทรีย์ชีวิสินทรีย์ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น 
แม้อื่นใด มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตก 
ฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น 
ด้วยญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 375 

แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยกิริยาจิต ๓ ประเภท 

ปฏิสัมภิทา ๓ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๓. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ธรรมเป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

มโนวิญญาณธาตุ อันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่กรรมวิบาก 
สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรศตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ 
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรศตด้วยโสมนัสวิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรศตด้วย 
โสมนัส ริปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรศตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วย 
ญาณ เกิดขึ้น ฯลฯสหรศตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ 
สหรศตด้วยอุเบกขา ริปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรศตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ 
เกิดขึ้น ฯลฯ สหรศตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ ย่อมเจริญ 
รูปาวจรฌาน ฯลฯ ย่อมเจริญรูปาวจรฌาน อันเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่ 
กรรมวิบากเป็นทิฏฐธัมมสุขวิหาร เพราะก้าวล่วงอากิญฆัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง จึง 
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรศตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ 
อริกเขปะ มีในสมัยนั้น ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต ความรู้แตกฉานในธรรม 
เหล่านี้ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา บัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้น ย่อมมีด้วยนิรุตติใด ความรู้แตกฉาน 
ในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้นชื่อว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา บุคคลรู้แตกฉานซึ่งญาณเหล่านั้น ด้วย 
ญาณใดว่า ญาณเหล่านี้ส่องเนื้อความนี้ ดังนี้ ความรู้แตกฉานในญาณทั้งหลายนั้น ชื่อว่า 
ปฏิภาณ 
ปฏิสัมภิทา 

[๗๘๘] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 376 

ปฏิสัมภิทา ๓ ย่อมเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยญาณฝ่ายกามาวจรกุศล๔ ดวง ใน 
ชิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยญาณฝ่ายกิริยา ๔ ดวง อัตถปฏิสัมภิทาย่อมเกิดในจิตตุปบาทเหล่านี้ 
ด้วย ย่อมเกิดในมรรค ๔ ผล ๔ ด้วย 
อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
ปัญหาปุจฉกะ 

[๗๘๙] ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา 

บรรดาปฏิสัมภิทา ๔ ข้อไหนเป็นกุศล ข้อไหนเป็นอกุศล ข้อไหนเป็นอัพยากฤต ฯลฯ 
ข้อไหนเป็นสรณะ ข้อไหนเป็นอรณะ 
ดึกมาติกาวิสัชนา 

[๗๙๐] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี เป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เป็น 
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นแนววิปากนวิปากธมมธรรมก็มี 
อัตถปฏิสัมภิทา เป็นวิบากก็มี เป็นวิปากธัมมธรรมก็มี เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะ อัตถปฏิสัมภิทา เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็น 
อนุปาทินนานุปาทานึยะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอสังกิลิฏฐิสังกิเลสิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เป็น 
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เป็นอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นสริตักกสวิจาระ 
อัตถปฏิสัมภิทา เป็นสวิตักกสวิจาระก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มี เป็นอริตักกาวิจาระก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มีเป็นอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ 
เป็นแนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เป็นเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เป็น 
อาจยคามีก็มี เป็นณวาจยคามินาปจยคามีก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เป็นอาจยคามีก็มี เป็นอปจยคามี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 377 

ก็มี เป็นเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นณวเสกขนาเสกขะ อัตถปฏิสัมภิทา 
เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็นเนวเสกขนาเสกขะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓เป็นปริตตะ อัตถ 
ปฏิสัมภิทา เป็นปริตตะก็มี เป็นอัปปมาณะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทาเป็นปริตตารัมมณะ ปฏิสัม 
ภิทา ๓ เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี เป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา 
๓ เป็นมัชฌิมะ อัตถปฏิสัมภิทาเป็นมัชฌิมะก็มี เป็นปณีตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอนึยตะ 
อัตถปฏิสัมภิทาเป็นสัมมัตตนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา กล่าวไม , ได้ว่า แม้ 
เป็นมิคคารัมมณะ แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมิคคาธิปติ อัตถปฏิสัมภิทา ไม , เป็นมิคคาริมิมณะ 
เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมิคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นมัคคเหตุกะ แม้เป็นมิคคาธิปติก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๒ เป็นแต่มิคคาริมมณะ ไม่เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมิคคาธิปติก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
แม้เป็นมิคคารัมมณะ แม้เป็นมิคคาธิปติก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะ 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่าเป็นอุปปาที อัตถปฏิสัมภิทา เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็น 
อุปปาทีก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา 
เป็นปัจจุปปันนารมิมณะ ปฏิสัมภิทา ๒ เป็นอดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็น 
ปัจจุปปันนาริมมณะก็มี อัตถปฏิสัมภิทา เป็นอดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็น 
ปัจจุปปันนาริมมณะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอดีตารัมมณะ แม้เป็นอนาคตารัมมณะ แม้เป็น 
ปัจจุปปันนารมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธา 
ก็มี นิรุตติปฏิสัมภิทา เป็นพหิทธารัมมฌะ ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็น 
พหิทธารัมมณะก็มีเป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆะ 
ทุกมาติกาวิสัชนา 

๑, ๒. เหตุโคจฉกวิสัชนาและจูฬันตรทุกวิสัชนา 
[๗๙๑] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นเหตุ เป็นสเหตุกะ เป็นเหตุสัมปยุต เป็นเหตุสเหตุกะ เป็น 
เหตุเหตุสัมปยุต กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นนเหตุสเหตุกะ แม้เป็นนเหตุอเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๔ เป็น 
สัปปัจจยะ เป็นสังขตะ เป็นอนึทัสสนะเป็นอัปปฏิฆะ เป็นอรูป ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นโลกิยะ อัตถ 
ปฏิสัมภิทา เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นเกนจิริญเญยยะ เป็นเกนจิน 
ริญเญยยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 378 

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

[๗๙๒] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนอาสวะ ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นสาสวะอัตถปฏิสัมภิทา 
เป็นสาสวะก็มี เป็นอนาสวะก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นอาสวริปปยุต ปฏิสัมภิทา ๓ 
กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอาสวสาสวะ เป็นแต่สาสวโนอาสวะอัตถปฏิสัมภิทา กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
อาสวสาสวะ เป็นแต่สาสวโนอาสวะก็มีกล่าวไม , ได้ว่า เป็นสาสวโนอาสวะก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๔ กล่าวไม , ได้ว่า แม้เป็นอาสวอาสวสัมปยุต แม้เป็นอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ 
ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอาสว วิปปยุตตสาสวะ อัตถปฏิสัมภิทา เป็นอาสวริปปยุตตสาสวะก็มี เป็น 
อาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี 

๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 

[๗๙๓] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนสัญโญชนะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนคันถะ ฯลฯ 
ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนโอฆะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนโยคะฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เป็น 
โนนีวรณะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนปรามาสะ ฯลฯปฏิสัมภิทา ๔ เป็นสารัมมณะ เป็น 
โนจิตตะ เป็นเจตสิกะ เป็นชิตตสัมปยุตเป็นชิตตสังสัฏฐะ เป็นชิตตสมุฏฐานะ เป็น 
ชิตตสหคู เป็นชิตตานุปริวัตติ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ เป็นชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหคู เป็น 
ชิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ เป็นพาหิระ เป็นนอุปาทา เป็นอนุปาทินนะ ปฏิสัมภิทา ๔ 
เป็นนอุปาทานะ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นโนกิเลสะ ฯลฯ 
๑๓. ปีฏฐิทุกวิสัชนา 

[๗๙๔] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นนทัสสนปหาติ'พพะ เป็นนภาวนาปหาตัพพะเป็น 
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เป็นนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นสริตักกะ อัตถปฏิ 
สัมภิทา เป็นสวิตักกะก็มี เป็นอวิตักกะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นสวิจาระ อัตถปฏิสัมภิทา 
เป็นสวิจาระก็มี เป็นอริจาระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นสัปปีตึกะก็มี เป็นอัปปีตึกะก็มี เป็น 
ปีติสหคตะก็มี เป็นนปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี เป็นนสุขสหคตะก็มี เป็น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 379 

อุเปก'ขาสหคตะก็มี เป็นนอุเปกขาสหคตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นกามาวจร อัตถปฏิสัมภิทา 
เป็นกามาวจรก็มี เป็นนกามาวจรก็มี ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นนรูปาวจร เป็นนอรูปาวจร 
ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นปริยาปันนะ อัตถปฏิสัมภิทา เป็นปริยาปันนะก็มี เป็นอปริยาปันนะก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๓เป็นอนิยยานิกะ อัตถปฏิสัมภิทา เป็นนิยยานิกะก็มี เป็นอนึยยานิกะก็มี 
ปฏิสัมภิทา ๓ เป็นอนิยตะ สัตถปฏิสัมภิทา เป็นนิยตะก็มี เป็นอนิยตะก็มี ปฏิสัมภิทา ๓ 
เป็นสอุตตระ ลัตถปฏิสัมภิทา เป็นสอุตตระก็มี เป็นอนุตตระก็มี ปฏิสัมภิทา ๔เป็นอรฌะ 
ฉะนึแล 

ปัญหาปุจฉกะ จบ 
ปฏิสัมภิทาวิภังค์ จบบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 380 

๑๖. ญาณวิภังค์ 
มาติกา 
เอกกมาติกา 

[๗๙๕] ญาณวัตถุหมวดละ ๑ คือ วิญญาณ ๕ (๑) เป็นเหตุ เป็นอเหตุกะ เป็นเหตุ 
วิปปยุต เป็นส้ปิปัจจยะ เป็นสังขตะ เป็นอรูป เป็นโลกิยะเป็นสาสวะ เป็นสัญโญชนิยะ 
เป็นคันถนิยะ เป็นโอฆนิยะ เป็นโยคนิยะ เป็นนีวรณิยะ เป็นปรามัฏฐะ เป็นอุปาทานิยะ 
เป็นสังกิเลสิกะ เป็นอัพยากฤตเป็นสารัมมณะ เป็นอเจตสิกะ เป็นวิบาก เป็น 
อุปาทินนุปาทานิยะ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เป็นนสริตักกสริจาระ เป็นนอวิตักกวิจาร 
ภัตตะ เป็นอวิตักกา'วิจาระเป็นนปีติสหคตะ เป็นเนาทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เป็นณวทัส 
สนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เป็นณวาจยคามินาปจยคามี เป็นเนาเสกขนาเสกขะ เป็น 
ปริตตะเป็นกามาวจร เป็นนรูปาวจร เป็นนอรูปาวจร เป็นปริยาปันนะ เป็นโนอปริยา 
ปันนะเป็นอนิยตะ เป็นอนิยยานิกะ เป็นอุปปันนมโนวิญญาณวิญเญยยะ เป็นอนิจจะ 
เป็นชราภิภูตะ 

วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นปัจจุบัน มีอารมณ์เป็นปัจจุบัน มีวัตถุเกิดก่อนมีอารมณ์ 
เกิดก่อน มีวัตถุเป็นภายใน มีอารมณ์เป็นภายนอก มีวัตถุยังไม่แตกดับมีอารมณ์ยังไม่ 
แตกดับ มีวัตถุต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน ย่อมไม่เสวยอารมณ์ของกันและกัน ย่อมไม่ 
เกิดขึ้นเพราะไม่นึก ย่อมไม , เกิดขึ้นเพราะไม , ทำไว้ในใจ จะเกิดขึ้นโดยไม , สับสนกันก็หาไม่ 
จะเกิดขึ้นไม , ก่อนไม , หลังกันก็หาไม่ ย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับของกันและกัน วิญญาณ ๕ ไม่มี 
ความคิดนึก บุคคลย่อมไม , รู้แจ้งธรรมอะไรๆ ด้วยวิญญาณ ๕ วิญญาณ ๕ สักแต่ว่า 
เป็นที่ตกไปแห่งอารมณ์อันใดอันหนึ่ง บุคคลย่อมไม , รู้แจ้งธรรมอะไรๆ แม้ต่อจากลำดับแห่ง 
วิญญาณ ๕บุคคลย่อมไม , สำเร็จอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิญญาณ ๕ บุคคลย่อมไม่สำเร็จ 
อิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ บุคคลย่อมไม่ประกอบกายกรรม 
#๑.จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ. 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 381 

ไม่ประกอบวจีกรรม ด้วยวิญญาณ ๕ ย่อมไม่ประกอบกายกรรม ไม่ประกอบวจีกรรม 
แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ บุคคลย่อมไม , สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ด้วยวิญญาณ ๕ 
ย่อมไม่สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ บุคคลย่อมไม่เข้า 
สมาบัติ ไม , ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณ ๕ ย่อมไม่เข้าสมาบัติ ไม , ออกจากสมาบัติ 
แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕บุคคลย่อมไม่จุติ ไม่เกิดด้วยวิญญาณ ๕ ย่อมไม , จุติ 
ไม่เกิด แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ บุคคลย่อมไม , หลับ ไม่ตื่น ไม่ เฟิน ด้วยวิญญาณ ๕ 
ย่อมไม , หลับ ไม่ตื่นไม่ปัน แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ ปัญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕ 
ตามความเป็นจริงดังที่กล่าวมานี้ญาณวัตถุหมวดละ ๑ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
ทุกมาติกา 

[๗๙๖] ญาณวัตถุหมวดละ ๒ คือ โลกิยปัญญา โลกุตตรปัญญาเกนจิวิญเญยยปัญญา 
เกนจินริญเญยยปัญญา สาสวปัญญา อนาสวปัญญา อาสวริปปยุตตสาสวปัญญา อาสว 
ริปปยุตตอนาสวปัญญา สัญโญชนิยปัญญา อสัญโญชนิยปัญญา สัญโญชนริปปยุตตสัญโญ 
ชนิยปัญญา ส์ฌูโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปัญญา ลันถนิยปัญญา อลันถนิยปัญญา 
ลันถวิปปยุตตลันถนิยปัญญาลันถริปปยุตตอลันถนิยปัญญา โอฆนิยปัญญา อโนฆนิยปัญญา 
โอฆริปปยุตตโอฆนิยปัญญา โอฆริปปยุตตอโนฆนิยปัญญา โยคนิยปัญญา อโยคนิยปัญญา 
โยคริปปยุตตโยคนิยปัญญา โยควิปปยุตตอโยคนิยปัญญา นืวรฌิยปัญญา อนีวรฌิยปัญญา 
นึวรณวิปปยุตตนีวรฌิยปัญญา นีวรณริปปยุตตอนิวรณิยปัญญา ปรามัฏฐปัญญา อปรามัฏฐปัญญา 
ปรามาสริปปยุตตปรามัฏฐปัญญา ปรามาสริปปยุตตอปรามัฏฐปัญญา อุปาทินนปัญญา อนุปาทินน 
ปัญญา อุปาทานิยปัญญาอนุปาทานิยปัญญา อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปัญญา อุปาทาน 
วิปปยุตตอนุปาทานิยปัญญา สังณิลสิกปัญญา อสังณิลสิกปัญญา กิเลสริปปยุตตสังณิลสิก 
ปัญญา กิเลสวิปปยุตตอสังณิลสิกปัญญา สวิตักกปัญญา อริตักกปัญญา สวิจารปัญญา อริจาร 
ปัญญาสัปปีติกปัญญาอัปปีดึกปัญญา ปีติสหคตปัญญานปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญา 
นสุขสหคตปัญญา อุเปกขาสหคตปัญญานอุเปกขาสหคตปัญญา กามาวจรปัญญา 
นกามาวจรปัญญา รูปาวจรปัญญานรูปาวจรปัญญา อรูปาวจรปัญญา นอรูปาวจรปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 382 

ปริยาปันนปัญญา อปริยาปันนปัญญา นิยยานิกปัญญา อนิยยานึกปัญญา นึยตปัญญา 
อนิยตปัญญาสอุตตรปัญญา อนุตตรปัญญา อัตถชาปิกปัญญา ชาปีตัตถปัญญา 
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ย่อมมี ด้วยประการฉะนี้ 
ติกมาติกา 

[๗๙๗] ญาณวัตถุหมวดละ ๓ คือ จินตามยปัญญา สุตมยปัญญาภาวนามยปัญญา 
ทานมยปัญญา สีลมยปัญญา ภาวนามยปัญญา อธิสึลปัญญาอธิจิตตปัญญา อธิปัญญาปัญญา 
อายโกศล อปายโกศล อุปายโกศล 

วิปากปัญญา วิปากชัมมธัมมปัญญา เนวริปากนริปากธัมมธัมมปัญญาอุปาทินนุปาทานึย 
ปัญญา อนุปาทินนุปาทานึยปัญญา อนุปาทินนานุปาทานึยปัญญาสริตักกสวิจารปัญญา 
อริตักกวิจารมัตตปัญญาอริตักกาวิจารปัญญา ปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญา 
อุเปกขาสหคตปัญญา อาจยศามินีปัญญา อปจยศามินีปัญญา เนวาจยคามินีนาปจยศามินี 
ปัญญา เสกขปัญญา อเสกขปัญญา เนวเสกขนาเสกขปัญญา ปริตตปัญญา 
มหัคศตปัญญาอัปปมาณปัญญา ปริตรัมมณปัญญา มหัคคตารัมมณปัญญา อัปปมาณา 
รัมมณปัญญามัคคารัมมณปัญญามัคคเหตุกปัญญา มัคคาธิปตินึปัญญา อุปปันนปัญญา 
อนุปปันนปัญญา อุปปาทินีปัญญา อดีตปัญญา อนาคตปัญญา ปัจจุปปันนปัญญา อดีตารัมมณ 
ปัญญาอนาคตารัมมณปัญญา ปัจจุปปันนารัมมณปัญญา อัชฌัตตปัญญา พหิทธาปัญญา 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปัญญา อัชฌัตตารัมมณปัญญา พหิทธารัมมฌปัญญาอัชฌัตตพหิทธารัมมณ 
ปัญญา 

สวิตักก๙วิจารปัญญา เป็นวิบากก็มี เป็นวิปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนวริปากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี สริตักกสวิจารปัญญา เป็นอุปาทินนุปาทานึยะก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานึยะก็มี 
เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี สริตักกสวิจารปัญญาเป็นปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี 
เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี สวิตักกสวิจารปัญญา เป็นอาจยคามินีก็มี เป็นอปจยคามินีก็มีเป็นณวาจยคามินี 
นาปจยคามินีก็มี สวิตักก๙วิจารปัญญา เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มีเป็นเนวเสกขนาเสกขะก็มี 
สริตักก๙วิจารปัญญา เป็นปริตตะก็มี เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอัปปมาณะก็มี สริตักกสวิจาร 
ปัญญา เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมฌะก็มีเป็นอัปปมาณารัมมณะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 383 

สวิตักกสวิจารปัญญา เป็นมัคคารัมมฌะก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปตินีก็มี 
สริตักกสวิจารปัญญา เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทินีก็มี สริตักกสวิจาร 
ปัญญา เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี สริตักกสวิจารปัญญา เป็น 
อดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี สริตักกสวิจาร 
ปัญญา เป็นอัชฌัตตะก็มีเป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี สริตักกสวิจารปัญญา 
เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี 

อริตักกวิจารมัตตปัญญา เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นณวริปากนริปาก 
ธัมมธรรมก็มี อวิตักกวิจารมัตตปัญญา เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มีเป็นอนุปาทิน 
นุปาทานิยะก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อวิตักกวิจารมัตตปัญญา เป็นอาจยคามินีก็มี 
เป็นอปจยคามินีก็มี เป็นณวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อวิตักกวิจารปัญญา เป็นเสกขะก็มี 
เป็นอเสขะก็มี เป็นเนวเสกขนาเสกขะก็มี อริตักกวิจารปัญญา เป็นอุปปันนะก็มี เป็น 
อนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทินีก็มีอริตักกวิจารปัญญา เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็น 
ปัจจุบันก็มี อริตักกวิจารปัญญา เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี เป็น 
อัชฌัตตพหิทธาก็มี 

อริตักกาวิจารปัญญา เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนววิปากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เป็นเป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อริตักกาวิจารปัญญาเป็นปีติสหคตะก็มี เป็นสุขสหคตะก็มี 
เป็นอุเปกขาสหคตะก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นอาจยคามินีก็มี เป็นอปจยคามินึก็มี เป็น 
ณวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็นเนวเสกขนา 
เสกขะก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มีเป็นอัปปมาณารัม 
มณะก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นมัคคารัมมณะก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปดึนืก็มี อริ 
ตักกาวิจารปัญญา เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทินึก็มี อริตักกาวิจารปัญญา 
เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มีเปีนปัจจุบันก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นอดีตารัมมณะก็มี 
เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นอัชฌัตตะก็มี 
เป็นพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี อริตักกาวิจารปัญญา เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี เป็น 
พหิทธารัมมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 384 

ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็น 
เนวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญาเป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มีเป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มีปีติสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญา 
เป็นสริตักกสวิจาระก็มีเป็นอริตักกวิจารมัตตะก็มีเป็นอริตักกาวิจาระก็มีปีติสหคตปัญญา 
สุขสหคตปัญญาเป็นอาจยคามินีก็มี เป็นอปจยคามินืก็มี เป็นเนวาจยคามินึนาปจยคามินีก็มี 
ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็นฒวเสกขนาเสกขะก็มี 
ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นปริตตะก็มี เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอปีปมาณะก็มี 
ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี เป็นอัปป 
มาณารัมมณะก็มีปีดึสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาเป็นมัคคารัมมณะก็มีเป็นมัคคเหตุกะก็มี 
เป็นมัคคาธิปดึนึก็มีปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปันนะก็มี 
เป็นอุปปาทินีก็มี ปิดึสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มีเป็นปัจจุบันก็มี 
ปีติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นอดีตารัมมณะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มี เป็นปัจจุป 
ปันนารัมมณะก็มี ปีดึสหคตปัญญาสุขสหคตปัญญาเป็นอัชฌัตตะก็มีเป็นพหิทธาก็มี 
เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี ปิติสหคตปัญญา สุขสหคตปัญญา เป็นอัชฌัตตารัมมณะก็มี 
เป็นพหิทธารัมมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี 

อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นวิบากก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นณววิปากนริปาก 
ธัมมธรรมก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นอุปาทินนุปาทานิยะก็มีเป็นอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นอาจยคามินีก็มี เป็นอปจยคามินีก็มี 
เป็นณวาจยคามินีนาปจยคามินีก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นเสกขะก็มี เป็นอเสกขะก็มี เป็น 
เนวเสกขนาเสกขะก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นปริตตะก็มี เป็นมหัคคตะก็มี เป็นอัปปมาณะ 
ก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นปริตตารัมมณะก็มี เป็นมหัคคตารัมมณะก็มี เป็นอัปปมาณารัมมณะ 
ก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นมัคคารัมมณะก็มี เป็นมัคคเหตุกะก็มี เป็นมัคคาธิปดึนึก็มี 
อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอนุปันนะก็มี เป็นอุปปาทินีก็มี 
อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นอดีตก็มี เป็นอนาคตก็มี เป็นปัจจุบันก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 385 

เป็นอตีตารัมมฌะก็มี เป็นอนาคตารัมมณะก็มีเป็นปัจจุปปันนารัมมณะก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา 
เป็นอัชฌัตตะก็มี เป็นพหิทธาก็มี อุเปกขาสหคตปัญญา เป็นอัชฌัตตพหิทธาก็มี เป็นอัชฌัตตา 
รัมมณะก็มีเป็นพหิทธาร'มมณะก็มี เป็นอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ย่อมมี 
ด้วยประการฉะนี้ 

จตุกกมาติกา 

[๗๙๘] ญาณวัตถุหมวดละ ๔ คือ ก็'มมัสสกตาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ มี'คคสมังคิญาณ 
ผลสมี'งคิญาณ ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินึปฏิปทาญาณ 
กามาวจรปัญญา รูปาวจรปัญญาอรูปาวจรปัญญา อปริยาปันนปัญญา ธรรมญาณ อันวยญาณ 
ปริจจญาณสัมมติญาณ อาจยโนอปจยปัญญา อปจยโนอาจยปัญญา อาจยอปจยปัญญาเนวาจย 
โนอปจยปัญญา นิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา ปฏิเวธโนนิพพิทาปัญญานิพพิทาปฏิเวธปัญญา เนว 
นิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา หานภาคินีปัญญา ฐิติภาคินีปัญญา วิเสสภาคินีปัญญา นิพเพธภาคินีปัญญา 
ปฏิสัมภิทา ๔ ปฏิปทา ๔อารมณ์ ๔ ชรามรณญาณ ชรามรณสมุทยญาณ ชรามรณนิโรธญาณ 
ชรามรณนิโรธคามินิปฏิปทาญาณ ชาติญาณ ฯลฯ ภวญาณ ฯลฯ อุปาทานญาณ ฯลฯตัณหาญาณ 
ฯลฯ เวทนาญาณ ฯลฯ ผล , สญาณ ฯลฯ สฬายตนญาณ ฯลฯนามรูปญาณ ฯลฯ วิญญาณญาณ 
ฯลฯ สังขารญาณ สังขารสมุทยญาณสังขารนิโรธญาณ สังขารนิโรธคามินิปฏิปทาญาณ 
ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ย่อมมี ด้วยประการฉะนี้ 
ปัญจก-ฉักก-สัตตก-อัฏฐก-นวกมาติกา 
[๗๙๙] ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ คือ สัมมาสมาธิมีองค์ ๕ สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ 
ญาณวัตถุ หมวดละ ๕ ย่อมมี ด้วยประการฉะนี้ 

ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ คือ ปัญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุ หมวดละ ๖ย่อมมี 
ด้วยประการฉะนี้ 

ญาณวัตถุ หมวดละ ๗ คือ ญาณวัตถุในธรรมแต่ละ ๗ ละ ๗ ญาณวัตถุหมวดละ ๗ 
ย่อมมี ด้วยประการฉะนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 386 

ญาณวัตถุ หมวดละ ๘ คือ ปัญญาในวรรค ๕ ปัญญามรรค ๔ ปัญญรในผล ๔ 
ญาณวัตถุ หมวด ๘ ย่อมมี ด้วยประการฉะนี้ 

ญาณวัตถุ หมวดละ ๙ คือ ปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙ 
ย่อมมี ด้วยประการฉะนี้ 

ทสกมาติกา 

[๘๐๐] ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ คือ พระตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะ 
อันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กำลังเหล่านั้นชื่อว่า 
กำลัง ๑๐ ของพระตถาคต 

กำลัง ๑๐ ของพระตถาคต เป็นไฉน 

๑. พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ และธรรม 
ที่ไม่ใช่ฐานะโดยความไม , ใช่ฐานะ ตามความเป็นจริง พระตถาคตทรงทราบธรรมที่เป็นฐานะ 
โดยความเป็นฐานะ และธรรมที่ไม , ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะ ตามความเป็นจริง แม้ใด 
แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะ 
อันประเสริฐ ทรงบันลือสึหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของ 
พระตถาคต 

๒. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบวิบากของกัมมสมาทาน อันเป็นอดีต 
อนาคต ปัจจุบัน ตามความเป็นจริง โดยฐานะ โดยเหตุ พระตถาคตทรงทราบวิบากของ 
กัมมสมาทานอันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ตามความเป็นจริงโดยฐานะ โดยเหตุ แม้ใด 
แม้ซัอนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ 
ทรงบันลือสึหนาท ในบริษัททรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 

๓. ยัง มี ข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบทางไป สู่ภูมิ ทั้งปวงตามความเป็นจริง พระ 
ตถาคตทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง แม้ใด แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 
พระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานอันประเสริฐ ทรงบันลือสึหนาทในบริษัท 
ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 387 

๔. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบโลกอันเป็นอเนกธาตุเป็นนานาธาตุ 
ตามความเป็นจริง พระตถาคตทรงทราบโลกอันเป็นอเนกธาตุเป็นนานาธาตุ ตามความเป็น 
จริง แม้ใด แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรง 
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 

๕. ยังมีซัออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆ 
กัน ตามความเป็นจริง พระตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กัน ตามความ 
เป็นจริง แม้ใด แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึง 
ทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
กำลังของพระตถาคต 

๖. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก , กล้าแห่งอินทรีย์ 
ของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่น ตามความเป็นจริง พระตถาคต ทรงทราบความแก , กล้าและ 
ไม่แก , กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่น ตามความเป็นจริง แม้ใด แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ 
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 

๗. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออก 
แห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ ตามความเป็นจริงพระตถาคตทรงทราบความ 
เศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออก แห่งฌานวิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ ตามความ 
เป็นจริง แม้ใด แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรง 
ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 

๘. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบความระลึกชาติหนหลังได้ตามความเป็น 
จริง พระตถาคตทรงทราบความระลึกชาติหนหลังได้ตามความเป็นจริง แม้ใด แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นกำลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ 
ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 388 

๙. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบความจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายตามความ 
เป็นจริง พระตถาคตทรงทราบความจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริง แม้ใด 
แม้ซัอนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะอัน 
ประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระ 
ตถาคต 

๑๐. ยังมีข้ออื่นอีก พระตถาคตย่อมทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง 
พระตถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง แม้ใด แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของ 
พระตถาคต พระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแล้ว จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐ ทรงบันลือสีหนาท 
ในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร แม้ซ้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคต 

พระตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใด จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบันลือ 
สีหนาทในบริษัท ทรงประกาศพรหมจักร กำลังเหล่านี้ชื่อว่า กำลัง ๑๐ของพระตถาคต 
ญาณวัตถุ หมวดละ ๑๐ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
มาติกา จบ 
เอกกนิเทศ 

[๘๐๑] วิญญาณ ๕ เป็นนเหตุทั้งนั้น เป็นอเหตุกะทั้งนั้น เป็นเหตุริปปยุตทั้งนั้น 
เป็นสัปปัจจยะทั้งนั้น เป็นสังขตะทั้งนั้น เป็นอรูปทั้งนั้น เป็นโลกิยะทั้งนั้น เป็นสาสวะทั้งนั้น 
เป็นสัญโญชนึยะทั้งนั้น เป็นศันถนิยะทั้งนั้นเป็นโอฆนิยะทั้งนั้น เป็นโยคนิยะทั้งนั้น เป็น 
นึวรณิยะทั้งนั้น เป็นปรามัฏฐะทั้งนั้นเป็นอุปาทานึยะทั้งนั้น เป็นสังกิเลสิกะทั้งนั้น 
เป็นอัพยากฤตทั้งนั้น เป็นสารัมมณะทั้งนั้น เป็นอเจตสิกะทั้งนั้น เป็นวิบากทั้งนั้น เป็น 
อุปาทินนุปาทานิยะทั้งนั้นเป็นอสังกิสิฏฐสังกิเลสิกะทั้งนั้น ไม่เป็นสริตักกสวิจาระทั้งนั้น 
ไม่เป็นอริตักกวิจารมัตตะทั้งนั้น เป็นอริตักกาวิจาระทั้งนั้น ไม่เป็นปีติสหคตะทั้งนั้น เป็น 
ณวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะทั้งนั้น เป็นเนวบัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะทั้งนั้น เป็น 
ณวาจยคามินาปจยคามีทั้งนั้น เป็นเนวเสกขนาเสกขะทั้งนั้น เป็นปริตตะทั้งนั้นเป็น 
กามาวจรทั้งนั้น ไม่เป็นรปาวจรทั้งนั้น ไม่เป็นอรปาวจรทั้งนั้น เป็นปริยาปันนะทั้งนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 389 

ไม่เป็นอปริยาปันนะทั้งนั้น เป็นอนิยตะทั้งนั้น เป็นอนิยยานิกะทั้งนั้นเป็นอุปปันนมโน 
วิญญาณวิญเญยยะทั้งนั้น เป็นอนิจจะทั้งนั้น เป็นชราภิภูตะทั้งนั้น 

[๘๐๒] คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นปัจจุบัน มีอารมณ์เป็นปัจจุบัน นั้น 
คือ เมื่อวัตถุเกิดขึ้น เมื่ออารมณ์เกิดขึ้น วิญญาณ ๕ ก็เกิดขึ้น 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเกิดก่อน มีอารมณ์เกิดก่อน นั้น คือเมื่อวัตถุเกิดก่อน 
เมื่ออารมณ์เกิดก่อน วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุเป็นภายใน มีอารมณ์เป็นภายนอกนั้น คือ วัตถุ 
ของวิญญาณ ๕ เป็นภายใน อารมณ์ของวิญญาณ ๕ เป็นภายนอก 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุยังไม่แตกดับ มีอารมณ์ยังไม , แตกดับนั้น คือ วิญญาณ ๕ 
เกิดขึ้น ในเมื่อวัตถุยังไม่แตกดับ ในเมื่ออารมณ์ยังไม่แตกดับ 

คำว่า วิญญาณ ๕ มีวัตถุต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน นั้น มีอธิบายว่า วัตถุและ 
อารมณ์ของจักขุวิญญาณเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุและอารมณ์ของโสตวิญญาณเป็นอีกอย่างหนึ่ง วัตถุ 
และอารมณ์ของฆานวิญญาณเป็นอีกอย่างหนึ่งวัตถุ และ อารมณ์ของชิวหาวิญญาณเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
วัตถุและอารมณ์ ของกายวิญญาณเป็นอีกอย่างหนึ่ง 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม , เสวยอารมณ์ของกันและกัน นั้น มีอธิบายว่า โสต 
วิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณ แม้จักขุวิญญาณก็ย่อมไม่เสวยอารมณ์ของโสต 
วิญญาณ ฆานวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณแม้จักขุวิญญาณก็ย่อมไม , เสวยอารมณ์ 
ของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณ แม้จักขุวิญญาณก็ย่อม 
ไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณกายวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณ แม้จักขุ 
วิญญาณก็ย่อมไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ จักขุวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณ ฯลฯ 
จักขุวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของฆานวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของ 
ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ จักขุวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ย่อมไม่ 
เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ แม้กายวิญญาณ 
ก็ย่อมไม , เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณฆานวิญญาณย่อมไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ แม้ 
กายวิญญาณก็ย่อมไม่เสวยอารมณ์ของฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณย่อมไม , เสวยอารมณ์ของกาย 
วิญญาณ แม้กายวิญญาณก็ย่อมไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 390 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม , เกิด เพราะไม่พิจารณา นั้น คือ เมื่อพิจารณาอารมณ์ 

. 1 ,IV 

วิญญาณ ๕ จงเกดขน 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม , เกิด เพราะไม่ทำไว้ในใจ นั้น คือ เมื่อทำอารมณ์ไว้ 
ในใจ วิญญาณ ๕ จึงเกิดขึ้น 

คำว่า วิญญาณ ๕ จะเกิดขึ้นโดยไม , สับสนกันก็หาไม , นั้น คือวิญญาณ ๕ 
ไม่เกิดขึ้นตามลำดับของกันและกัน 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม , เกิดขึ้นพร้อมกัน นั้น คือ วิญญาณ ๕ ไม่เกิดขึ้น 
ในขณะเดียวกัน 

คำว่า วิญญาณ ๕ ไม , เกิดขึ้นต่อจากลำดับของกันและกัน นั้นมีอธิบายว่า 
โสตวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณก็ย่อมไม , เกิดต่อจากลำดับ 
ที่โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณ 
ก็ย่อมไม , เกิดต่อจากลำดับที่ฆานวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่จักขุวิญญาณ 
เกิด แม้จักขุวิญญาณก็ย่อมไม , เกิดต่อจากลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด กายวิญญาณย่อมไม่เกิด 
ต่อจากลำดับที่จักขุวิญญาณเกิด แม้จักขุวิญญาณก็ย่อมไม , เกิดต่อจากลำดับที่กายวิญญาณเกิด 
จักขุวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่โสตวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจาก 
ลำดับที่ฆานวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด ฯลฯ จักขุ 
วิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่กายวิญญาณเกิดแม้กายวิญญาณก็ย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่ 
จักขุวิญญาณเกิด โสตวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่กายวิญญาณเกิด แม้กายวิญญาณ 
ก็ย่อมไม , เกิดต่อจากลำดับที่โสตวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่กายวิญญาณ 
เกิด แม้กายวิญญาณก็ย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่ฆานวิญญาณเกิด ชิวหาวิญญาณย่อมไม , เกิดต่อ 
จากลำดับที่กายวิญญาณเกิด แม้กายวิญญาณก็ย่อมไม่เกิดต่อจากลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด 
คำว่า วิญญาณ ๕ ไม , มีความคิดนึก นั้น คือ ความนึก ความคิดความพิจารณา 
หรือความกระทำไว้ในใจ ย่อมไม่มีแก , วิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่รู้แจ้งธรรมอะไรๆ ด้วยวิญญาณ ๕ นั้น คือบุคคลย่อมไม่ 
รู้แจ้งธรรมอะไรๆ ด้วยวิญญาณ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 391 

คำว่า วิญญาณ ๕ สักแต่ว่าเป็นที่ตกไปแห่งอารมณ์อันใดอันหนึ่ง นั้น คือ 
เป็นแต่สักว่าคลองแห่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้น 

คำว่า บุคคลย่อมไม , รู้แจ้งธรรมอะไรๆ แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลย่อมไม , รู้แจ้งธรรมอะไรๆ แม้ด้วยมโนธาตุ ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
คำว่า บุคคลย่อมไม่สำเร็จอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยวิญญาณ ๕ นั้น คือ 
บุคคลย่อมไม่สำเร็จอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การเดินการยืน การนึ่ง การนอน ด้วย 
วิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่สำเร็จอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ต่อจากลำดับแห่งริญ 
ญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลย่อมไม่สำเร็จอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งคือ การเดิน การยืน 
การนึ่ง การนอน แม้ด้วยมโนธาตุ ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่ประกอบกายกรรม ไม่ประกอบวจีกรรมด้วยวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลย่อมไม่ประกอบกายกรรม วจีกรรม ด้วยวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่ประกอบกายกรรม ไม่ประกอบวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับ 
แห่งวิญญาณ ๕ นัน คือ บุคคลย่อมไม่ประกอบกายกรรมวจีกรรม แม้ด้วยมโนธาตุ 
ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ด้วยวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลมิได้สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม ด้วยวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แม้ต่อจากลำดับแห่ง 
วิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิได้สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรม แม้ด้วยมโนธาตุต่อจาก 
ลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม , ได้ออกจากสมาบัติ ด้วยวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลมิได้เข้าสมาบัติ มิได้ออกจากสมาบัติ ด้วยวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติ ไม , ได้ออกจากสมาบัติ แม้ต่อจากลำดับแห่ง 
วิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิได้เข้าสมาบัติ มิได้ออกจากสมาบัติ แม้ด้วยมโนธาตุ ต่อจาก 


ลำดับแห่งริฌฌาณ ๕ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 392 

คำว่า บุคคลย่อมไม่จุติ ไม่เกิดด้วยวิญญาณ ๕ นั้น คือ บุคคลมิได้จุติ มิได้เกิด 
ด้วยวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม่จุติ ไม่เกิดแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕นั้น คือ 
บุคคลมิได้จุติ มิได้เกิด แม้ด้วยมโนธาตุ ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
คำว่า บุคคลย่อมไม , หลับ ไม , ตื่น ไม่สน ด้วยวิญญาณ ๕ นั้นคือ บุคคล 
มิได้หลับ มิได้ตื่น มิได้สน ด้วยวิญญาณ ๕ 

คำว่า บุคคลย่อมไม , หลับ ไม , ตื่น ไม่สน แม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ นั้น 
คือ บุคคลมิได้หลับ มิได้ตื่น มิได้สน แม้ด้วยมโนธาตุต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ ๕ 
ความรู้เรื่องวิญญาณ ๕ ดังกล่าวมานี้ ชื่อว่า ปัญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ ๕ ตาม 
ความเป็นจริง ญาณวัตถุ หมวดละ ๑ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
ทุกนิเทศ 

[๘๐๓] ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า โลกิยปัญญา ปัญญา 
ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า โลกุตตรปัญญา 

ปัญญาทั้งหมด ชื่อว่า เกนจิริญเญยยปัญญา และเกนจินวิญเญยยปัญญา 
ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า สาสวปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนาสวปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อาสวริปปยุตตสาสวปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อาสวริปปยุตตอนาสวปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ นั้น ชื่อว่า สัญโญชนิยปัญญา ปัญญา 
ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อสัญโญชนึยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย 
ปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนึยปัญญา 
ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า คันถนิยปัญญาปัญญาใน 
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อคันถนึยปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 393 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า คันถวิปปยุตตคันถนิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า คันถวิปปยุตตอคันถนิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า โอฆนิยปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อโนฆนิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า โยคนิยปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อโยคนิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า โยควิปปยุตตโยคนิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า โยควิปปยุตตอโยคนิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า นึวรณิยปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนีวรณิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า นึวรณวิปปยุตตนีวรณิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า นึวรณวิปปยุตตอนึวรฌิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า ปรามัฏฐปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อปรามัฏฐปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปัญญา 

ปัญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทินนปัญญา ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ 
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุปาทินนปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุปาทานิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อุปาทานริปปยุตตอนุปาทานิยปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า สังณิลสิกปัญญา ปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อสังกิเลสิกปัฌฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 394 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า กิเลสวิปปยุตตสังณิลสิกปัญญา 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปัญญา 

ปัญญาอันสัมปยุตด้วยวิตก ชื่อว่า สวิตักกปัญญา ปัญญาอันปราศจากวิตก ชื่อว่า 
อริตักกปัญญา 

ปัญญาอันสัมปยุตด้วยวิจาร ชื่อว่า สวิจารปัญญา ปัญญาอันปราศจากวิจาร ชื่อว่า 
อริจารปัญญา 

ปัญญาอันสัมปยุตด้วยปีติ ชื่อว่า สัปปีติกปัญญา ปัญญาอันปราศจากปีติ ชื่อว่า 
อัปปีดึกปัญญา 

ปัญญาอันสัมปยุตด้วยปีติ ชื่อว่า ปิติสหคตปัญญา ปัญญาอันปราศจากปิติ ชื่อว่า 
นปีดึสหคตปัญญา 

ปัญญาอันสัมปยุตด้วยสุข ชื่อว่า สุขสหคตปัญญา ปัญญาอันปราศจากสุข ชื่อว่า 
นสุขสหคตปัญญา 

ปัญญาอันสัมปยุตด้วยอุเบกขา ชื่อว่า อุเปกขาสหคตปัญญา ปัญญาอันปราศจากอุเบกขา 
ชื่อว่า นอุเปกขาสหคตปัญญา 

ปัญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่า กามาวจรปัญญา รูปา 
วจรปัญญา อรูปาวจรปัญญา อปริยาปันนปัญญา ชื่อว่า นกามาวจรปัญญา 

ปัญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่า รูปาวจรปัญญา กามาวจร 
ปัญญา อรูปาวจรปัญญา อปริยาปันนปัญญา ชื่อว่า นรูปาวจรปัญญา 

ปัญญาในอรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่า อรูปาวจรปัญญา 
กามาวจรปัญญา รูปาวจรปัญญา อปริยาปันนปัญญา ชื่อว่า นอรูปาวจรปัญญา 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า ปริยาปันนปัญญา ปัญญาใน 
มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อปริยาปันนปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า นิยยานิกปัญญา ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ใน 
วิปากธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อนิยยานึกปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า นึยตปัญญา ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ในริปากธรรม 
ในภมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภมิ ๓ ชื่อว่า อนึยตปัฌฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 395 

ปัญญาในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า สอุตตรปัญญาปัญญาในมรรค 
๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุตตรปัญญา 

ในปัญญาเหล่านั้น อัตถชาปิกปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญาที่เป็นกิริยาอัพยากฤตในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต์ ผู้กำลังยังอภิญญา 
ให้เกิดขึ้น ผู้กำลังยังสมาบัติให้เกิดขึ้น ชื่อว่า อัตถชาปีกปัญญา 

ปัญญาที่เป็นกิริยาอัพยากฤตในวิปากธรรมในภูมิ ๔ ของพระอรหันต์ เมื่อขณะที่อภิญญา 
เกิดขึ้นแล้ว เมื่อขณะที่สมาบัติเกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่า ชาปิตัตถปัญญา 
ญาณวัตถุหมวดละ ๒ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
ดึกนิเทศ 

[๘๐๔] ในญาณวัตถุหมวดละ ๓ นั้น จินดามยปัญญา เป็นไฉน 

ในการงานทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วย 
ปัญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดี บุคคลมิได้ฟ้งจากผู้อื่น ย่อมได้ 
ลัมมัสสกตาญาณ หรือย่อมได้สัจจานุโลมิกญาณ ว่ารูปไม่เที่ยง ดังนี้บ้าง ว่าเวทนาไม่เที่ยง 
ดังนี้บ้าง ว่าสัญญาไม่เที่ยง ดังนี้บ้าง ว่าสังขารทั้งหลายไม , เที่ยง ดังนี้บ้าง ว่าวิญญาณไม่เที่ยง 
ดังนี้บ้าง ย่อมได้อนุโลมิกญาณขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ 
ธัมมนิชฌานขันติญาณอันใด ซึ่งมีลักษณะอย่างนั้น นี้เรียกว่า จินดามยปัญญา 
สุตมยปัญญา เป็นไฉน 

ในการงานทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดี ในศิลปะทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไป 
ด้วยปัญญาก็ดี ในวิชาทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดี บุคคลได้ฟ้งจากผู้อื่นแล้ว จึงได้ 
ลัมมัสสกตาญาณ หรือได้สัจจานุโลมิกญาณ ว่ารูปไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าเวทนาไม , เที่ยง ดังนี้บ้าง 
ว่าสัญญาไม่เที่ยง ดังนี้บ้าง ว่าสังขารทั้งหลายไม , เที่ยง ดังนี้บ้าง ว่าวิญญาณไม่เที่ยง ดังนี้บ้าง 
ได้อนุโลมิกญาณ ขันติญาณทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปกขญาณ ธัมมนิชฌานขันติญาณ 
อันใด ซึ่งมีลักษณะอย่างนั้น นี้เรียกว่า สุตมยปัญญา 

ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแบ้ทั้งหมด เรียกว่า ภาวนามยปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 396 

[๘๐๕] ทานมยปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด 
ปรารภทานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ให้ทาน นี้เรียกว่า ทานมยปัญญา 
สีลมยปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภศีล 
เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รักษาศีล นี้เรียกว่า สีลมยปัญญา 

ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมด เรียกว่า ภาวนามยปัญญา 
[๘๐๖] อธิสึลปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก , ผู้สำรวมด้วยปาฏิโมกขสังวรศีล นี้เรียกว่า อธิสึลปัญญา 
อธิจิตปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก่โยคาวจรบุคคลผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติ และอรูปาวจรสมาบัติ นี้เรียกว่า อธิจิตตปัญญา 
อธิปัญญาปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ นี้เรียกว่า อธิปัญญาปัญญา 
[๘๐๗] อายโกศล เป็นไฉน 

บุคคลผู้มีปัญญาย่อมรู้ชัดว่า เมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านี้อกุศลธรรมที่ยังไม , เกิดขึ้นก็จะ 
ไม่เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้ หรือเมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านี้ กุศลธรรม 
ที่ย้งไม , เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความภิยโยยิ่ง เพื่อความ 
ไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความ 
วิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความข้อนั้น อันใด นี้เรียกว่า อายโกศล 
อปายโกศล เป็นไฉน 

บุคคลผู้มีปัญญาย่อมรู้ชัดว่า เมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านี้ กุศลธรรมที่ย้งไม่เกิดขึ้น 
ก็จะไม่เกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไป หรือเมื่อเราพิจารณาธรรมเหล่านี้ 
อกศลธรรมที่ย้งไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น และอกศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดีจะเป็นไปเพื่อความภิยโยยิ่ง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 397 

เพื่อความไพบูลย์ ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในความ 
ข้อนั้น อันใด นี้เรียกว่าอปายโกศล 

ปัญญาแม้ทั้งหมด ที่เป็นอุบาย แก้ไขในกิจรีบด่วนหรือภัยที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเรียกว่า 
อุปายโกศล 

[๘๐๘] ปัญญาในริปากธรรมในภูมิ ๔ ชื่อว่า ริปากปัญญา ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ 
๔ ชื่อว่า ริปากธัมมธัมมปัญญา ปัญญาในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า เนววิปากนวิปาก 
ธัมมธัมมปัญญา 

[๘๐๙] ปัญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อุปาทินนุปาทานิยปัญญาปัญญาใน 
กุศลธรรมในภูมิ ๓ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อนุปาทินนุปาทานิยปัญญา ปัญญา 
ในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า อนุปาทินนานุปาทานิยปัญญา 

[๘๑๐] ปัญญาอันสัมปยุตด้วยวิตกวิจาร ชื่อว่า สริตักกสวิจารปัญญาปัญญาอัน 
ปราศจากวิตกแต่สัมปยุตด้วยวิจาร ชื่อว่า อริตักกวิจารมัตตปัญญาปัญญาอันปราศจากวิตกวิจาร 
ชื่อว่า อริตักกาวิจารปัญญา 

[๘๑๑] ปัญญาอันสัมปยุตด้วยปีติชื่อว่า ปีติสหคตปัญญาปัญญาอันสัมปยุตด้วยสุข 
ชื่อว่า สุขสหคตปัญญา ปัญญาอันสัมปยุตด้วยอุเบกขา ชื่อว่าอุเปกขาสหคตปัญญา 

[๘๑๒] ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า อาจยคามินีปัญญาปัญญาในมรรค ๔ 
ชื่อว่า อปจยคามินีปัญญา ปัญญาในวิปากธรรมในภูมิ ๔ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า 
ณวาจยคามินีนาปจยคามินีปัญญา 

[๘๑๓] ปัญญาในมรรค ๔ ในผล ๓ ชื่อว่า เสกขปัญญา ปัญญาในอรหัตตผลอันเป็น 
ส่วนเบื้องสูง ชื่อว่า อเสกขปัญญา ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๓ในริปากธรรมในภูมิ ๓ 
ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ ชื่อว่า เนวเสกขนาเสกขปัญญา 

[๘๑๔] ปัญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่าปริตตปัญญา 
ปัญญาในรูปาวจรกุศลธรรม รูปาวจรอัพยากตธรรม อรูปาวจรกุศลธรรม และอรูปาวจรอัพยากต 
ธรรม ชื่อว่า มหัคคตปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ผล ๔ ชื่อว่า อัปปมาฌปัญญา 

[๘๑๕] ปริตตารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 398 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ปริตตธรรมเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปริตตารัมมฌปัญญา 
มหัคคตารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
มหัคคตธรรมเกิดขึ้น นี้เรียกว่า มหัคคตารัมมณปัญญา 
อัปปมาณารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด ปรารภอัปปมาณธรรม 
เกิดขึ้น นี้เรียกว่า อัปปมาณารัมมณปัญญา 
[๘๑๖] มัคคารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 6 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
อริยมรรคเกิดขึ้น นี้เรียกว่า มัคคารัมมฌปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ชื่อมัคคเหตุกปัญญา 
มัคคาธิปตินึปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 6 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด กระทำ 
อริยมรรคให้เป็นอธิบดีเกิดขึ้น นี้เรียกว่า มัคคาธิปตินีปัญญา 
[๘๑๗] ปัญญาในริปากธรรมในภูมิ ๔ เป็นอุปปันนะก็มี เป็นอุปปาทินีก็มี กล่าวไม , ได้ว่า 
เป็นอนุปปันนะ ปัญญาในกุศลธรรมในภูมิ ๔ ในกิริยาอัพยากตธรรมในภูมิ ๓ เป็นอุปปันนะ 
เป็นอนุปปันนะก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นอุปปาทินึ 

[๘๑๘] ปัญญาทั้งหมดนั้นแล เป็นอดีตปัญญาก็มี เป็นอนาคตปัญญาก็มี เป็นปัจจุป 
ปันนปัญญาก็มี 

[๘๑๙] อดีตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเป็นอดีตเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อดีตารัมมฌปัญญา 
อนาคตารัมมณปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเป็นอนาคตเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อนาคตารัมมฌปัฌฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 399 

ปัจจุปันนารัมมณปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปัจจุปปันนารัมมณปัญญา 

[๘๒๐] ปัญญาทั้งหมดนั้นแลเป็นอัชฌัตดปัญญาก็มี เป็นพหิทธาปัญญาก็มี เป็น 
อัชฌัตตพหิทธาปัญญาก็มี 

[๘๒๑] อัชฌัตตารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 6 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเป็นไปภายในเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อัชฌัตตารัมมฌปัญญา 
พหิทธารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 8 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
ธรรมอันเป็นภายนอกเกิดขึ้น นี้เรียกว่า พหิทธารัมมณปัญญา 
อัชฌัตดพหิทธารัมมณปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 8 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด 
ปรารภธรรมทั้งภายในและภายนอกเกิดขึ้น นี้เรียกว่า อัชฌัตดพหิทธารัมมณปัญญา 
ญาณวัตถุ หมวดละ ๓ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
จตุกกนิเทส 

[๘๒๒] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๔ นั้น กัมมัสสกตาญาณ เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด มีลักษณะ 
เอ ย่างนี้ว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การบูชาพระรัตนตรัยมีผล การบวงสรวงมีผล ผลวิบากของ 
กรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายมี อยู่ โลกนี้มีอยู่ โลกหน้ามีอยู่ มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ผู้จุติ 
และปฏิสนธิมี อยู่ สมฌพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์ซึ่งโลกนี้และ 
โลกหน้าด้วยตนเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ทั่วกัน มี อยู่ ในโลกนี้ดังนี้นี้เรียกว่า กัมมัสสกตา 
ฌาณ ยกเว้นสัจจานโลมิกฌาณ กศลปัฌฌาที่เป็นสาสวะแม้ทั้งหมด ชื่อ ว , ากัมบัสสกตาฌาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 400 

สัจจานุโลมิกญาณ เป็นไฉน 

อนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ รุจิญาณ มุติญาณ เปก'ขญาณธัมมนิชฌาน ขันติ 
ญาณ อันใด มีลักษณะรู้อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าเวทนาไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าสัญญา 
ไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดังนี้บ้างว่าวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้าง นี้เรียกว่า 
สัจจานุโลมิกญาณ 

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า มัคคสมังคิญาณ 

ปัญญาในผล ๔ ชื่อว่า ผลสมังคิญาณ 

[๘๒๓] มํเคคสมังคิญาณ ได้แก่ ความรู้แม้ในทุกข์นี้ความรู้แบ้ในทุกขสมุทัยนี้ 
ความรู้แม้ในทุกขนิโรธนี้ความรู้แม้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ 

ทุกขญาณ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภทุกข์ 
เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุกขญาณ 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด 
ปรารภทุกขสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุกขสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 

[๘๒๔] ปัญญาในกามาวจรกุศลธรรมและกามาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่ากามาวจรปัญญา 
ปัญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่ารูปาวจรปัญญา ปัญญาในอรูปาวจร 
กุศลธรรมและอรูปาวจรอัพยากตธรรม ชื่อว่าอรูปาวจรปัญญา ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า 
อปริยาปันนปัญญา 

[๘๒๕] ธัมมญาณเป็นไฉน 

ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อว่า ธัมมญาณ 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงส่งนัยคือปัจจเวกขณญาณไปในอดีตและอนาคตด้วยธรรม 
นี้ที่พระองค์'ทรงรู้แล้ว ทรงเห็นแล้ว ทรงบรรลุแล้ว ทรงรู้แจ้งแล้วทรงหยั่งถึงแล้วว่า ในอดีต 
กาล สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้รู้ทุกข์แล้วได้รู้ทุกขสมุทัยแล้ว ได้รู้ทุกขนิโรธ 
แล้ว ได้รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกข์นี้เอง สมณะ 
หรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกขสมุทัยนี้เอง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกขนิโรธนี้เอง 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เอง ในอนาคตกาล สมณะหรือ 
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ชักรู้ทุกข์ชักรู้ทุกขสมุทัยชักรู้ทุกขนิโรธ ชักรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 401 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ขักรู้ทุกข์นี้เอง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็จักรู้ทุกขสมุทัย 
นี้เอง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็จักรู้ ทุกขนิโรธนี้เอง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็จักรู้ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เองปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 
ในการส่งนัยคือปัจจเวกขณญาณไปนั้น อันใด นี้เรียกว่า อันวยญาณ 
ปริจจญาณ เป็นไฉน 

ภิกษุในศาสนานี้ กำหนดรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิต(ของตน) 

คือ จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่า ชิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ 

ก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่า 

จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่า จิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ก็รู้ชัดว่า จิตหดหู่ 

ชิตฟ้งซ่านก็รู้ชัดว่า จิตฟ้ง'ซ่าน ชิตเป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ ชิตไม , เป็นมหัคคตะ 

ก็รู้ชัดว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ จิตเป็นสอุตตระก็รู้ชัดว่า จิตเป็นสอุตตระ ชิตเป็นอนุตตระ 

ก็รู้ชัดว่า จิตเป็นอนุตตระ จิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่า ชิตตั้งมั่น จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่า จิตไม่ตั้งมั่น 

จิตหลุดพ้นก็รู้ซัดว่า จิตหลุดพ้น ชิตยังไม , หลุดพ้นก็รู้ชัดว่า จิตยังไม , หลุดพ้น ปัญญากิริยา 

ที่รู้ , ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในชิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่น 

นั้น อันใด นี้เรียกว่า ปริจจญาณ 

ยกเว้นธัมมญาณ อันวยญาณ ปรจจญาณ ปัญญาที่เหลือ เรียกว , าสัมมติญาณ 

[๘๒๖] อาจย โนอปจยปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญาในกามาวจรกุศลธรรม ชื่อว่า อาจย โนอปจยปัญญา 

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า อปจยโนอาจยปัญญา 

ปัญญาในรูปาวจรกุศลธรรมและอรูปาวจรกุศลธรรม ชื่อว่า อาจยอปจยปัญญา ปัญญา 
ที่เหลือชื่อว่า ณวาจยโนอปจยปัญญา 

[๘๒๗] นิพพิทาโนปฏีเวธปัญญา เป็นไฉน 

บุคคลเป็นผู้ปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย ด้วยปัญญาใด แต่ไม , ได้แทงตลอด 
อภิญญาและสัจจธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า นิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา 

บุคคลเป็นผู้ปราศจากความยินดีในกามทั้งหลายนั้นแล ได้แทงตลอดอภิญญา ด้วยปัญญา 
แต่ไม , ได้แทงตลอดสัจจธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า ปฏิเวธโนนิพพิทาปัญญา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 402 

ปัญญาในมรรค ๔ ชื่อว่า นิพพิทาปฏิเวธปัญญา 

ปัญญาที่เหลือชื่อว่า เนวนิพพิทาโนปฏิเวธปัญญา 

[๘๒๘] หานภากินีปัญญา เป็นไฉน 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยกาม ซ่านไปยังโยคาวจรบุคคล ผู้ได้ปฐมฌาน ปัญญา 
ของโยคาวจรบุคคลนั้นชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้น ตั้งมั่น ปัญญา ชื่อว่า 
ฐิติภากินี สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยฌานที่ไม่มีวิตกซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า ริเสสภากินี 
สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยนิพพิทาญาณ ประกอบด้วยวิราคะ ซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า 
นึพเพธภากินี 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิตก ซ่านไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้ทุติยฌาน ปัญญา 
ของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่น ปัญญา ชื่อว่า 
ฐิติภากินี สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอุเบกขาซ่านไปปัญญา ชื่อว่า ริเสสภากินี สัญญา 
มนสิการอันสหรคตด้วยนิพพิทาญาณ ประกอบด้วยวิราคะ ซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า นิพเพธภากินี 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยปีติ ซ่านไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้ตติยฌาน ปัญญาของ 
โยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่น ปัญญา ชื่อว่า ฐิติภากินี 
สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า ริเสสภากินี สัญญา 
มนสิการอันสหรคตด้วยนิพพิทาญาณประกอบด้วยวิราคะ ซ่านไป ปัญญาชื่อว่า นึพเพธภากินี 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยสุข ซ่านไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้จตุตถฌาน ปัญญาของ 
โยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่น ปัญญา ชื่อว่า ฐิติภากินี 
สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากาสานัญจายตนฌาน ซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า ริเสสภากินี 
สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยนิพพิทาญาณ ประกอบด้วยวิราคะ ซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า 
นิพเพธภากินี 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยรูป ซ่านไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากาสานัญจายตนฌาน 
ปัญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้น ตั้งมั่น ปัญญาชื่อว่า 
ฐิติภากินี สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิญญาณญจายตนฌาน ซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า 
ริเสสภากินี สัญญามนสิการอันสหคตด้วยนิพพิทาญาณ ประกอบด้วยวิราคะ ซ่านไป ปัญญา 
ชื่อว่า นึพเพธภากินี 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากาสานัญจายตนฌาน ซ่านไปยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้ริญญา 
ณัฌจายตนฌาน ปัฌฌาของโยคาวจรบคคลนั้น ชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรมนั้น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 403 

ตั้งมั่น ปัญญา ชื่อว่า ฐิติภาคินึ สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยอากิญฆัญญายตนฌาน ซ่านไป 
ปัญญา ชื่อว่า วิเสสภากินีสัญญามนสิการอันสหรคตด้วยนิพพิทาญาณ ประกอบด้วยวิราคะ 
ซ่านไป ปัญญาชื่อว่า นึพเพธภากินี 

สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยวิญญาณญจายตนฌาน ซ่านไป ยังโยคาวจรบุคคลผู้ได้ 
อากิญจัญญายตนฌาน ปัญญาของโยคาวจรบุคคลนั้น ชื่อว่า หานภากินี สติอันสมควรแก่ธรรม 
นั้น ตั้งมั่น ปัญญา ชื่อว่า ฐิติภากินี สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยฒวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
ซ่านไป ปัญญา ชื่อว่า ริเสสภากินี สัญญามนสิการอันสหรคตด้วยนิพพิทาญาณ ประกอบ 
ด้วยวิราคะ ซ่านไปปัญญา ชื่อว่า นึพเพธภากินี 
[๘๒๙] ปฏิสัมภิทา ๔ เป็นไฉน 
ปฏิสัมภิทา ๔ คือ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา 
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา 
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ความรู้แตกฉานในอรรถ ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในธรรม ชื่อว่า 
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในอันกล่าวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้ 
แตกฉานในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเหล่านี้ชื่อว่า ปฏิสัมภิทา ๔ 
[๘๓๐] ปฏิปทาปัญญา ๔ เป็นไฉน 
ปฏิปทาปัญญา ๔ คือ 
๑. ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปัญญา 
๒. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปัญญา 
๓. สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปัญญา 
๔. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปัญญา 
ในปฏิปทาปัญญา ๔ นั้น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก , โยคาวจรบุคคล ผู้ยังสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากลำบาก รู้ฐานะนั้นก็ช้า นี้เรียกว่า ทุกขาปปฏิทา 
ทันธาภิญญาปัญญา 

ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปัญญา เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 404 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก , โยคาวจรบุคคล ผู้ยังสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากลำบาก แต่รู้ฐานะนั้นเร็ว นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิ 
ปทาขิปปาภิญญาปัญญา 

สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 8 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก , โยคาวจรบุคคล ผู้ยังสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากลำบาก แต่รู้ฐานะนั้นช้า นี้เรียกว่า 
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาปัญญา 

สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก , โยคาวจรบุคคล ผู้ยังสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากไม่ลำบาก รู้ฐานะนั้นก็เร็ว นี้เรียกว่า 
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปัญญา 
เหล่านี้ชื่อว่า ปฏิปทาปัญญา 
[๘๓๑] อารัมมณปัญญา ๔ เป็นไฉน 
อารัมมฌปัญญา ๔ คือ 
๑. ปริตตปริตตารัมมณปัญญา 
๒. ปริตตอัปปมาฌารัมมฌปัญญา 
๓. อัปปมาณปริตตารัมมฌปัญญา 
๔. อัปปมาณอัปปมาณารัมมฌปัญญา 
ในอารัมมฌปัญญา ๔ นั้น ปริตตปริตตารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 
ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้น 
แก , โยคาวจรบุคคล ผู้ได้สมาธิยังไม่ชำนาญคล่องแคลำ แผ่อารมณ์ไปเล็กน้อย นี้เรียกว่า 
ปริตตปริตตารัมมฌปัญญา 

ปริตตอัปปมาฌารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้นแก่ 
โยคาวจรบุคคล ผู้ได้สมาธิยังไม , ชำนาญคล่องแคล , ว แผ่อารมณ์ไปหาประมาณมิได้ นี้เรียกว่า 
ปริตตอัปปมาณารัมมฌปัฌฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 405 

อัปปมาณปริตตารัมมฌปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้นแก่ 
โยคาวจรบุคคล ผู้ได้สมาธิชำนาญคล่องแคลำ แผ่อารมณ์ไปเล็กน้อย นี้เรียกว่า อัปปมาณ 
ปริตตารัมมฌปัญญา 

อัปปมาณอัปปมาณารัมมณปัญญา เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด เกิดขึ้นแก่ 
โยคาวจรบุคคล ผู้ได้สมาธิชำนาญคล่องแคลำ แผ่อารมณ์ไปหาประมาณมิได้ นี้เรียกว่า อัปปมาณ 
อัปปมาณารัมมฌปัญญา 

เหล่านี้เรียกว่า อาริมมณปัญญา ๔ 

[๘๓๒] มัคคสมิงคิญาณ ได้แก่ ญาณแม้ในชรามรณะนี้ญาณแม้ในชรามรณสมุทัยนี้ 
ญาณแม้ในชรามรณนิโรธนี้ญาณแม้ในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทานี้ 

ชรามรฌญาณ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภชรา 
มรณะเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ชรามรณญาณ 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภชรา 
มรณสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ชรามรณสมุทยญาณ ฯลฯปรารภชรามรณนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกว่า 
ชรามรณนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุก 1 ขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาญาณ 

มัคคสมังคิญาณ ได้แก่ ญาณแม้ในชาตินี้ฯลฯ ญาณแม้ในภพนี้ฯลฯ ญาณแม้ใน 
อุปาทานนี้ฯลฯ ญาณแม้ในตัณหานี้ฯลฯ ญาณแม้ในเวทนานี้ฯลฯ ญาณแม้ในผัสสะนี้ฯลฯ 
ญาณแม้ในสฬายตนะนี้ฯลฯญาณแม้ในนามรูปนี้ฯลฯ ญาณแม้ในวิญญาณนี้ฯลฯ ญาณแม้ 
ในสังขารนี้ญาณแม้ในสังขารนี้สมุทัยนี้ญาณแม้ในสังขารนี้โรธนี้ญาณแม้ในสังขารนิโรธคามินี 
ปฏิปทานี้ 

ในญาณเหล่านั้น สังขารญาณ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น นี้เรียกว่า สังขารญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 406 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด ปรารภ 
สังขารสมุทัยเกิดขึ้น นี้เรียกว่า สังขารสมุทยญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธเกิดขึ้น นี้เรียกว่า 
สังขารนิโรธญาณ ฯลฯ ปรารภสังขารนิโรธคามินึปฏิปทาเกิดขึ้น นี้เรียกว่า สังขารนิโรธคามินี 
ปฏิปทาญาณ 

ญาณวัตถุ หมวดละ ๔ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
ปัญจกนิเทศ 

[๘๓๓] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๕ นั้น สัมมาสมาธิมีองค์ ๕ เป็นไฉน 

ปัญญาที่แผ่ปีติไป ปัญญาที่แผ่สุขไป ปัญญาที่แผ่จิตไป ปัญญาที่แผ่แสงสว่างไป และ 
ปัจจเวกขณนิมิต 

ปัญญาในฌาน ๒ ชื่อว่า ปัญญาที่แผ่ปีติไป ปัญญาในฌาน ๓ ชื่อว่า ปัญญาที่แผ่สุขไป 
ญาณกำหนดรู้จิตของผู้อื่น ชื่อว่า ปัญญาที่แผ่จิตไปทิพพจักขุ ชื่อว่า ปัญญาที่แผ่แสงสว่างไป 
ปัจจเวกขณญาณของโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสมาธินั้นๆ ชื่อว่า ปัจจเวกขณนิมิต นี้เรียกว่า 
สัมมาสมาธิมีองค์ ๕ 

[๘๓๔] สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ เป็นไฉน 

ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้มีสุขในปัจจุบันด้วย มีสุขเป็นวิบากต่อไปด้วย ญาณ 
เกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้ไกลจากกิเลส หาอามิสมิได้ ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้ 
อันบุรุษมีปัญญาทราม เสพไม , ได้ ญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า สมาธินี้สงบ ประณีต ได้ความสงบ 
ระงับ ได้บรรลุแล้วโดยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่บรรลุโดยการข่มนิวรณ์ ห้ามกิเลสด้วย 
จิตที่เป็นสสังขาริกญาณเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า ก็เรานั้นแลมีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี้นี้ 
เรียกว่า สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ 

ญาณวัตถุหมวดละ ๕ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
ฉักกนิเทศ 

[๘๓๕] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๖ นั้น ปัญญาในอภิญญา ๖ เป็นไฉน 

ปัญญาในอภิญญา ๖ คือ 
๑. อิทธิวิธญาณ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 407 

๒. โสตธาตุวิสุทธิญาณ 
๓. ปรจิตตญาณ 
๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
๕. จุตูปปาตญาณ 
๖. อาสวักขยญาณ 

เหล่านี้ชื่อว่า ปัญญาในอภิญญา ๖ ญาณวัตถุหมวดละ ๖ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ 
สัตตกนิเทศ 

[๘๓๖] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๗ นั้น ญาณวัตถุในธรรมแต่ละ ๗ละ ๗ เป็นไฉน 
ความรู้ว่า ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความรู้ว่า เมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มี 
ความรู้ว่า แม้ในอดีตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติปัจจัยความรู้ว่า แม้ในอดีตกาล เมื่อชาติ 
ไม่มี ชรามรณะก็ไม , มี ความรู้ว่า แม้ใน อนาคตกาล ชรามรณะก็เกิดเพราะชาติเป็นปัจจัย ความ 
รู้ว่า แม้ในอนาคตกาลเมื่อชาติไม , มี ชรามรณก็ไม่มี ความรู้ว่า ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น 
มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความดับ 
ไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา 

ความรู้ว่า ชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ฯลฯ ความรู้ว่า ภพเกิดเพราะอุปาทานเป็น 
ปัจจัย ฯลฯ ความรู้ว่า อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ฯลฯความรู้ว่า ตัณหาเกิดเพราะ 
เวทนาเป็นปัจจัย ฯลฯ ความรู้ว่า เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ ความรู้ว่า ผัสสะเกิด 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ฯลฯความรู้ว่า สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ฯลฯ 
ความรู้ว่า นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ฯลฯ ความรู้ว่า วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็น 
ปัจจัยฯลฯ ความรู้ว่า สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม , มีสังขาร 
ก็ไม่มี ความรู้ว่า แม้ในอดีตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ความรู้ว่า แม้ในอดีตกาล 
เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารก็ไม , มี ความรู้ว่า แม้ในอนาคตกาลสังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
ความรู้ว่า แม้ในอนาคตกาล เมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มี ความรู้ว่า ธัมมฐิติญาณของบุคคลนั้น 
มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับ 
ไปเป็นธรรมดา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 408 

เหล่านี้ชื่อว่า ญาณวัตถุในธรรมแต่ละ ๗ ละ ๗ ญาณวัตถุหมวดละ ๗ย่อมมี 
ด้วยประการฉะนี้ 

อัฏฐกนิเทศ 

[๘๓๗] ในญาณวัตถุ หมวดละ ๘ ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ เป็นไฉน 

ปัญญาในโสดาปัตติมรรค ปัญญาในโสดาปัตติผล ปัญญาในสกทาคามิมรรค ปัญญาใน 
สกทาคามิผล ปัญญาในอนาคามิมรรค ปัญญาในอนาคามิผลปัญญาในอรหัตตมรรค ปัญญาใน 
อรหัตตผล 

เหล่านี้ชื่อว่า ปัญญาในมรรค ๔ ผล ๔ ญาณวัตถุหมวดละ ๘ ย่อมมีด้วยประการ 
ฉะนี 

นวกนิเทศ 

[๘๓๘] ในญาณวัตถุหมวดละ ๙ นั้น ปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เป็นไฉน 

ปัญญาในปฐมฌานสมาบัติ ปัญญาในทุติยฌานสมาบัติ ปัญญาในตติยฌานสมาบัติ 
ปัญญาในจตุตถฌานสมาบัติ ปัญญาในอากาสานัญจายตนสมาบัติปัญญาในวิญญาณญจายตน 
สมาบัติ ปัญญาในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ปัญญาในฒวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ปัจจเวกขณ 
ญาณของโยคาวจรบุคคล ผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 

เหล่านี้ชื่อว่า ปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ญาณวัตถุหมวดละ ๙ย่อมมีด้วย 
ประการฉะนี้ 

ทสกนิเทศ 

[๘๓๙] ในญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น ญาณรู้ธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ 
และธรรมที่ไม , ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะ ตามความเป็นจริง ของพระตถาคต เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิ 
จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเป็นของเที่ยงนั้น ไม่ใช่เหตุไม , ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่ 
จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเป็นของเที่ยงนั้นแล 
เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิ 
จะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเป็นสุขนั้น ไม่ใช่เหตุ ไม , ใช่ปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 409 

ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเป็นสุขนั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ 
เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิ 
จะพึงยึดถือธรรมอะไรๆ โดยความเป็นอัตตาตัวตนนั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะ 
ที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมอะไรๆโดยความเป็นอัตตาตัวตนนั้นแล 
เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิ 
จะพึงฆ่ามารดานั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชน 
พึงฆ่ามารดานั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้โสดาบันถึงพร้อมด้วยมัคคทิฏฐิ 
จะพึงฆ่าบิดา ฯลฯ จะพึงฆ่าพระอรหันต์ฯลฯ จะพึงมีจิตประทุษร้ายยังพระโลหิตของพระตถาคต 
ให้ห้อขึ้น ฯลฯ จะพึงยังสงฆ์ให้แตกจากกัน ฯลฯจะพึงนับถือศาสดาอื่น ฯลฯ จะพึงเกิด 
ในภพที่ ๘ นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม , ใช่ปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่ปุถุชน 
พึงเกิดในภพที่ ๘ นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 
พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า๒ พระองค์ 
จะพึงอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไม , ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ 
ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงอุบัติขึ้นแต่พระองค์เดียวในโลกธาตุ 
อันหนึ่งนั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่พระเจ้าจักรพรรดิ ๒ องค์จะพึงอุบัติขึ้น 
พร้อมกันในโลกธาตุอันเดียวกันนั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม , ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรง 
ทราบว่า ข้อที่พระเจ้าจักรพรรดิพึงอุบัติขึ้นแต่องค์เดียวในโลกธาตุอันหนึ่งนั้นแล เป็นฐานะ 
ที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ซัอที่หญิงจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
ได้นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม , ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุรุษพึงเป็น 
พระอรหันตสัมมาสัมพทธเจ้าได้นั้นแล เป็นชานะที่หาได้เป็นชานะที่มีได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 410 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่หญิงจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้น 
ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่าข้อที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิได้นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่หญิงจะพึงเกิดเป็นพระอินทร์เป็นมาร 
เป็นมหาพรหมนั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุรุษ 
พึงเกิดเป็นพระอินทร์ เป็นมาร เป็นมหาพรหม นั้นแลเป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าพอใจ นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ย่อมทรงทราบว่า 
ข้อที่กายทุจริตพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ 
เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนั้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่วจีทุจริต และมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ 
น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจนั้น ไม , ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรง 
ทราบว่า ข้อที่วจีทุจริตและมโนทุจริตพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม , น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ 
นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา 
ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า 
ข้อที่กายสุจริตพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะ 
ที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่วจีสุจริต และมโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่ 
ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ นั้น ไม , ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ 
ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่วจีสุจริตและมโนสุจริต พึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริต เบื้องหน้า 
แต่ความตายเพราะกายแตก จะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้น 
ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วย 
กายทุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตก พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เพราะกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 411 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตและมโน- 
ทุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตก จะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะวจีทุจริตและ 
มโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม , ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า 
ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตและมโนทุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตก พึงเข้า 
ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกายทุจริตและมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้นแล 
เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต เบื้องหน้า 
แต่ความตายเพราะกายแตก จะพึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เพราะกายสุจริตเป็นเหตุ 
เป็นปัจจัย นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคล 
ผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตก พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
เพราะกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้นแล เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตและมโน 
สุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตก จะพึงเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก เพราะ 
วจีสุจริตและมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม , ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อม 
ทรงทราบว่า ข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตและมโนสุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะ 
กายแตก พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะวจีสุจริตและมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั้นแล 
เป็นฐานะที่หาได้ เป็นฐานะที่มีได้ 

พระตถาคต ย่อมทรงทราบว่า ธรรมเหล่าใดๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ธรรม 
เหล่าใดๆ เกิดขึ้น ธรรมเหล่านั้นๆ เป็นฐานะ ธรรมเหล่าใดๆ ไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัย 
ให้ธรรมเหล่าใดๆ เกิดขึ้น ธรรมเหล่านั้นๆ ไม , ใช่ฐานะ ปัญญากิริยาที่รู 1 ชัด ฯลฯ ความ 
ไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในธรรมที่เป็นฐานะและธรรมที่ไม่ใช่ฐานะนั้น อันใด 
นั้ชื่อว่า ญาณรู้ธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ และธรรมที่ไม , ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะ 
ตามความเป็นจริง ของพระตถาคต 

[๘๔๐] ญาณที่รู้ริบากของกัมมสมาทานที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ตามความเป็นจริง 
โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า กัมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอันคติสมาบัติ 
ห้ามไว้ จึงไม่ให้ , ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่าง อันอุปธิสมบัติห้ามไว้ จึงไม , ให้ผล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 412 

ก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่าง อันกาลสมบัติห้ามไว้ จึงไม , ให้ผลก็มี กัมมสมาทาน 
อันเป็นบาปบางอย่าง อันปโยกสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่าง 
อาศัยคติวิบัติจึงได้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่าง อาศัยอุปธิวิบัติจึงให้ผลก็มี 
กัมมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่าง อาศัยกาลวิบัติจึงให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบาป 
บางอย่าง อาศัยปโยกวิบัติจึงให้ผลก็มี 

กัมมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่าง อันคติวิบัติห้ามไว้ จึงไม่ให้ผลก็มีกัมมสมาทาน 
อันเป็นบุญบางอย่าง อันอุปธิวิบัติห้ามไว้ จึงไม่ให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่าง 
อันกาลวิบัติห้ามไว้ จึงไม , ให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่าง อันปโยกวิบัติห้ามไว้ 
จึงไม , ให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลก็มี กัมมสมาทาน 
อันเป็นบุญบางอย่างอาศัยอุปธิสมบัติ จึงให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่าง อาศัยกาล 
สมบัติจึงให้ผลก็มี กัมมสมาทานอันเป็นบุญบางอย่าง อาศัยปโยกสมบัติ จึงให้ผลก็มี 
ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐ๊ในกัมมสมาทาน 
เหล่านั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้วิบากของกัมมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคต ปัจจุบัน ตามความ 
เป็นจริง โดยฐานะ โดยเหตุ ของพระตถาคต 

[๘๔๑] ญาณรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง ตามความเป็นจริง ของพระตถาคตเป็นไฉน 
พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า ทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่นรก ย่อมทรงทราบ 
ว่า ทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่ 
ปิตติวิสัย ย่อมทรงทราบว่า ทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่มนุสสโลก ย่อมทรงทราบว่า ทางนี้ 
ปฏิปทานี้ให้ไปสู่เทวโลก ย่อมทรงทราบว่า ทางนี้ปฏิปทานี้ให้ถึงนิพพาน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในทางไปสู่ภูมิ 
ทั้งปวงนั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง ของพระตถาคต 
[๘๔๒] ญาณรู้โลกอันเป็นอเนกธาตุ เป็นนานาธาตุ ตามความเป็นจริงของพระตถาคต 
เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบความเป็นต่างๆ แห่งขันธ์ย่อมทรงทราบความ 
เป็นต่างๆ แห่งอายตนะ ย่อมทรงทราบความเป็นต่างๆ แห่งธาตุ ชื่อว่าย่อมทรงทราบโลก 
เป็นอเนกธาตุเป็นนานาธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 413 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในโลกอันเป็น 
อเนกธาตุเป็นนานาธาตุนั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้โลกอันเป็นอเนกธาตุเป็นนานาธาตุ 
ตามความเป็นจริง ของพระตถาคต 

[๘๔๓] ญาณรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กัน ตามความเป็นจริง 
ของพระตถาคต เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่า สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยทรามก็มีสัตว์ทั้งหลาย 
ที่มีอัธยาศัยประณีตก็มี สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ย่อมคบหาสมาคมเข้าใกล้กับเหล่า 
สัตว์ที่มีอัธยาศัยทราม สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตย่อมคบหาสมาคมเข้าใกล้กับเหล่า 
สัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีต แม้ในอดีตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ก็ได้คบหาสมาคม 
เข้าใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทรามมาแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต ก็ได้คบหา 
สมาคมเข้าใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีตมาแล้ว แม้ในอนาคตกาล สัตว์'ทั้งหลายที่มี 
อัธยาศัยทราม ก็ชักคบหาสมาคมเข้าใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยทราม สัตว์ทั้งหลายที่มี 
อัธยาศัยประณีต ก็ชักคบหาสมาคมเข้าใกล้กับเหล่าสัตว์ที่มีอัธยาศัยประณีต 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐ๊ในความที่สัตว์ 
ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กันนั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆ กัน 
ตามความเป็นจริง ของพระตถาคต 

[๘๔๔] ญาณรู้ความแก , กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่น ของ 
บุคคลเหล่าอื่น ตามความเป็นจริง ของพระตถาคตเป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบอาสยะ อนุสัย จริต และอัธยาศัยของสัตว์ 
ทั้งหลาย ย่อมทรงทราบเหล่าสัตว์ที่มีธุลีคือกิเลสน้อย มีธุลีคือกิเลสมากมีอินทรีย์แก , กล้า 
มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการชั่ว แนะนำให้รู้ได้ง่ายและแนะนำให้รู้ได้ยาก ควรแก , การตรัสรู้ 
และไม่ควรแก , การตรัสรู้ 

ก็อาสยะของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไฉน 

ความเห็นว่า โลกเที่ยง หรือความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง ความเห็นว่าโลกมีที่สุด 
หรือความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด ความเห็นว่าชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือความเห็นว่า 
ชีพเป็นอย่างอื่น สรีระก็เป็นอย่างอื่น ความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีก 
หรือความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เกิดอีกความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 414 

แต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่เกิดอีกก็มี หรือความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้ สัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยภวทิฏฐิหรือวิภวทิฏฐิดังที่ 
กล่าวมานีก็มี หรือสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าไปอาศัยส่วนสุดทั้ง ๒ นี้ได้อนุโลมิกขันติ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มี หรือญาณความรู้ตามความ 
เป็นจริงนี้เรียกว่า อาสยะของสัตว์ทั้งหลาย 
ก็อนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไฉน 

อนุสัย ๗ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัย 
ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย 

ราคานุสัยของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในปิยรูป สาตรูปในโลกปฏิฆานุสัยของ 
สัตว์ทั้งหลาย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในอัปปิยรูป อสาตรูปในโลกอวิชชาตกไปแล้วในธรรมทั้ง ๒ นี้ 
ด้วยอาการอย่างนี้มานะ ทิฏฐิ และวิจิกิจฉาพึงเห็นว่าตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับอวิชชานั้น 
นี้เรียกว่า อนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย 
จริตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไฉน 

ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร อันเป็นกามาวจรภูมิหรือ 
รูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ นี้ชื่อว่า จริตของสัตว์ทั้งหลาย 
อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไฉน 

สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทรามก็มี สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มี 
อัธยาศัยทราม ย่อมคบหาสมาคมเข้าใกล้กับสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม สัตว์ทั้งหลาย 
ที่มีอัธยาศัยประณีต ย่อมคบหาสมาคมเข้าใกล้กับสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต แม้ใน 
อดีตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ได้คบหาสมาคมเข้าใกล้กับสัตว์ทั้งหลายที่มี 
อัธยาศัยทรามมาแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต ได้คบหาสมาคมเข้าใกล้กับสัตว์ 
ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีตมาแล้ว แม้ในอนาคตกาล สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม ชักคบหา 
สมาคมเข้าใกล้กับสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยทราม สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต จักคบหา 
สมาคมเข้าใกล้กับสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยประณีต นี้ชื่อว่า อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีคือกิเลสมากเหล่านั้น เป็นไฉน 
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะอุทธัจจะ 
อหิริกะ อโนตดัปปะ กิเลสวัตถุ ๑๐ เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใด เสพมากแล้ว ทำให้เกิดแล้ว 
ทำให้มากแล้ว เพิ่มพนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่าผ้มีธลีคือกิเลสมาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 415 

สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีคือกิเลสน้อยเหล่านั้น เป็นไฉน 

กิเลสวัตถุ ๑๐ เหล่านี้ อันสัตว์เหล่าใดมิได้เสพมากแล้ว มิได้ทำให้เกิดแล้ว มิได้ 
ทำให้มากแล้ว มิได้เพิ่มพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า มีธุลีคือกิเลสน้อย 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้น เป็นไฉน 

อินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปีญญินทรีย์ อินทรีย์ ๕ 
เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดมิได้เสพให้มากแล้ว มิได้อบรมแล้วมิได้ทำให้มากแล้ว มิได้เพิ่มพูน 
ขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า ผู้มีอินทรีย์อ่อน 
สัตว์'ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเหล่านั้น เป็นไฉน 
อินทรีย์ ๕ เหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดเสพมากแล้ว อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว 
เพิ่มพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า ผู้มีอินทรีย์แก , กล้า 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วเหล่านั้น เป็นไฉน 

สัตว์เหล่านั้นใด มีอาสยะชั่ว มีอนุสัยชั่ว มีจริตชั่ว มีอัธยาศัยชั่ว มีธุลีคือกิเลสมาก 
มีอินทรีย์อ่อน สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า มีอาการชั่ว 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการดีเหล่านั้น เป็นไฉน 

สัตว์เหล่านั้นใด มีอาสยะดี มีอนุสัยดี มีจริตดี มีอัธยาศัยดี มีธุลีคือกิเลสน้อย 
มีอินทรีย์แก่กล้า สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า มีอาการดี 
สัตว์ทั้งหลายที่แนะนำให้รู้ได้ยากเหล่านั้น เป็นไฉน 

สัตว์เหล่านั้นใด มีอาการชั่ว สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า แนะนำให้รู้ได้ยากส่วนสัตว์ 
เหล่าใดมีอาการดี สัตว์เหล่านั้นแล ชื่อว่า แนะนำให้รู้ได้ง่าย 
สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ควรแก่การตรัสรู้เหล่านั้น เป็นไฉน 

สัตว์เหล่านั้นใด ประกอบด้วยเครื่องกั้นกาง คือ กรรม ประกอบด้วย เครื่องกั้นกาง 
คือ กิเลส ประกอบด้วยเครื่องกั้นกาง คือ วิบาก ไม่มีศรัทธา ไม่มีฉันทะ มีปัญญาทราม ไม่ควร 
เพื่อจะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า ผู้ไม่ควรแก , การ 
ตรัสรู้ 

สัตว์ทั้งหลายผู้ควรแก , การตรัสรู้เหล่านั้น เป็นไฉน 

สัตว์เหล่านั้นใด ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นกาง คือ กรรม ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นกาง 
คือ กิเลส ไม , ประกอบเครื่องกั้นกาง คือ วิบาก มีศรัทธา มีฉันทะ มีปัญญา ควรที่จะหยั่งลงสู่ 
สัมมัตตนิยามในกศลธรรมทั้งหลายได้ สัตว์เหล่านี้นั้น ชื่อว่า ผ้ควรแก , การตรัสร้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 416 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความแก่กล้า 
และไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อว่าญาณรู้ความแก่กล้าและไม่ 
แก , กล้าแห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริง ของพระตถาคต 
[๘๔๕] ญาณรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออกแห่งฌาน วิโมกข์ 
สมาธิ และสมาบัติ ตามความเป็นจริง ของพระตถาคตเป็นไฉน 

โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก ชื่อว่า ฌายี คือโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน 
บางคน ย่อมสำคัญผิดซึ่งฌานที่ตนได้แล้วว่ายังไม , ได้ก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน 
ย่อมสำคัญผิดซึ่งฌานที่ตนยังไม , ได้ว่าได้แล้วก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน ย่อมสำคัญถูก 
ซึ่งฌานที่ตนได้แล้วว่า ได้แล้วก็มี'โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน ย่อมสำคัญถูกซึ่งฌานที่ตน 
ยังไม , ได้ว่า ยังไม , ได้ก็มี เหล่านี้ชื่อว่า โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก 

ยังมีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีก ๔ จำพวก คือ โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน 
เข้าฌานช้าออกเร็วก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานเร็วออกช้าก็มี โยคาวจร 
บุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานช้าออกช้าก็มี'โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานเร็ว 
ออกเร็วก็มี เหล่านี้ชื่อว่า โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก 

ยังมีโยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานอีก ๔ จำพวก คือ โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน 
ฉลาดกำหนดสมาธิในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน 
บางคน ฉลาดกำหนดสมาบัติในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดกำหนดสมาธิในสมาธิก็มี โยคาวจรบุคคล 
ผู้เจริญฌานบางคน ฉลาดกำหนดสมาธิในสมาธิ และฉลาดกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มี โยคาวจร 
บุคคลผู้เจริญฌานบางคน ไม , ฉลาดกำหนดสมาธิในสมาธิ และไม , ฉลาดกำหนดสมาบัติในสมาธิก็มี 
เหล่านี้ชื่อว่า โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก 

คำว่า ฌาน ได้แก่ฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
คำว่าวิโมกข์ ได้แก่วิโมกข์ ๘ คือ โยคาวจรบุคคลผู้ได้รูปฌานโดยทำบริกรรมใน 
รูปภายใน ย่อมเห็นรูปทั้งหลาย นี้จัดเป็นวิโมกข์ที่ ๑ โยควจรบุคคลผู้ได้รูปฌานโดยทำ 
บริกรรมในรูปภายนอก ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกนี้จัดเป็นวิโมกข์ที่ ๒ โยคาวจรบุคคล 
เป็นผู้น้อมจิตไปว่า งามแท้ นี้ชัดเป็นวิโมกข์ที่ ๓ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง 
เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุ 
อากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่า อากาศ 1 ไม่มีที่สุด ดังนี้อยู่ นี้ชัดเป็นวิโมกข์ที่ ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 417 

เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุวิญญาณญจายตนฌาน 

โดยบริกรรมว่า วิญญาณไม , มีที่สุด ดังนี้อยู่ นี้จัดเป็นวิโมกข์ที่ ๕ เพราะก้าวล่วงวิญญาณ'ญ- 

จายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมว่า วิญญาณ 

น้อยหนึ่งไม่มี ดังนี้อยู่ นี้จัดเป็นวิโมกข์ที่ ๖ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการ 

ทั้งปวงโยคาวจรบุคคลจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นี้จัดเป็นวิโมกข์ที่ ๗ เพราะก้าว 

ล่วงณวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง โยคาวจรบุคคลจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อยู่ 

นี้จัดเป็นวิโมกข์ที่ ๘ 

คำว่า สมาธิ ได้แก่สมาธิ ๓ คือ สริตักกสวิจารสมาธิ อริตักกวิจารมัตตสมาธิ อริตักกาวิจารสมาธิ 
คำว่า สมาบัติ ได้แก่อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ คือ ปฐมฌานสมาบัติทุติยฌานสมาบัติ 
ตติยฌานสมาบัติ จตุตถฌานสมาบัติ อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณญจายตนสมาบัติ 
อากิญชัญญายตนสมาบัติ ณวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
คำว่า ความเศร้าหมอง ได้แก่ธรรมข้างฝ่ายเสื่อม 
คำว่า ความผ่องแผ้ว ได้แก่ธรรมข้างฝ่ายวิเศษ 

คำว่า ความออก ได้แก่แม้ความผ่องแผ้ว ก็ชื่อว่า ความออก แม้ความออกจากสมาธิ 
นั้นๆ ก็ชื่อว่า ความออก 

ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิชัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความ 
เศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออกแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ นั้น อันใด 
นี้ชื่อว่า ญาณรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว ความออกแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และ 
สมาบัติ ตามความเป็นจริงของพระตถาคต 

[๘๔๖] ญาณรู้ความระลึกชาติหนหลังได้ตามความเป็นจริงของพระตถาคต 
เป็นไฉน 

พระตถาคตในโลกนี้ ย่อมทรงระลึกชาติหนหลังได้หลายๆ ชาติ คือ ชาติหนึ่งบ้าง 
สองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้าง 
สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้างแสนชาติบ้าง หลายสังวัฏฏกัปป็บ้าง 
หลายวิวัฏฏกัปป็บ้าง หลายสังวัฏฏริวัฏฏกัปป็บ้าง ว่าข้าพเจ้าอยู่ในภพโน้น มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ 
มี'วรรณะอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้ได้เสวยสขและทกข์อย่างนี้มีกำหนดอายอย่างนี้ข้าพเจ้า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 418 

จุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในภพโน้น ข้าพเจ้าอยู่ในภพนั้น มีชื่ออย่างนี้มี'โคตรอย่างนี้มี'วรรณะ 
อย่างนี้ มีอาหารอย่างนี้ ได้เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้ มีกำหนดอายุอย่างนี้ข้าพเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้ว 
มาเกิดในภพนี้พระตถาคตทรงระลึกชาติหนหลังได้หลายๆ ชาติ พร้อมทั้งอาการและอุกเทส 
ด้วยประการฉะนี้ 

ปัญญา กิริยาที่! 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐ๊ในความระลึกชาติ 
หนหลังได้นั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้ความระลึกชาติหนหลังได้ตามความเป็นจริง 
ของพระตถาคต 

[๘๔๗] ญาณรู้ความจุติและเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคต เป็นไฉน 
พระตถาคตในโลกนี้มีทิพพจักขุอันบริสุทธิลวงเลยจักขุของสามัญมนุษย์ทรงเห็นเหล่า 
สัตว์ผู้กำลังจุติและเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไปสุคติ ไปทุคติ 
ทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ทั้งหลายผู้เจริญเหล่านี้หนอ ประกอบกายทุจริต 
ประกอบวจีทุจริต ประกอบมโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถือเอามิจฉา 
ทิฏฐิกรรมเบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาต 
นรกหรือสัตว์ผู้เจริญเหล่านี้ประกอบกายสุจริต ประกอบวจีสุจริต ประกอบมโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นสัมมาทิฏฐิ ถือเอาสัมมาทิฏฐิกรรมสัตว์เหล่านั้น เบื้องหน้า 
แต่ความตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระตถาคตมีทิพพจักขุอันบริสุทธ 
ล่วงเลยจักขุของสามัญมนุษย์ ทรงเห็นเหล่าสัตว์ผู้กำลังจุติและเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ไปสุคติไปทุคติ ทรงทราบเหล่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ 
ปัญญา กิริยาที่รู้ 1 ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความจุติและ 
เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้ความจุติและเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายของพระ 
ตถาคต 

[๘๔๘] ญาณรู้ความสิ้นอาสวะ ตามความเป็นจริงของพระตถาคต เป็นไฉน 
พระตถาคตในโลกนี้ทรงรู้ยิ่งด้วยพระองค์เอง ทรงทำให้แจ้ง ทรงเข้าถึงซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป อยู่ในทิฏฐิธรรม 

ปัญญา กิริยาที่รู้'ชัด ฯลฯ ความไม , หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในความสิ้นไป 
แห่งอาสวะทั้งหลายนั้น อันใด นี้ชื่อว่า ญาณรู้ความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริง ของ 
พระตถาคต ฉะนี้แล 

ฌาณวิภังค์ จบบริบรฌ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 419 

๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์ 
มาติกา 
เอกกมาติกา 

[๘๔๙] ความมัวเมาในชาติ ความมัวเมาในโคตร ความมัวเมาในความไม , มีโรค ความ 
มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ความมัวเมาในชีวิต ความมัวเมาในลาภ ความมัวเมาในสักการะ 
ความมัวเมาในการทำความเคารพ ความมัวเมาในความเป็นหัวหน้า ความมัวเมาในบริวาร ความ 
มัวเมาในโภคสมบัติ ความมัวเมาในวรรณะแห่งสรีระและคุณความดี ความมัวเมาในการศึกษา 
ความมัวเมาในปฏิภาณ ความมัวเมาในความเป็นผู้รัตตัญญ ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเป็น 
วัตร ความมัวเมาในความไม่มีใครดูหมิ่น ความมัวเมาในอิริยาบถ ความมัวเมาในอิทธิถุทธี้ 
ความมัวเมาในยศ ความมัวเมาในศีล ความมัวเมาในฌาน ความมัวเมาในศิลปะ ความมัวเมา 
ในความมีทรวดทรงสูง ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด ความมัวเมาในความมีทรวดทรง 
งาม ความมัวเมาในความมีร่างกายบริบูรณ์ความมัวเมา ความประมาท ความหัวดื้อ ความแข่งดี 
ความอยากได้เกินประมาณความมักมาก ความปรารถนาลามก การพูดเสียดแทง การพูดเกียดกัน 
การชอบตกแต่ง การประพฤติไม่สมควร ความไม , ยินดี ความโงกง่วง ความบิดกาย ความเมา 
อาหาร ความย่อหย่อนแห่งจิต การหลอกลวง การพูดประจบ การแสดงนิมิต การพูดติเตียน 
การแลกเปลี่ยนลาภด้วยลาภ ความสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาความสำคัญตนว่าเสมอเขา ความ 
สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอ 
เขาผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา ผู้เสมอเขา 
สำคัญตนว่าเสมอเขา ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 
ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา ความถือตัว ความ 
ดูหมิ่นผู้อื่น ความเย่อหยิ่ง ความดูหมิ่นตัวเอง ความสำคัญว่าได้บรรลุธรรมวิเศษ ความสำคัญ 
ว่ามีอัตตาตัวตน ความถือตัวผิด ความคิดถึงญาติความคิดถึงชนบท ความคิดไม่ตายตัว ความ 
คิดเกี่ยวด้วยความเอ็นดูผู้อื่น ความคิดเกี่ยวด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง ความคิดเกี่ยวด้วย 
ความไม่มีใครดูหมิ่น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 420 


ทุกมาติกา 

[๘๕๐] โกธะ ความโกรธ อุปนาหะ ความผูกโกรธไว้ มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน 
ปลาสะ ความดีเสมอ อิสสา ความริษยา มัจฉริยะ ความตระหนี่ มายา ความเจ้าเล่ห์ 
สาเลยยะ ความโอ้อวด อวิชชา ความไม , รู้ภวตัณหา ความปรารถนาภพ ภวทิฏฐิ ความเห็น 
ว่าเกิด วิภวทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เกิด สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็น 
ว่าไม , เที่ยง อันตวาทิฏฐิ ความเห็นว่ามีที่สุด อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีที่สุด ปุพพันตานุ 
ทิฏฐิ ความเห็นปรารภส่วนอดีต อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภส่วนอนาคตอหิริกะ ความ 
ไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริต โทวจัสสตา 
ความเป็นผู้ว่ายาก ปาปมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว อนาชชวะ ความไม่ซื่อตรง อมัททวะ 
ความไม , อ่อนโยน อขันติ ความไม , อดทน อโสรัจจะ ความไม่สงบเสงี่ยม อสาขัลยะ ความ 
ไม่มี'วาจาอ่อนหวานอัปปฏิสันถาระ ความไม่มีการปฏิสันถาร อินทริยอคุตตทวารตา ความเป็น 
ผู้ไม่สำรวมในอินทรีย์ ๖ โภชนอมัตตัญณุตา ความเป็นผู้ไม , รู้ประมาณในโภชนาหารมุฏฐสัจจะ 
ความเป็นผู้ไม่มีสติ อสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะสีลริปัตติ ความวิบัติแห่งศีล 
ทิฏฐิริปัตติ ความวิบัติแห่งทิฏฐิ อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชน์ภายใน พหิทธาสัญโญชนะ 
สัญโญชน์ภายนอก 

ติกมาติกา 

[๘๕๑] อกุศลมูล ๓ อกุศลวิตก ๓ อกุศลสัญญา ๓ อกุศลธาตุ ๓ทุจริต ๓ 
อาสวะ ๓ สัญโญชน์ ๓ ตัณหา ๓ ตัณหา ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง ตัณหา ๓แม้อีกนัยหนึ่ง 
เอสนา ๓ ริธา ๓ ภัย ๓ ตมะ ๓ ติตถายตนะ ๓ กิญจนะ ๓อังคณะ ๓ มละ ๓ ริสมะ ๓ 
ริสมะ ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง อัคคิ ๓ กสาวะ ๓ กสาวะ ๓ แม้ อีกนัยหนึ่ง อัสสาททิฏฐิ ความ 
เห็นผิดอันประกอบด้วยความยินดี อัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตน มิจฉาทิฏฐิ ความ 
เห็นผิด อรติ ความไม่ยินดีริเหสา ความเบียดเบียน อธัมมจริยา ความประพฤติอธรรม 
โทวจัสสตาความเป็นผู้ว่ายาก ปาปมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว นานัตตสัญญา สัญญาต่างๆ 
อุทธัจจะ ความฟ้ง 1 ซ่าน โกสัชชะ ความเกียจคร้าน ปมาทะ ความประมาทอสันตุฏฐิตา 
ความไม , สันโดษ อสัมปชัฌฌตา ความเป็นผ้ไม่มีสัมปชัฌฌะมหิจฉตา ความมักมาก อหิริกะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 421 

ความไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริต อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริต 
ปมาทะ ความประมาท อนาทริยะความไม่เอื้อเฟือ โทวจัสสตา ความเป็นผู้ว่ายาก ปาปมิตตตา 
ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว อัสสัทธิยะ ความไม่เชื่อ อวทัญฌุตา ความเป็นผู้ไม , รู้ถ้อยคำด้วยอำนาจ 
ความตระหนี่อันกระด้าง โกสัชชะ ความเกียจคร้าน อุทธัจจะ ความฟ้งซ่านอสังวร ความ 
ไม , สำรวม ทุสสีลยะ ความทุศีล อริยอหัสสนกัมยตา ความไม , อยากเห็นพระอริยเจ้า สัทธัมม 
อโสตุกัมยตา ความไม , อยากฟืงพระสัทธรรม อุปารัมภจิตตตา ความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดี มุฏฐสัจจ 
ความเป็นผู้'ใม่มีสติ อสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ เจตโสวิกเขปะ ความฟ้งซ่าน 
แห่งจิต อโยนิโสมนสิการ ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว 
เจตโสลีนัตตะ ความย่อหย่อนแห่งจิต 
จตุกกมาติกา 

[๘๕๒] อาสวะ ๔ คันถะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อุปาทาน ๔ ตัณหุปปาทา ๔ 
อคติคมนะ ๔ วิปริเยสะ ๔ อนริยโวหาร ๔ อนริยโวหาร ๔ แม้อีกนัยหนึ่ง ทุจริต ๔ ทุจริต ๔ 
แม้อีกนัยหนึ่ง ภัย ๔ ภัย ๔ แม้อีกนัยหนึ่ง ภัย ๔แม้อีกนัยหนึ่ง ภัย ๔ แม้อีกนัยหนึ่ง ทิฏฐิ ๔ 
ปัญจกมาติกา 

[๘๕๓] โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ อุทธัมกาคิยสัญโญชน์ ๕ มัจฉริยะ ๕สังคะ ๕ 
สัลละ ๕ เจโตขีละ ๕ เจตโสรินึพันธะ ๕ นิวรณ์ ๕ อนันตริยกรรม๕ ทิฏฐิ ๕ เวร ๕ 
พยสนะ ๕ โทษแห่งความไม , อดทน ๕ ภัย ๕ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ 
ฉกกมาติกา 

[๘๕๔] วิวาทมูล ๖ เคหสิตฉั1นทราคธรรม ๖ ริโรธวัตถุ ๖ ตัณหากายะ ๖ อคารวะ ๖ 
ปริหานึยธรรม ๖ ปริหานึยธรรม ๖ แม้อีกนัยหนึ่งโสมนัสสอุปวิจาร ๖ โทมนัสสอุปวิจาร ๖ 
อุเปกขาอุปวิจาร ๖ เคหสัตโสมนัส๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเปกขา ๖ ทิฏฐิ ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 422 
สัตตกมาติกา 

[๘๕๕] อนุสัย ๗ ปริยุฏฐาน ๗ สัญโญชน์ ๗ อสัทธรรม ๗ ทุจริต ๗มานะ ๗ 
ทิฏฐิ ๗ 

อัฏฐกมาติกา 

[๘๕๖] กิเลสวัตถุ ๘ ถุสีตวัตถุ ๘ จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ อนริยโวหาร ๘ 
มิจฉัตตะ ๘ ปุริสโทษ ๘ อสัญญีวาทะ ๘ ณวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ 
นวกมาติกา 

[๘๕๗] อาฆาตวัตถุ ๙ ปุริสมละ ๙ มานะ ๙ ตัณหามูลกธรรม ๙ อิญชิตะ๙ 
มัญญิตะ ๙ผันทิตะ ๙ ปปัญชิตะ ๙ สังขตะ ๙ 
ทสกมาติกา 

[๘๕๘] กิเลสวัตถุ ๑๐ อาฆาตวัตถุ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ สัญโญชน์๑๐ 
มิจฉัตตะ ๑๐ มิจฉาทิฏฐิมี'วัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐีมีวัตถุ ๑๐ 

[๘๕๙] ตัณหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน ๑๘ ตัณหาริจริต อาศัยอายตนะภายนอก ๑๘ 
ประมวลเข้าด้วยกันเป็นตัณหาริจริต ๓๖ 

ตัณหาวิจริตเป็นอดีต ๓๖ ตัณหาริจริตเป็นอนาคต ๓๖ ตัณหาวิจริตเป็นปัจจุบัน ๓๖ 
ประมวลเข้าด้วยกันเป็นตัณหาริจริต ๑๐๘ 

ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรหมชาลสูตร 
มาติกา จบ 
เอกกนิเทศ 

[๘๖๐] ในเอกกมาติกาเหล่านั้น ความมัวเมาในชาติ เป็นไฉน 

ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว 
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง 
เพราะอาศัยชาติ นี้เรียกว่า ความมัวเมาในชาติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 423 

[๘๖๑] ความมัวเมาในโคตร เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยโคตรนี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในโคตร 

ความมัวเมาในความไม่มีโรค เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความไม , มีโรค นี้เรียกว่า 
ความมัวเมาในความไม่มีโรค 

ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความเป็นหนุ่มสาว นี้เรียกว่า 
ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว 

ความมัวเมาในชีวิต เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยชีวิต นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในชีวิต 

ความมัวเมาในลาภ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยลาภ นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในลาภ 

ความมัวเมาในสักการะ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยสักการะนี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในสักการะ 

ความมัวเมาในการทำความเคารพ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยการทำความเคารพ นี้เรียก 
ว่า ความมัวเมาในการทำความเคารพ 

ความมัวเมาในความเป็นหัวหน้า เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความเป็นหัวหน้า นี้เรียก 
ว่า ความมัวเมาในความเป็นหัวหน้า 

ความมัวเมาในบริวาร เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยบริวาร นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในบริวาร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 424 

ความมัวเมาในโภคสมบัติ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยโภคสมบัตินี้เรียกว่า 
ความมัวเมาในโภคสมบัติ 

ความมัวเมาในวรรณะแห่งสรีระและคุณความดี เป็นไฉน 
ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยวรรณะแห่งสรีระและ 
คุณความดี นี้เรียกว่า ความมัวเมาในวรรณะแห่งสรีระและคุณความดี 
ความมัวเมาในการศึกษา เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยการศึกษานี้เรียกว่า 
ความมัวเมาในการศึกษา 

ความมัวเมาในปฏิภาณ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยปฏิภาณ นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในปฏิภาณ 

ความมัวเมาในความเป็นผู้รัตตัญญ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความเป็นผู้รัตตัญญ นี้ 
เรียกว่า ความมัวเมาในความเป็นผู้รัตตัญญ 

ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเป็นวัตร เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความเป็นผู้ถือบิณฑบาต 
เป็นวัตร นี้เรียกว่า ความมัวเมาในความถือบิณฑบาตเป็นวัตร 
ความมัวเมาในความไม่มีใครดูหมิ่น เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความไม , มีใครดูหมิ่น นี้ 
เรียกว่า ความมัวเมาในความไม , มีใครดูหมิ่น 
ความมัวเมาในอิริยาบถ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยอิริยาบถ นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในอิริยาบถ 

ความมัวเมา , ในอิทธิฤทธ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยอิทธิฤทธนี้เรียกว่า 
ความมัวเมา , ในอิทธิฤทธ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 425 

ความมัวเมาในยศ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยยศ นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในยศ 

ความมัวเมาในศีล เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยศีล นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในศีล 

ความมัวเมาในฌาน เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยฌาน นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในฌาน 

ความมัวเมาในศิลปะ เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยศิลปะ นี้เรียกว่า ความ 
มัวเมาในศิลปะ 

ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงสูง นี้ 
เรียกว่า ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง 

ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงสันทัด 
นี้เรียกว่า ความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด 

ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม เป็นไฉน 

ความมัวเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะอาศัยความมีทรวดทรงงาม นี้ 
เรียกว่า ความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม 

ความมัวเมาในความมีร่างกายบริบูรณ์ เป็นไฉน 

ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว 
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง เพราะ 
อาศัยความมีร่างกายบริบูรณ์ นี้เรียกว่า ความมัวเมาในความมีร่างกายบริบูรณ์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 426 

[๘๖๒] ความมัวเมา เป็นไฉน 

ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา สภาพที่มัวเมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว 
การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด 
นี้เรียกว่า ความมัวเมา 

[๘๖๓] ความประมาท เป็นไฉน 

ความปล่อยชิตไป ความเพิ่มพูนการปล่อยชิตไป ในกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต 
หรือในกามคุณ ๕ หรือความกระทำโดยไม , เคารพ ความกระทำโดยไม , ติดต่อ ความกระทำไม , มั่นคง 
ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไม , เสพให้มาก ความไม่ทำ 
ให้เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม , ตั้งใจจริง ความไม่ประกอบเนืองๆ ความประมาท ใน 
การเจริญกุศลธรรมทิ้งหลายความประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความประมาท 

[๘๖๔] ความหัวดื้อ เป็นไฉน 

ความหัวดื้อ กิริยาที่หัวดื้อ สภาพที่หัวดื้อ ความแข็งกระด้าง ความหยาบคาย ความ 
ถือรั้น ความไม , อ่อนโยน อันใด นี้เรียกว่า ความหัวดื้อ 

[๘๖๕] ความแข่งดี เป็นไฉน 

ความแข่งดี ความแข่งขึ้นหน้า กิริยาที่แข่งดี กิริยาที่แข่งขึ้นหน้า สภาพที่แข่งขึ้นหน้า 
อันใด นี้เรียกว่า ความแข่งดี 

[๘๖๖] ความอยากได้เกินประมาณ เป็นไฉน 

ความอยากได้มากของภิกษุผู้ไม , สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปัจจย 
เภสัช และบริขาร หรือด้วยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนาความมักมาก ความกำหนัด 
ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความ 
อยากได้เกินประมาณ 

[๘๖๗] ความมักมาก เป็นไฉน 

ความอยากได้มากของภิกษุผู้ไม , สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปัจจย 
เภสัช และบริขาร หรือด้วยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนาความมักมาก ความกำหนัด 
ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความ 
มักมาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 427 

[๘๖๘] ความปรารถนาลามก เป็นไฉน 

คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธา 
เป็นผู้ทุศีล ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีการศึกษาน้อย ย่อมปรารถนา 
ว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีการศึกษามาก เป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ย่อมปรารถนา 
ว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้ชอบสงัด เป็นผู้เกียจคร้าน ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า 
เป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติหลงลืม ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 
เป็นผู้มีจิตไม , ตั้งมั่น ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีธิตตั้งมั่น เป็นผู้มีปัญญาทราม 
ย่อมปรารถนาว่า ขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาว่า ขอ 
ชนจงรู้เราว่า เป็นผู้สิ้นอาสวะ ความปรารถนา การปรารถนาความปรารถนาลามก ความกำหนัด 
ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความ 
ปรารถนาลามก 

[๘๖๙] การพูดเสียดแทง เป็นไฉน 

การพูดเสียดแทง สภาพที่พูดเสียดแทง การพูดเป็นสี่เหลี่ยมสี่คม กิริยาที่พูดเป็น 
สี่เหลี่ยมสี่คม การพูดมีเหลี่ยมมีคู สภาพที่พูดมีเหลี่ยมมีคู อันใด นี้เรียกว่า การพูดเสียดแทง 
[๘๗๐] การพูดเกียดกัน เป็นไฉน 

การพูดเกียดกัน กิริยาที่พูดเกียดกัน สภาพที่พูดเกียดกัน ความละโมกกิริยาที่ละโมก 
สภาพที่ละโมก ความถ่อมตนเพื่อจะได้ ความต้องการสิ่งที่ประณีตอันใด นี้เรียกว่า การพูด 
เกียดกัน 

[๘๗๑] การชอบตกแต่ง เป็นไฉน 

การตกแต่งจีวร การตกแต่งบาตร การตกแต่งเสนาสนะ การตกแต่งกายอันเข้อยเน่า 
หรือการตกแต่งบริขารภายนอก การประเทืองผิว การเล่นหัว การร่าเริง ความกำหนัดยินดี 
สภาพที่กำหนัดยินดี ความตกแต่ง กิริยาที่ตกแต่งอันใด นี้เรียกว่า การชอบตกแต่ง 
[๘๗๒] ความประพฤติไม , สมควร เป็นไฉน 

ความไม่ประพฤติตาม ความประพฤติขัดขืน ความไม่เอื้อเฟิอ สภาพที่ไม , เอื้อเฟิอ 
ความไม่เคารพ ความไม , เชื่อฟ้ง ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ควรเคารพคือ บิดามารดา พี่ชาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 428 

พี่สาว อาจารย์ อุปัชฌายะ พระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้า นี้เรียกว่า ความประพฤติ 
ไม่สมควร 

[๘๗๓] ความไม่ยินดี เป็นไฉน 

ความไม่ยินดี กิริยาที่ไม่ยินดี ความไม , ยินดียิ่ง กิริยาที่ไม่ยินดียิ่ง ความรำคาญ ความ 
กระวนกระวายใจ ในเสนาสนะที่สงัด หรือในอธิกุศลธรรมคือสมถะและวิปัสสนาอย่างใด 
อย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า ความไม่ยินดี 
[๘๗๔] ความโงกง่วง เป็นไฉน 

ความง่วงงุน กิริยาที่ง่วงงุน สภาพที่ใจง่วงงุน ความเกียจคร้าน กิริยาที่เกียจคร้าน 
สภาพที่เกียจคร้าน อันใด นี้เรียกว่า ความโงกง่วง 
[๘๗๕] ความบิดกาย เป็นไฉน 

ความเหยียดกาย การเหยียดกาย ความโน้มกายไปช้างหน้า ความโน้มกายไปรอบ ๆ 
ความตั้งตัวตรง ความไม่สบายกาย อันใดนี้เรียกว่า ความบิดกาย 
[๘๗๖] ความเมาอาหาร เป็นไฉน 

ความมึนเมาเพราะอาหาร ความอึดอัดเพราะอาหาร ความร้อนกระวนกระวายเพราะ 
อาหาร ความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหาร อันใด ของผู้บริโภคอาหารแล้ว นี้เรียกว่า ความ 
เมาอาหาร 

[๘๗๗] ความย่อหย่อนแห่งจิต เป็นไฉน 

ความไม่สมประกอบแห่งจิต ความไม , ควรแก่การงานแห่งจิต ความท้อแท้ความถดถอย 
การย่อหย่อน กิริยาที่ย่อหย่อน สภาพที่ย่อหย่อน การหดหู่ กิริยาที่หดหู่ สภาพที่หดหู่ แห่งจิต 
อันใด นี้เรียกว่า ความย่อหย่อนแห่งจิต 
[๘๗๘] การหลอกลวง เป็นไฉน 

การหลอกลวงเกี่ยวด้วยการเสพปัจจัย การหลอกลวงด้วยการพูดเลียบเคียงหรือการ 
ดำรงอิริยาบถ กิริยาที่ดำรงอิริยาบถ ความดำรงอิริยาบถด้วยดี ความสยิ้วหน้า สภาพที่สยิ้วหน้า 
การหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง สภาพที่หลอกลวงของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้ม 
^ความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ นี้เรียกว่า การหลอกลวง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 429 

[๘๗๙] การพูดประจบ เป็นไฉน 

การทักทายคนอื่น การแนะนำตัวเอง การพูดปลอบโยน การพูดยกย่องการพูดเยินยอ 
การพูดอ้อมค้อม การพูดชมเชย การพูดสรรเสริญ การพูดสรรเสริญบ่อยๆ การพูดเอาใจให้ 
คนรัก การพูดยกย่องเพื่อต้องการให้เขารักการพูดทีจริงทีเล่นเสมอด้วยแกงถั่ว การเป็นผู้รับ 
เลี้ยงเด็ก ของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนาลามก ลูกความอยากครอบงำ 
อันใดนี้เรียกว่า การพูดประจบ 

[๘๘๐] การแสดงนิมิต เป็นไฉน 

การทำนิมิต ความฉลาดในการทำนิมิต การพูดเกี่ยวด้วยปัจจัย การพูดเป็นเลศนัย 
การกระซิบใกล้ๆ การพูดเลียบเคียง แก , ชนเหล่าอื่น อันใด ของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อ 
เลียง ผู้มีความปรารถนาลามก ลูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่า การแสดงนิมิต 

[๘๘๑] การพูดติเตียน เป็นไฉน 

การด่า การพูดข่ม การนินทา การพูดตำหนิโทษ การกล่าวโทษ การพูดติเตียน การ 
พูดเหยียดหยาม การพูดให้เลียชื่อเลียง การพูดให้เลียชื่อเลียงอย่างร้ายแรง การนำเรื่องไป 
เที่ยวติเตียน การพูดไพเราะต่อหน้านินทาลับหลังแก , ชนเหล่าอื่น อันใด ของภิกษุผู้มุ่งลาภ 
สักการะและชื่อเลียง ผู้มีความปรารถนาลามก ลูกความอยากครอบงำ นี้เรียกว่า การพูดติเตียน 

[๘๘๒] การแลกเปลี่ยนลาภด้วยลาภ เป็นไฉน 

ภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเลียง ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ นำ 
อามิสที่ได้จากข้างนี้ไปให้ข้างโน้น นำอามิสที่ได้จากข้างโน้นมาให้ข้างนี้ การปรารถนา การเสาะ 
หา การแสวงหา กิริยาที่เที่ยวหา กิริยาที่แสวงหา ซึ่งอามิสด้วยอามิส อันใด มีลักษณะเช่น 
ว่านี้นี้เรียกว่า การแลกเปลี่ยนลาภด้วยลาภ 

[๘๘๓] ความสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร 
โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่ 
การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือ 
ตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้อง 
การเป็นดจธง อันใดมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความสำคัฌตนว่าเลิศกว่าเขา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 430 

[๘๘๔] ความสำคัญตนว่าเสมอเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร 
โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดย ความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่ 
การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว 
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตนการเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการ 
เป็นดุจธง อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความสำคัญตนว่าเสมอเขา 

[๘๘๕] ความสำคัญตนว่าเลวกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือโดยชาติ โดย 
โคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่ โดย 
หน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิ่นตน 
กิริยาที่ลูหมิ่นตน สภาพที่ลูหมิ่นตน ความเกลียดตน ความเกลียดตนยิ่ง สภาพที่เกลียดตนยิ่ง 
ความดูลูกตน ความลูลูกตนว , าตํ่าช้า ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า 
ความสำคัญตนว่าเลวกว่าเขา 

[๘๘๖] ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตนว่าเลิศกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดย 
ทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะโดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ 
โดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนว่าเลิศกว่าคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือ 
ตัว สภาพที่ถือตัว การยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้อง 
การเป็นดุจธงอันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 

[๘๘๗] ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตนว่าเสมอคับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุลโดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดย 
ทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ 
เขาอาศัยการถือตนว่าเสมอคับคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ 
ถือตัว การยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง 
อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผ้เลิศกว่าเขา สำคัฌตนว่าเสมอเขา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 431 

[๘๘๘] ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดย 
ทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ 
โดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน 
กิริยาที่ลูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตนยิ่ง สภาพที่เกลียดตนอย่างยิ่ง ความดูลูก 
ตน ความดูลูกตนว่าตํ่าช้า ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผู้เลิศกว่า 
เขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา 

[๘๘๙] ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนว่า 
เลิศกว่าคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน 
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียก-ว่า ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 

[๘๙๐] ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตนว่าเสมอกับคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนว่า 
เสมอกับคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน 
การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา 

[๘๙๑] ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนว่า 
เลวกว่าคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ลูหมิ่นตน สภาพที่ลูหมิ่นตน 
ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตนยิ่ง สภาพที่ลูหมิ่นตน ความดูลูกตน ความลูลูกตนว , าตํ่าช้า 
ความดแคลนตน อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผ้เสมอเขา สำคัฌตนว่าเลวกว่าเขา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 432 

[๘๙๒] ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเลวกว่าเขา ถือตนว่าเลิศกว่าคนอื่นๆโดยอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนว่า 
เลิศกว่าคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วถือตัว การถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว การยกตน 
การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 
[๘๙๓] ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลวกว่าเขา ถือตนว่าเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯเขาอาศัยการถือตนว่า 
เสมอกับคนอื่นๆ เช่นนั้นแล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน 
การเทอดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขา 
[๘๙๔] ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดย 
ชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯ เขาอาศัยการถือตนว่าเลวกว่าคนอื่นๆ เช่น 
นั้นแล้วดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ลูหมิ่นตนสภาพที่ลูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยา 
ที่เกลียดตน สภาพที่เกลียดตนยิ่งความลูถูกตน ความลูถูกตนว่าตํ่าช้า ความดูแคลนตน อันใด 
มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา 
[๘๙๕] ความถือตัว เป็นไฉน 

ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทอดตนความที่จิตต้องการเป็นดุจธง 
การเชิดชูตนดุจธง การยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด นี้เรียกว่า ความถือตัว 
[๘๙๖] ความดูหมิ่นผู้อื่น เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ลูหมิ่นคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือโดยชาติ โดย 
โคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว การยกตน 
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้นความที่ชิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความดหมิ่นผ้อื่น 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 433 

[๘๙๗] ความเย่อหยิ่ง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เบื้องต้นถือตนว่าเสมอกับคนอื่นๆ ต่อมาภายหลังถือตนว่า 
เลิศกว่าคนอื่นๆ ไม , ลดตนให้ตํ่ากว่าคนอื่นๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือ โดยชาติ โดย 
โคตร โดยความเป็นลูกผู้มีสกุล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัว การยกตน 
การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความเย่อหยิ่ง 

[๘๙๘] ความดูหมิ่นตนเอง เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ลูหมิ่นตนเอง โดยเหตุอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติโดยโคตร โดย 
ความเป็นลูกผู้มีสกุล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดย 
หน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิ่นตน 
กิริยาที่ลูหมิ่นตน สภาพที่ลูหมิ่นตน ความเกลียดตน ความดูถูกตน ความลูถูกตนว่าตํ่าช้า 
ความดูแคลนตน อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความดูหมิ่นตนเอง 

[๘๙๙] ความสำคัญว่าได้บรรลุธรรมวิเศษ เป็นไฉน 

ความสำคัญว่าถึงแล้วในธรรมที่ตนยังไม , ถึง ความสำคัญว่าทำแล้วในกิจที่ตนยังไม , ได้ทำ 
ความสำคัญว่าบรรลุแล้วในธรรมที่ตนยังไม่บรรลุ ความสำคัญว่าได้ทำให้แจ้งแล้ว ในธรรมที่ตน 
ยังไม , ได้ทำให้แจ้ง ความถือตัว กิริยาที่ถือตัวสภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิด 
ชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใดมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า 
ความสำคัญว่าได้บรรลุธรรมวิเศษ 

[๙๐๐] ความสำคัญว่ามีอัตตาตัวตน เป็นไฉน 

ความสำคัญในรูป ว่าเป็นตัวเรา ความพอใจในรูปว่าเป็นตัวเรา ความเข้าใจในรูป 
ว่าเป็นตัวเรา ความสำคัญในเวทนาว่าตัวเรา ฯลฯ ความสำคัญในสัญญาว่าเป็นตัวเรา ฯลฯ 
ความสำคัญในสังขารว่าเป็นตัวเรา ฯลฯ ความสำคัญในวิญญาณว่าเป็นตัวเรา ความพอใจใน 
วิญญาณว่าเป็นตัวเรา ความเข้าใจในวิญญาณว่าเป็นตัวเรา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว 
สภาพที่ถือตัว การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง ความยกตนขึ้น ความที่จิตต้องการ 
เป็นดุจธง อันใดมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความสำคัญว่า มีอัตตา ตัวตน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 434 

[๙๐๑] ความถือตัวผิด เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ถือตนโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือโดยหน้าที่การงานอัน 
ลามก โดยศิลปะอันลามก โดยวิทยฐานะอันลามก โดยการศึกษาอันลามก โดยปฏิภาณอัน 
ลามก โดยศีลอันลามก โดยวัตรอันลามก โดยศีลและวัตรอันลามก หรือโดยทิฏฐิอันลามก 
ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว สภาพที่ถือตัวการยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยก 
ตนขึ้น ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ความถือตัวผิด 
[๙๐๒] ความคิดถึงญาติ เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภถึงหมู , 

ญาติ นี้เรียกว่า ความคิดถึงญาติ 

[๙๐๓] ความคิดถึงชนบท เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภถึงชนบท 
นี้เรียกว่า ความคิดถึงชนบท 

[๙๐๔] ความคิดไม่ตายตัว เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันอิงอาศัยกามคุณประกอบด้วย 
ทุกกรกิริยา หรือประกอบด้วยทิฏฐิ นี้เรียกว่า ความคิดไม่ตายตัว 
[๙๐๕] ความคิดเกี่ยวด้วยความเอ็นดูผู้อื่น เป็นไฉน 

สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้คลุกคลีกับคฤหัสถ์อยู่ มีความรื่นเริงร่วมกัน มีความ 
โศกเศร้าร่วมกัน ถึงคราวสุข สุขด้วย ถึงคราวทุกข์ ทุกข์ด้วยเมื่อมีกิจที่จะพึงทำเกิดขึ้น 
ก็พยายามช่วยท้าด้วยตนเอง ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิดอันอิงอาศัย 
กามคุณ ในการคลุกคลีกับคฤหัสถ์เหล่านั้น นี้เรียกว่า ความคิดเกี่ยวด้วยความเอ็นดูผู้อื่น 
[๙๐๖] ความคิดเกี่ยวด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันอิงอาศัยกามคุณปรารภลาภ 
สักการะและชื่อเสียง นี้เรียกว่า ความคิดเกี่ยวด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง 
[๙๐๗] ความคิดเกี่ยวด้วยความไม , อยากให้ใครดูหมิ่น เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้รำพึงว่า คนเหล่าอื่นอย่าได้ลูหมิ่นเรา โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นลกผ้มีสกล โดยความเป็นผมรปงาม โดยทรัพย์ โดย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 435 

ความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะโดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา โดยปฏิภาณ 
ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯความดำริผิด อันอิงอาศัยกามคุณ ในความไม , อยากให้ใคร 
ดูหมิ่นนั้น นี้เรียกว่าความคิดที่เกี่ยวด้วยความไม , อยากให้ใครดูหมิ่น 
ทุกนิเทศ 

[๙๐๘] ในทุกมาติกาเหล่านั้น โกธะ ความโกรธ เป็นไฉน 

ความโกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย 
สภาพที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย สภาพที่คิดปองร้าย ความยินร้าย 
ความยินร้ายอย่างแรง ความดุร้าย ความปากร้ายความไม่แช่มชื่นแห่งจิต อันใด นี้เรียกว่า 
โกธะ ความโกรธ 

อุปนาหะ ความผูกโกรธไว้ เป็นไฉน 

ความโกรธครั้งแรก ชื่อว่า ความโกรธ ความโกรธในเวลาต่อมา ชื่อว่าความผูก 
โกรธไว้ ความผูกโกรธไว้ กิริยาที่ผูกโกรธไว้ สภาพที่ผูกโกรธไว้ ความตั้งไว้ ความทรงไว้ 
ความดำรงไว้ ความสั่งสมไว้ความผูกพันไว้ ความยึดมั่นไว้ซึ่งความโกรธ อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียก-ว่า อุปนาหะ ความผูกโกรธไว้ 

[๙๐๙] มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน เป็นไฉน 

ความลบหลู่คุณท่าน กิริยาที่ลบหลู่คุณท่าน สภาพที่ลบหลู่คุณท่าน กิริยาที่ลูหมิ่นผู้มี 
บุญคุณ การดูหมิ่นผู้มีบุญคุณ อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามักขะ ความลบหลู่คุณท่าน 

ปลาสะ ความตีเสมอ เป็นไฉน 

ความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ สภาพที่ตีเสมอ ความตีตัวเสมอ โดยนำความชนะของ 
ตนมาอ้าง เหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดี ความไม , ลดละ อันใดนี้เรียกว่า ปลาสะ ความ 
ตีเสมอ 

[๙๑๐] อิสสา ความริษยา เป็นไฉน 

ความริษยา กิริยาที่ริษยา สภาพที่ริษยา ความเกียดกัน กิริยาที่เกียดกันสภาพที่ 
เกียดกัน ในลาภ สักการะ การทำความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้ และการบูชา ของ 
ผู้อื่น อันใด นี้เรียกว่า อิสสา ความริษยา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 436 

มัจฉริยะ ความตระหนี่ เป็นไฉน 

มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ อย่าง คือ ความตระหนี่ที่อยู่ ความตระหนี่ตระกูล ความ 
ตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะและความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่กิริยาที่ตระหนี่ สภาพ 
ที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแน่น ความปกปิดความไม , เอาใจใส่ อันใด มีลักษณะ 
เช่นว่านี้นี้เรียกว่า มัจฉริยะ ความตระหนี่ 

[๙๑๑] มายา ความเจ้าเล่ห์ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ แล้วตั้งความปรารถนาลามก 
ไว้ เพราะมีความต้องการปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุ คือ ปรารถนาว่าใครอย่ารู้ทันเราเลย ดำริว่า 
ใครอย่ารู้ทันเราเลย พูดว่าใครอย่ารู้ทันเราเลย พยายามด้วยกายว่าใครอย่ารู้ทันเราเลย ความ 
เจ้าเล่ห์ ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ กิริยาที่ทำให้หลง ความลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความ 
หลีกเลี่ยง ความซ่อน ความซ่อนบัง ความปกปิด ความปิดบัง ความไม่เปิดเผย ความไม่ทำ 
ให้แจ้ง ความปิดมิดชิด การกระทำที่ชั่ว อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มายา ความ 
เจ้าเล่ห์ 

สาเถยยะ ความโอ้อวด เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้โอ้อวดมาก การโอ้อวดสภาพที่โอ้อวด 
ความโอ้อวด ความกระด้าง สภาพที่กระด้าง การพูดเป็นเหลี่ยมเป็นคู สภาพที่พูดเป็นเหลี่ยม 
เป็นคู ของบุคคลนั้น อันใด นี้เรียกว่า สาเถยยะความโอ้อวด 

[๙๑๒] อวิชชา ความไม่รู้ เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อวิชชา ความไม , รู้ 

ภวตัณหา ความปรารถนาภพ เป็นไฉน 

ความพอใจในภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ 
ความเยื่อใยในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุ่นในภพ อันใด นี้เรียกว่า 
ภวตัณหา ความปรารถนาภพ 

[๙๑๓] ภวทิฏฐิ ความเห็นว่าเกิด เป็นไฉน 

ความเห็นว่า อัตตาและโลกจักมี ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิฯลฯ การถือเอา 
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ภวทิฏฐิความเห็นว่าเกิด 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 437 

วิภวทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เกิด เป็นไฉน 

ความเห็นว่า อัตตาชักไม , มีและโลกจักไม่มี ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ 
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิภวทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เกิด 
[๙๑๔] สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง เป็นไฉน 

ความเห็นว่า อัตตาเที่ยงและโลกเที่ยง ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือ 
เอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง 
อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ เป็นไฉน 

ความเห็นว่า อัตตาชักขาดสูญและโลกชักขาดสูญ ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ 
ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่า 
ขาดสูญ 

[๙๑๕] อันตวาทิฏฐิ ความเห็นว่ามีที่สุด เป็นไฉน 

ความเห็นว่า อัตตามีที่สุด และ'โลภมีที่สุด ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ 
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อันตวาทิฎฐิ ความเห็นว , ามีที่สุด 
อนันตวาทิฏฐิ ความเห็นว่าไม , มีที่สุด เป็นไฉน 

ความเห็นว่า อัตตาไม่มีที่สุด และโลภไม่มีที่สุด ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ 
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอนันตวาทิฏฐิ ความเห็นว่าไม , มี 
ที่สุด 

[๙๑๖] ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภส่วนอดีต เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภส่วนอดีตเกิด 
ขึ้น นี้เรียกว่า ปุพพันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภส่วนอดีต 
อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภส่วนอนาคต เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด ปรารภส่วนอนาคต 
เกิดขึ้น นี้เรียกว่า อปรันตานุทิฏฐิ ความเห็นปรารภส่วนอนาคต 
[๙๑๗] อหิริกะ ความไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริต เป็นไฉน 
ความไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย ความไม , ละอายต่อการประ 
กอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกว่า อหิริกะ ความไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 438 

อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริต เป็นไฉน 

ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัว ความไม่เกรงกลัวต่อ 
การประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกว่า อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อการ 
ประพฤติทุจริต 

[๙๑๘] โทวจัสสตา ความเป็นผู้ว่ายาก เป็นไฉน 

กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ความเป็นผู้ว่ายาก สภาพที่เป็นผู้ว่ายาก ความยึดถือข้างขัดขืน 
ความพอใจทางโต้แย้ง กิริยาที่ไม , เอื้อเฟือ ความไม , เอื้อเฟือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟืง 
ในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยสหธรรม นี้เรียกว่า โทวจัสสตาความเป็นผู้ว่ายาก 

ปาปมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว เป็นไฉน 

บุคคลเหล่าใด ไม่มีศรัทธา ไม , มีศีล มีการศึกษาน้อย มีความตระหนี่ มีป้ญญทราม 
การเสพ การเสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี 
แก่บุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า ปาปมิตตตา 
ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 

[๙๑๙] อนาชชวะ ความไม่ซื่อตรง เป็นไฉน 

ความไม่ตรง สภาพที่ไม่ตรง ความคด ความโค้ง ความงอ อันใด นี้เรียกว่า อนาชชวะ 
ความไม่ซื่อตรง 

อมัททวะ ความไม , อ่อนโยน เป็นไฉน 

ความไม , อ่อนน้อม สภาพที่ไม , อ่อนน้อม ความกระด้าง ความหยาบคายสภาพที่กระด้าง 
ความแข็งกระด้าง ความถือรั้น ความไม , อ่อนน้อม อันใด นี้เรียกว่า อมัททวะ ความไม , อ่อนโยน 

[๙๒๐] อขันติ ความไม , อดทน เป็นไฉน 

ความไม , อดทน สภาพที่ไม , อดทน ความไม , อดกลั้น ความดุร้าย ความปวดร้าว 
ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต อันใด นี้เรียกว่า อขันตี ความไม , อดทน 

อโสรัจจะ ความไม่สงบเสงี่ยม เป็นไฉน 

ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทั้งทางกายและ 
ทางวาจา นี้เรียกว่า อโสรัจจะ ความไม , สงบเสงี่ยม ความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมด ก็เรียกว่า 
อโสรัจจะ ความไม่สงบเสงี่ยม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 439 

[๙๒๑] อสาขัลยะ ความเป็นผู้มี'วาจาไม , อ่อนหวาน เป็นไฉน 
วาจาใด เป็นปม หยาบคาย เผ็ดร้อนต่อผู้อื่น กระทบผู้อื่น ยั่วให้โกรธไม่เป็นไป 
เพื่อสมาธิ บุคคลพูดวาจาเช่นนั้น ความเป็นผู้มี'วาจาไม , อ่อนหวานความเป็นผู้มี'วาจาไม่สละ 
สลวย ความเป็นผู้มีวาจาหยาบในลักษณะดังกล่าวนั้นอันใด นี้เรียกว่า อสาขัลยะ ความ 
เป็นผู้มี'วาจาไม , อ่อนหวาน 

อัปปฏิสันถาระ ความไม่มีการปฏิสันถาร เป็นไฉน 

ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธัมมปฏิสันถาร ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ 
ทำการปฏิสันถาร ด้วยอามิสปฏิสันถาร หรือด้วยธัมมปฏิสันถารนี้เรียกว่า อัปปฏิสันถาระ 
ความไม่มีการปฏิสันถาร 

[๙๒๒] อินทริยอคุตตทวารตา ความเป็นผู้ไม , สำรวมในอินทรีย์ ๖เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว เป็นผู้ถือนิมิต เป็นผู้ถืออนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงำบุคคลนั้น ผู้ไม่สำรวมจักขุนทรีย์ 
อยู่ เพราะการไม , สำรวมจักขุนทรีย์ใดเป็นเหตุย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์นั้น ไม่รักษา 
จักขุนทรีย์นั้น ไม่สำเร็จการสำรวมในจักขุนทรีย์นั้น พึงเสียงด้วยโสตะแล้ว ฯลฯ สูดกลิ่นด้วย 
ฆานะแล้วฯลฯ ลิ้มรสด้วยชิวหาแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ 
ด้วยใจแล้ว เป็นผู้ถือนิมิต เป็นผู้ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและ 
โทมนัส พึงครอบงำบุคคลนั้น ผู้ไม , สำรวมมนึนทรีย์อยู่เพราะการไม , สำรวมมนินทรีย์ใดเป็น 
เหตุ ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์นั้นไม่รักษามนึนทรีย์นั้น ไม , สำเร็จการสำรวมใน 
มนึนทรีย์นั้น 

การไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม , คุ้มครอง การไม่รักษา การไม , สำรวม ซึ่งอินทรีย์ ๖ เหล่านี้ 
อันใด นี้เรียกว่า อินทริยอกุตตทวารตา ความเป็นผู้ไม , สำรวมในอินทรีย์ ๖ 
โภชนอมัตตัญญตา ความไม่รู้ประมาณในโภชนาหาร เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม , พิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อมัวเมา 
เพื่อให้ผิวพรรณสวยงาม เพื่อความอ้วนพี ความไม , สันโดษ ความไม , รู้ประมาณ ความไม่พิจารณา 
ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกว่า โภชนอมัตดัญฌุตา ความไม , รู้ประมาณในโภชนาหาร 
[๙๒๓] มุฏฐสัจจะ ความเป็นผู้ไม่มีสติ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 440 

ความระลึกไม , ได้ ความตามระลึกไม , ได้ ความหวนระลึกไม , ได้ ความระลึกไม , ได้ สภาพ 
ที่ระลึกไม , ได้ สภาพที่ทรงจำ ความเลื่อนลอย ความหลงลืมอันใด นี้เรียกว่า มุฏฐสัจจะ 
ความเป็นผู้ไม่มีสติ 

อสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใดนี้เรียกว่า 
อสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 

[๙๒๔] สีลวิปัตติ ความวิบัติแห่งศีล เป็นไฉน 

ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทั้งทางกายและ 
ทางวาจา นี้เรียกว่า สีลวิปัตติ ความวิบัติแห่งศีล ความทุศีลแม้ทั้งหมด ก็เรียกว่า สีลริปัตติ 
ความวิบัติแห่งศีล 

ทิฏฐิวิปัตติ ความวิบัติแห่งทิฏฐิ เป็นไฉน 

ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติ 
ดีปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง แล้วประกาศให้ผู้ลื่น 
รู้ได้ ไม่มีในโลก ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มี 
ลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิวิปัตติ ความ'วิบัติแห่งทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิแม้'ทั้งหมด ก็เรียกว่า 
ทิฏฐิริปัตติความวิบัติแห่งทิฏฐิ 

[๙๒๕] อัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชน์ภายใน เป็นไฉน 

สัญโญชน์เบื้องตํ่า ๕ จัดเป็นอัชฌัตตสัญโญชนะ สัญโญชน์ภายในสัญโญชน์เบื้องสูง 
๕ จัดเป็นพหิทธาสัญโญชนะ สัญโญชน์ภายนอก 
ตึกนิเทศ 

[๙๒๖] ในตึกมาติกาเหล่านั้น อกุศลมูล ๓ เป็นไฉน 

โลภะ โทสะ โมหะ 

บรรดาอกุศลมูล ๓ นั้น โลภะ เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดีความเพลิดเพลิน 
ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน ความกำหนัดนักแห่งจิตความอยาก ความสยบ 
ความหมกมุ่น ความใคร่ ความรักใคร่ ความข้องอยู่ความจมอยู่ ธรรมชาติผู้คร่าไป 
ธรรมชาติผ้หลอกลวง ธรรมชาติผ้ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติผ้ยังให้เกิดพร้อม ธรรมชาติ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 441 

อันร้อยรัด ธรรมชาติอันมีข่าย ธรรมชาติอันกำซาบใจ ธรรมชาติอันซ่านไป ธรรมชาติเหมือน 
เสันด้าย ธรรมชาติอันแผ่ไปธรรมชาติผู้ประมวลมา ธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธาน ธรรมชาติ 
ผู้นำไปสู่ภพตัณหาเหมือนป่า ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวข้อง ความเยื่อใย ความห่วงใย 
ความผูกพัน การหวัง กิริยาที่หวัง สภาพที่หวัง ความหวังรูป ความหวังเสียงความหวัง 
กลิ่น ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย์ความหวังบุตร 
ความหวังชีวิต ธรรมชาติผู้กระซิบ ธรรมชาติผู้กระซิบทั่ว ธรรมชาติผู้กระซิบยิ่ง การกระซิบ 
กิริยาที่กระซิบ สภาพที่กระซิบ การละโมก กิริยาที่ละโมก สภาพที่ละโมก ธรรมชาติที่เป็น 
เหตุซมซานไป ความใคร่ในอารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควร ความโลภเกินขนาด 
ความติดใจ กิริยาที่ติดใจความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ (คือ ราคะที่สหรคต 
ด้วยอุจเฉททิฏฐิ) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหาธัมมตัณหา 
โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ์ นิวรณ์ เครื่องปิดบังเครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย 
ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย์ ความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆ รากเง่าแห่งทุกข์ เหตุ 
แห่งทุกข์ แดนเกิดแห่งทุกข์ บ่วงแห่งมาร เบ็ดแห่งมาร แดนแห่งมาร ตัณหาเหมือนแม่นํ้า 
ตัณหาเหมือนข่าย ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ 
อันใดนี้เรียกว่า โลภะ 

โทสะ เป็นไฉน 

ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่เราแล้วความอาฆาต 
ย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก , เรา ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ 
จักทำความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้ 
เป็นที่รักที่ชอบพอของเราแล้ว ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก , 
คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก , คน 
ผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้'ได้'ทำความเจริญแก , คนผู้ 
ไม่เป็นที่รักไม , เป็นที่ชอบพอของเราแล้ว ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความ 
เจริญแก่ผู้ไม , เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ 1 จักทำความ 
เจริฌแก่คนผ้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา หรือความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นในชานะอันใช่เหต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 442 

ความอาฆาตแห่งจิต การกระทบกระทั่งความกระทบกระทั่ง ความยินร้าย ความขุ่นเคือง การ 
ขุ่นเคือง ความขุ่นเคืองอย่างแรง ความคิดประทุษร้าย การมุ่งคิดประทุษร้าย ความมุ่งคิด 
ประทุษร้าย ความพยาบาทแห่งจิต ความคิดประทุษร้ายทางใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพ 
ที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย สภาพที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย 
กิริยาที่คิดปองร้าย สภาพที่คิดปองร้าย การยินร้าย ความยินร้ายความดุร้าย ความปากร้าย 
ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า โทสะ 

โมหะ เป็นไฉน 

ความไม , รู้ในทุกข์ ความไม , รู้ในทุกขสมุทัย ความไม , รู้ในทุกขนิโรธ ความไม , รู้ใน 
ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา ความไม , รู้ในส่วนอดีต ความไม , รู้ในส่วนอนาคตความไม , รู้ทั้งในส่วน 
อดีตและส่วนอนาคต ความไม , รู้ในธรรมอันเป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้น 
ความไม , รู้ ความไม , เห็น ความไม่ตรัสรู้ความไม , รู้โดยสมควร ความไม , รู้ตามเป็นจริง ความไม่ 
แทงตลอด ความไม , ถือเอาโดยลูกต้อง ความไม , หยั่งลงโดยรอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่ 
พิจารณา การไม , กระทำให้ประจักษ์ ความทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม , รู้ชัด ความหลง 
ความลุ่มหลง ความหลงไหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา 
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า 
โมหะ 

เหล่านี้เรียกว่า อกุศลมูล ๓ 

[๙๒๗] อกุศลวิตก ๓ เป็นไฉน 

กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก 

บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันเกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่า กาม 
วิตก 

พยาบาทวิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันเกี่ยวด้วยความพยาบาท นี้เรียกว่า 
พยาบาทวิตก 

วิหิงสาวิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันเกี่ยวด้วยความเบียดเบียน นี้ 


เรียกว่า วิหิงสาวิตก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 443 

เหล่านี้เรียกว่า อกุศลวิตก ๓ 

[๙๒๘] อกุศลสัญญา ๓ เป็นไฉน 

กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา 

บรรดาสัญญา ๓ นั้น กามสัญญา เป็นไฉน 

ความจำ กิริยาที่จำ สภาพที่จำ อันเกี่ยวด้วยกาม นี้เรียกว่า กามสัญญา 

พยาบาทสัญญา เป็นไฉน 

ความจำ กิริยาที่จำ สภาพที่จำ เกี่ยวด้วยพยาบาท นี้เรียกว่า พยาบาทสัญญา 
วิหิงสาสัญญา เป็นไฉน 

ความจำ กิริยาที่จำ สภาพที่จำ อันเกี่ยวด้วยความเบียดเบียน นี้เรียกว่าวิหิงสาสัญญา 

เหล่านี้เรียกว่า อกุศลสัญญา ๓ 

[๙๒๙] อกุศลธาตุ ๓ เป็นไฉน 

กามธาตุ พยาบาทธาตุ วิหิงสาธาตุ 

บรรดาอกุศลธาตุ ๓ นั้น กามธาตุ เป็นไฉน 

กามวิตก ชัดเป็นกามธาตุ พยาบาทวิตก ขัดเป็นพยาบาทธาตุ วิหิงสาวิตก ขัดเป็น 
วิหิงสาธาตุ 

บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันเกี่ยวด้วยกามนี้เรียกว่า กามวิตก 
พยาบาทวิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันเกี่ยวด้วยความพยาบาท นี้เรียกว่า 
พยาบาทวิตก 

วิหิงสาวิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ฯลฯ ความดำริผิด อันเกี่ยวด้วยความเบียดเบียน นี้เรียกว่า 
วิหิงสาวิตก 

เหล่านี้เรียกว่า อกุศลธาตุ ๓ 
[๙๓๐] ทุจริต ๓ เป็นไฉน 
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
บรรดาทจริต ๓ นั้น กายทจริต เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 444 

ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกว่า กายทุจริต 
วจีทุจริต เป็นไฉน 

มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ นี้เรียกว่า วจีทุจริต 
มโนทุจริต เป็นไฉน 

อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ นี้เรียกว่า มโนทุจริต 

กายทุจริต เป็นไฉน 

กายกรรมฝ่ายอกุศล ชื่อว่า กายทุจริต 

วจีกรรมฝ่ายอกุศล ชื่อว่า วจีทุจริต 

มโนกรรมฝ่ายอกุศล ชื่อว่า มโนทุจริต 

บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายกรรมฝ่ายอกุศล เป็นไฉน 

กายสัญเจตนาฝ่ายอกุศล ชื่อว่า กายกรรมฝ่ายอกุศล 

วจีสัญเจตนาฝ่ายอกุศล ชื่อว่า วจีกรรมฝ่ายอกุศล 

มโนสัญเจตนาฝ่ายอกุศล ชื่อว่า มโนกรรมฝ่ายอกุศล 

เหล่านี้เรียกว่า ทุจริต ๓ 

[๙๓๑] อาสวะ ๓ เป็นไฉน 

กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ 

บรรดาอาสวะ ๓ นั้น กามาสวะ เป็นไฉน 

ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุ่นในกาม อันใด นี้เรียกว่ากามาสวะ 
ภวาสวะ เป็นไฉน 

ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุ่นในภพ อันใด นี้เรียกว่า ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ เป็นไฉน 

ความไม , รู้ในทุกข์ ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคือ โมหะ นี้เรียกว่าอวิชชาสว 

เหล่านี้เรียกว่า อาสวะ ๓ 

[๙๓๒] สัญโญชน์ ๓ เป็นไฉน 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส 

บรรดาสัญโญชน์ ๓ เหล่านั้น สักกายทิฏฐิ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 445 

ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไร้การศึกษา ไม , ได้เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า 
ไม , ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของส้ปิบุรุษ ไม , ได้ 
รับการแนะนำในธรรมของส้ปิบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็น 
ตนในรูป ย่อมเห็นเวทนาเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสังขารเป็นตน ฯลฯ 
ย่อมเห็นวิญญาณเป็นตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ 
ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า 
สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา เป็นไฉน 

ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา เคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมเคลือบแคลง 
สงสัยในพระสงฆ์ เคลือบแคลงสงสัยในสิกขา เคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีต เคลือบแคลง 
สงสัยในส่วนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคต เคลือบแคลงสงสัยใน 
ธรรมอันเป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบ 
แคลง สภาพที่เคลือบแคลง ฯลฯ ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ อันใด มีลักษณะเช่น 
ว่านี้นี้เรียก-ว่า วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส เป็นไฉน 

สมณพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิยอมมีได้ด้วยศีล ด้วยวัตร 
ด้วยศีลและวัตร ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯการลือเอาโดยวิปลาส อันใด มี 
ลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส 
เหล่านี้เรียกว่า สัญโญชน์ ๓ 
[๙๓๓] ตัณหา ๓ เป็นไฉน 
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิตอันสหรคดด้วยภวทิฏฐิ 
นี้เรียกว่า ภวตัณหา 
วิภวตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันสหรคตด้วยอุจเฉท 
ทิฏฐิ นี้เรียกว่า วิภวตัณหา ตัณหาที่เหลือนอกนั้น เรียกว่า กามตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 446 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิตอันประกอบด้วยกามธาตุ 
นี้เรียกว่า กามตัณหา 

ความกำหนัด ความกำหนัดนักแห่งจิต ฯลฯ อันประกอบด้วยรูปธาตุและอรูปธาตุ เรียกว่า 
ภวตัณหา 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันสหรคตด้วยอุจเฉท 
ทิฏฐิ นี้เรียกว่า วิภวตัณหา 
เหล่านี้เรียกว่า ตัณหา ๓ 
[๙๓๔] ตัณหา ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 
กามตัณหา รูปตัณหา อรูปตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิตอันประกอบด้วยกามธาตุ 
นี้เรียกว่า กามตัณหา 
รูปตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันประกอบด้วยรูปธาตุ 
นี้เรียกว่า รูปตัณหา 
อรูปตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันประกอบด้วยอรูปธาตุ 
นี้เรียกว่า อรูปตัณหา 
เหล่านี้เรียกว่า ตัณหา ๓ 
[๙๓๕] ตัณหา ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 
รูปตัณหา อรูปตัณหา นิโรธตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น รูปตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันประกอบด้วยรูปธาตุ 
นี้เรียกว่า รูปตัณหา 
อรูปตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งชิตอันประกอบด้วยอรูปธาตุ 
นี้เรียกว่า อรูปตัณหา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 447 


นิโรธตัณหา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิตอันสหรคดด้วยอุจเฉท 
ทิฏฐิ นี้เรียกว่า นิโรธตัณหา 
เหล่านี้เรียกว่า ตัณหา ๓ 
[๙๓๖] เอสนา ๓ เป็นไฉน 
กาเมสนา ภเวสนา พรหมจริเยสนา 
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เป็นไฉน 

ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุ่นในกาม อันใด นี้เรียกว่ากาเมสนา 
ภเวสนา เป็นไฉน 

ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุ่นในภพ อันใด นี้เรียกว่าภเวสนา 
พรหมจริเยสนา เป็นไฉน 

ความเห็นว่าโลกเที่ยง หรือความเห็นว่าโลกไม , เที่ยง ฯลฯ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
จะเกิดอีกก็หามิได้ จะไม่เกิดอีกก็หามิได้ ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอา 
โดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า พรหมจริเยสนา 
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เป็นไฉน 

ความกำหนัดในกาม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเป็นอกุศลตั้งอยู่ในฐานเดียว 
กันกับความกำหนัดในกามนั้น นี้เรียกว่า กาเมสนา 
ภเวสนา เป็นไฉน 

ความกำหนัดในภพ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเป็นอกุศลตั้งอยู่ในฐาน 
เดียวกันกับความกำหนัดในภพนั้น นี้เรียกว่า ภเวสนา 

ความเห็นว่าโลกมีที่สุด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเป็นอกุศลตั้งอยู่ใน 
ฐานเดียวกันกับความเห็นว่าโลกมีที่สุดนั้น นี้เรียกว่า พรหมจริเยสนา 
เหล่านี้เรียกว่า เอสนา ๓ 
[๙๓๗] ริธา ๓ เป็นไฉน 

ความถือตัวว่าประเสริฐกว่าเขา ความถือตัวว่าเสมอเขา ความถือตัวว่าเลวกว่าเขา 
เหล่านี้เรียกว่า ริธา ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 448 


[๙๓๘] ภัย ๓ เป็นไฉน 
ชาติภัย ชราภัย มรณภัย 
บรรดาภัย ๓ นั้น ชาติภัย เป็นไฉน 

ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแห่งขน ความสะดุ้งแห่งจิต 
เพราะอาศัยความเกิด นี้เรียกว่า ชาติภัย 
ชราภัย เป็นไฉน 

ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแห่งขน ความสะดุ้งแห่งจิต 
เพราะอาศัยชรา นี้เรียกว่า ชราภัย 
มรณภัย เป็นไฉน 

ความกลัว ความขลาด ความหวาดเสียว ความชูชันแห่งขน ความสะดุ้งแห่งจิต 
เพราะอาศัยความตาย นี้เรียกว่า มรณภัย 
เหล่านี้เรียกว่า ภัย ๓ 
[๙๓๙] ตมะ ๓ เป็นไฉน 

บุคคลย่อมเคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ปรารภอดีตกาล ย่อม 
เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ปรารภอนาคตกาลย่อมเคลือบแคลงสงสัย 
ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ปรารภปัจจุบันกาล 
เหล่านี้เรียกว่า ตมะ ๓ 
[๙๔๐] ติตถายตนะ ๓ เป็นไฉน 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มี'วาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า คน 
เรานี้ย่อมได้เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมได้เสวยสุข 
ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหมดนั้น เพราะได้ทำเหตุไว้ในปางก่อน 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มี'วาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า คน 
เรานี้ย่อมได้เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมได้เสวยสุขทุกข์ 
หรือไม , สุขไม่ทุกข์ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุคือมีผู้เป็นใหญ่สร้างให้ 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า คน 
เรานี้ย่อมได้เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมได้เสวยสุข 
ทกข์หรือไม่สขไม่ทกข์ทั้งหมดนั้น โดยไม่มีเหตไม่มีปัจจัย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 449 

เหล่านี้เรียกว่า ติตถายตนะ ๓ 
[๙๔๑] กิญจนะ ๓ เป็นไฉน 

กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ กิเลสเครื่องกังวลคือโทสะ กิเลสเครื่องกังวลคือโมหะ 
เหล่านี้เรียกว่า กิญจนะ ๓ 
[๙๔๒] อังคณะ ๓ เป็นไฉน 

กิเลสเพียงดังเนินคือราคะ กิเลสเพียงดังเนินคือโทสะ กิเลสเพียงดังเนินคือโมหะ 
เหล่านี้เรียกว่า อังคณะ ๓ 
[๙๔๓] มละ ๓ เป็นไฉน 

มลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือโมหะ เหล่านี้เรียกว่า มละ ๓ 
[๙๔๔] วิสมะ ๓ เป็นไฉน 

ความไม่สมํ่าเสมอคือราคะ ความไม่สมํ่าเสมอคือโทสะ ความไม่สมํ่าเสมอคือโมหะ 
เหล่านี้เรียกว่า วิสมะ ๓ 

[๙๔๕] วิสมะ ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 

ความประพฤติไม่สมํ่าเสมอทางกาย ความประพฤติไม่สมํ่าเสมอทางวาจาความประพฤติ 
ไม่สมํ่าเสมอทางใจ เหล่านี้เรียกว่า วิสมะ ๓ 
[๙๔๖] อัคคิ ๓ เป็นไฉน 

ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ เหล่านี้เรียกว่า อัคคิ ๓ 
[๙๔๗] กสาวะ ๓ เป็นไฉน 

นี้าฝาดคือราคะ นี้าฝาดคือโทสะ นี้าฝาดคือโมหะ เหล่านี้เรียกว่ากสาวะ ๓ 
[๙๔๘] กสาวะ ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 

นี้าฝาดทางกาย นี้าฝาดทางวาจา นี้าฝาดทางใจ เหล่านี้เรียกว่า กสาวะ ๓ 
[๙๔๙] อัสสาททิฏฐิ ความเห็นผิดอันประกอบด้วยความยินดี เป็นไฉน 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มี'วาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า กาม 
ทั้งหลายไม่มีโทษ ดังนี้เขาจึงบริโภคกาม นี้เรียกว่า อัสสาททิฏฐิความเห็นผิดอันประกอบ 
ด้วยความยินดี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 450 

อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่ามีอัตตาตัวตน เป็นไฉน 

ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไร้การศึกษา ไม , ได้เห็นพระอริยะเจ้า ไม , ฉลาดในธรรมของพระอริยะเจ้า 
ไม , ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะเจ้า ไม , ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของส์ปิบุรุษ 
ไม , ได้รับการแนะนำในธรรมของสัปบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน 
เห็นตนในรูป ย่อมเห็นเวทนาเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสังขารเป็น 
ตน ฯลฯย่อมเห็นวิญญาณเป็นตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ 
ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า 
อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่ามีอัตตาตัวตน 

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด เป็นไฉน 

ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์ 
ผู้รู้'ยิ่งเห็นจริงประจักษ์ 1 ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ ไม่มีในโลกนี้ 
ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า 
มิจฉาทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ ชัดเป็นอัสสาททิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ชัดเป็นอัตตานุทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ 
ชัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

[๙๕๐] อรติ ความไม่ยินดี เป็นไฉน 

ความไม่ยินดี กิริยาที่ไม่ยินดี ความไม่ยินดียิ่ง กิริยาที่ไม่ยินดียิ่ง ความกระสัน ความ 
ดิ้นรน ในเสนาสนะอันสงัด หรือในอธิกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่า อรติ ความไม , 

ยินดี 

ริเหสา ความเบียดเบียน เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้าง ก้อนดินบ้าง ท่อน 
ไม้บ้าง ศาตราบ้าง เชือกบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ความบีบคั้นความบีบคั้นยิ่ง ความเบียด 
เบียน ความเบียดเบียนยิ่ง ความท่าให้เดือดร้อน ความท่าให้เดือดร้อนยิ่ง ความท่าร้ายสัตว์อื่น 
อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าริเหสา ความเบียดเบียน 

อธิ'มมจริยา ความประพฤติไม , เป็นธรรม เป็นไฉน 

ความประพฤติไม่เป็นธรรมทางกาย ความประพถุติไม , สมํ่าเสมอทางกายความประพถุติ 
ไม่เป็นธรรมทางวาจา ความประพถุติไม , สมํ่าเสมอทางวาจา ความประพถุติไม่เป็นธรรมทางใจ 
ความประพถุติไม่สมํ่าเสมอทางใจ นี้เรียกว่า อชัมมจริยา ความประพถุติไม่เป็นธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 451 

[๙๕๑] โทวจัสสตา ความเป็นผู้ว่ายาก เป็นไฉน 

กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ความเป็นผู้ว่ายาก สภาพที่เป็นผู้ว่ายาก ความยึดถือข้างขัดขืน 
ความพอใจทางโต้แย้ง กิริยาที่ไม , เอื้อเฟือ ความไม , เอื้อเฟือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟืง 
ในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยสหธรรม นี้เรียกว่า โทวขัสสตาความเป็นผู้ว่ายาก 

ปาปมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว เป็นไฉน 

บุคคลเหล่าใดไม , มีศรัทธา ไม่มีศีล มีการศึกษาน้อย มีความตระหนี่มีปัญญาทราม 
การเสพ การเสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดีความภักดี ความจงรักภักดี 
แก่บุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่า ปาปมิตตตา 
ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 

นานัตตสัญญา สัญญาต่างๆ เป็นไฉน 

สัญญาที่เกี่ยวด้วยกาม สัญญาที่เกี่ยวด้วยพยาบาท สัญญาที่เกี่ยวด้วยความเบียดเบียน 
นี้เรียกว่า นานัตตสัญญา สัญญาต่างๆ อกุศลสัญญา แม้ทั้งหมด ก็เรียกว่า นานัตตสัญญา 

[๙๕๒] อุทธัจจะ ความฟ้ง'ซ่าน เป็นไฉน 

ความฟ้งซ่านแห่งจิต ความไม , สงบแห่งจิต ความกวัดแกว่งแห่งจิต ความพล่านแห่งจิต 
อันใด นี้เรียกว่า อุทธัจจะ ความฟ้ง 1 ซ่าน 

โกสัชชะ ความเกียจคร้าน เป็นไฉน 

การปล่อยชิต ความเพิ่มพูนการปล่อยชิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือใน 
กามคุณ ๕ หรือความทำโดยความไม่เคารพ ความทำโดยไม่ติดต่อความทำโดยไม่มื่นคง ความ 
ประพฤติย่อหย่อน ความทอดทั้งฉันทะ ความทอดทั้งธุระ ความไม่เสพให้มาก ความไม่ทำให้ 
เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม่ตั้งมื่นความไม่ประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ 
กุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่าโกสัชชะ ความเกียจคร้าน 

ปมาทะ ความประมาท เป็นไฉน 

การปล่อยชิต ความเพิ่มพูนการปล่อยชิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือใน 
กามคุณ ๕ หรือความทำโดยความไม่เคารพ ความทำโดยไม่ติดต่อความทำโดยไม่มื่นคง ความ 
ประพฤติย่อหย่อน ความทอดทั้งฉันทะ ความทอดทั้งธุระ ความไม่เสพให้มาก ความไม่ทำให้ 
เจริญ ความไม , ทำให้มาก ความไม่ตั้งมื่นความไม่ประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ 
กุศลธรรมทั้งหลาย ความประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ 
นี้เรียกว่าปมาทะ ความประมาท 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 452 

[๙๕๓] อสันตุฏฐิตา ความไม , สันโดษ เป็นไฉน 

ความอยากได้มากยิ่ง ของบุคคลผู้ไม , สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
ปัจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามได้หรือด้วยกามคุณ ๕ ความปรารถนาการปรารถนา ความไม่ 
สันโดษ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯความกำหนัดนักแห่งจิตอันใดมีลักษณะเช่น 
ว่านี้นี้เรียกว่า อสันตุฏฐิตา ความไม , สันโดษ 

อสัมปชัญญตา ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ อันใดนี้เรียกว่า 
อสัมปชัญญตา ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 

มหิจฉตา ความมักมาก เป็นไฉน 

ความอยากได้มากยิ่งของบุคคลผู้ไม , สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
ปัจจยเภสัช และบริขาร ตามมีตามได้หรือด้วยกามคุณ ๕ ความปรารถนา การปรารถนา ความมักมาก 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯความกำหนัดนักแห่งชิต อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้ 
เรียกว่า มหิจฉตา ความมักมาก 

[๙๕๔] อหิริกะ ความไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริต เป็นไฉน 

ความไม , ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย ความไม , ละอายต่อการ 
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกว่า อหิริกะ ความไม , ละอายต่อการประพฤติ 
ทุจริต 

อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริต เป็นไฉน 

ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัว ความไม่เกรงกลัวต่อการ 
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกว่า อโนตตัปปะความไม่เกรงกลัวต่อการ 
ประพฤติทุจริต 

ปมาทะ ความประมาท เป็นไฉน 

การปล่อยชิต ความเพิ่มพูน การปล่อยชิตไปในกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต หรือ 
ในกามคุณ ๕ หรือความทำโดยความไม่เคารพ ความทำโดยไม , ติดต่อ ความไม่มั่นคง 
ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทั้งฉันทะ ความทอดทั้งธุระ ความไม , เสพให้มาก ความไม่ทำ 
ให้เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม , ตั้งมั่น ความไม่ประกอบเนืองๆ ความประมาทในการ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 453 

เจริญกุศลธรรมทั้งหลายความประมาท กิริยาที่ประมาท สภาพที่ประมาท อันใด มีลักษณะเช่น 
ว่านี้นี้เรียก-ว่า ปมาทะ ความประมาท 

[๙๕๕] อนาทริยะ ความไม่เอื้อเฟือ เป็นไฉน 

ความไม , เอื้อเฟือ สภาพที่ไม่เอื้อเฟือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟืงความไม , ถือเอา 
กิริยาที่ไม , ถือเอา สภาพที่ไม , ถือเอา ความไม่มีศีล ความไม่ยำเกรงอันใด นี้เรียกว่า อนาทริยะ 
ความไม , เอื้อเฟือ 

โทวจัสสตา ความเป็นผู้ว่ายาก เป็นไฉน 

กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ความเป็นผู้ว่ายาก สภาพที่เป็นผู้ว่ายาก ความยึดถือข้างขัดขืน 
ความพอใจทางโต้แย้ง ความไม , เอื้อเฟือ สภาพที่ไม่เอื้อเฟือ ความไม , เคารพ ความไม่เชื่อฟืง 
ในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยสหธรรม นี้เรียกว่า โทวจัสสตาความเป็นผู้ว่ายาก 

ปาปมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว เป็นไฉน 

บุคคลเหล่าใด ไม่มีศรัทธา ทุศีล มีการศึกษาน้อย มีความตระหนี่มีปัญญาทราม 
การเสพ การเสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดความภักดี ความจงรักภักดี 
แก่บุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้น อันใด นี้เรียกว่าปาปมิตตตา 
ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 

[๙๕๖] อัสสัทธิยะ ความไม่มีศรัทธา เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไม , มีปัญญา ไม่มีศรัทธา ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ ความ 
ไม่มีศรัทธา กิริยาที่ไม่เชื่อ กิริยาที่ไม่ปลงใจเชื่อความไม่เลื่อมใสยิ่ง อันใด 
มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า อัสสัทธิยะ ความไม่มีศรัทธา 

อวทัญฌุตา ความเป็นผู้ไม , รู้ถ้อยคำด้วยอำนาจความตระหนี่อันกระด้าง เป็น 
ไฉน 

มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๕ คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ที่อยู่กุลมัจฉริยะ ความ 
ตระหนี่ตระกุล ลาภมัจฉริยะ ความตระหนี่ลาภ วัณณมัจฉริยะความตระหนี่วรรณะ ธิมัมมัจ 
ฉริยะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ สภาพที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความ 
เหนียวแน่น ความปกปิด ความไม , เอาใจใส่ อันใด ลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า อวทัญฌุตา 
ความเป็นผ้ไม่ร้ถ้อยคำด้วยอำนาจความตระหนี่อันกระด้าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 454 

โกสัชชะ ความเกียจคร้าน เป็นไฉน 

การปล่อยจิต ความเพิ่มพูนการปล่อยชิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือ 
ในกามคุณ ๕ หรือความทำโดยความไม่เคารพ ความไม่ทำโดยติดต่อความไม่ทำให้มั่นคง ความ 
ประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระความไม่เสพให้มาก ความไม่ทำให้ 
เจริญ ความไม , ทำให้มาก ความไม่ตั้งมั่นความไม่ประกอบเนืองๆ ความประมาท ในการเจริญ 
กุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่าโกสัชชะ ความเกียจคร้าน 
[๙๕๗] อุทธัจจะ ความพึง'ซ่าน เป็นไฉน 

ความพึงซ่านแห่งจิต ความไม , สงบแห่งจิต ความกวัดแกว่งแห่งจิต ความพล่านแห่งจิต 
อันใด นี้เรียกว่า อุทธัจจะ ความพึง 1 ซ่าน 
อสังวร ความไม่สำรวม เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว เป็นผู้ถือนิมิต เป็นผู้ถืออนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงครอบงำบุคคลนั้น ผู้ไม่สำรวมจักขุนทรีย์ 
อยู่ เพราะการไม , สำรวมจักขุนทรีย์ใดเป็นเหตุย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์นั้น ไม่รักษา 
จักขุนทรีย์นั้น ไม่สำเร็จการสำรวมในจักขุนทรีย์นั้น พึงเสียงด้วยโสตะแล้ว ฯลฯ สูดกลิ่น 
ด้วยฆานะแล้ว ฯลฯ ลิ้มรสด้วยชิวหาแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ 
ด้วยใจแล้วเป็นผู้ถือนิมิต เป็นผู้ถืออนุพยัญชนะ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ อภิชฌาและ 
โทมนัส พึงครอบงำบุคคลนั้น ผู้ไม , สำรวมมนึนทรีย์อยู่ เพราะการไม , สำรวมมนึนทรีย์ใดเป็นเหตุ 
ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์นั้น ไม่รักษามนึนทรีย์นั้นไม่สำเร็จการสำรวมในมนึนทรีย์นั้น 
นี้เรียกว่า อสังวร ความไม , สำรวม 
ทุสสีลยะ ความเป็นผู้ทุศีล เป็นไฉน 

ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทั้งทางกายและวาจา 
นี้เรียกว่า ทุสสึลยะ ความเป็นผู้ทุศีล 

[๙๕๘] อริยอบัสสนกัมยตา ความไม , อยากเห็นพระอริยะเจ้าเป็นไฉน 
บรรดาบทเหล่านั้น พระอริยะเจ้า เป็นไฉน พระพุทธเจ้าและพระสาวกของ 
พระพุทธเจ้า เรียกว่า พระอริยะเจ้า ความไม , ต้องการจะพบ ความไม่ต้องการจะเห็น ความ 
ไม , ต้องการจะเข้าใกล้ ความไม , ต้องการจะสมาคมกับพระอริยะเจ้าเหล่านี้อันใด นี้เรียกว่า 
อริยอบัสสนกัมยตา ความไม , อยากเห็นพระอริยะเจ้า 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 455 

สัทธัมมอโสตุกิ'มยตา ความไม , อยากพิงพระสัทธรรม เป็นไฉน 
บรรดาบทเหล่านั้น พระสัทธรรม เป็นไฉน สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เรียกว่าพระสัทธรรม ความไม่ต้องการจะพิง 
ความไม่ต้องการจะสดับ ความไม่ต้องการจะเรียน ความไม , ต้องการจะทรงจำซึ่งพระสัทธรรมนี้ 
อันใด นี้เรียกว่า สัทธัมมอโสตุกัมยตา ความไม , อยากพิงพระสัทธรรม 
อุปารัมภจิตตตา ความเป็นผู้มี'จิตคิดแข่งดี เป็นไฉน 

บรรดาบทเหล่านั้น ความคิดแข่งดี เป็นไฉน ความคิดแข่งดี ความคิดแข่งดีเนืองๆ 
กิริยาที่คิดแข่งดี กิริยาที่คิดแข่งดีเนืองๆ สภาพที่คิดแข่งดีเนืองๆความดูถูก ความดูหมิ่น 
ความดูแคลน ความคอยแสวงหาโทษ อันใด นี้เรียกว่าอุปารัมภจิตตตา ความเป็นผู้มีจิตคิด 
แข่งดี 

[๙๕๙] มุฏฐสัจจะ ความเป็นผู้ไม่มีสติ เป็นไฉน 

ความระลึกไม , ได้ ความตามระลึกไม , ได้ ความหวนระลึกไม , ได้ ความระลึกไม , ได้ สภาพ 
ที่ระลึกไม , ได้ ความทรงจำไม , ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืมอันใด นี้เรียกว่า มุฏฐสัจจะ 
ความเป็นผู้'ใม่มีสติ 

อสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน 
ความไม , รู้ ความไม , เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะอันใด นี้เรียกว่า 
อสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 
เจตใสริกเขปะ ความฟ้งซ่านแห่งจิต เป็นไฉน 

ความฟ้งซ่านแห่งจิต ความไม , สงบแห่งจิต ความกวัดแกว่งแห่งจิต ความพล่านแห่งจิต 
อันใด นี้เรียกว่า เจตใสริกเขปะ ความฟ้งซ่านแห่งจิต 

[๙๖๐] อโยนิโสมนสิการ ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเป็นไฉน 
ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในสิ่งที่ไม , เที่ยง ว่าเที่ยง ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบ 
คาย ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนว่า 
เป็นอัตตาตัวตน ความทำไว้ในใจโดยไม , แยบคาย ในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม หรือความนึก ความนึก 
เนืองๆ ความคิด ความพิจารณาความทำไว้ในใจ แห่งจิต โดยผิดจากความจริง นี้เรียกว่า 
อโยนิโสมนสิการความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 456 

กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว เป็นไฉน 

บรรดาบทเหล่านั้น ทางชั่ว เป็นไฉน มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจา มิจฉา 
ก้มมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธินี้เรียกว่า ทางชั่ว การเสพ 
การเสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดีการชอบใจ ความชอบใจ ซึ่งทางชั่วนี้ 
ความเป็นผู้โน้มน้าวไปตามทางชั่วนี้อันใดนี้เรียกว่า กุมมัคคเสวนา การเสพทางชั่ว 

เจตใสลีนัตตะ ความย่อหย่อนแห่งจิต เป็นไฉน 

ความไม่สมประกอบแห่งจิต ความไม่ควรแก่การงานแห่งจิต ความท้อแท้ความถดถอย 
ความย่อหย่อน กิริยาที่ย่อหย่อน สภาพที่ย่อหย่อน ความซบเซากิริยาที่ซบเซา สภาพที่ซบเซา 
แห่งจิต อันใด นี้เรียกว่า เจตใสลีนัตตะ ความย่อหย่อนแห่งจิต 
จตุกกนิเทศ 

[๙๖๑] ในจตุกกมาติกาเหล่านั้น อาสวะ ๔ เป็นไฉน 

กามาสวะ กวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ 

บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เป็นไฉน 

ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุ่นในกาม อันใด นี้เรียกว่า กามาสวะ 

กวาสวะ เป็นไฉน 

ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุ่นในภพ อันใด นี้เรียกว่า กวาสวะ 

ทิฏฐาสวะ เป็นไฉน 

ความเห็นว่าโลกเที่ยง ฯลฯ ความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้า แต่ตายแล้วจะเกิดอีกก็หา 
มิได้ จะไม , เกิดอีกก็หามิได้ ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ทิฏฐาสวะ มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดก็เรียกว่า 
ทิฏฐาสวะ 

อวิชชาสวะ เป็นไฉน 

ความไม , รู้ในทุกข์ ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่าอวิชชาสวะ 
เหล่านี้เรียกว่า อาสวะ ๔ 

[๙๖๒] กันถะ ๔ เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 457 

อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลพพตปรามาสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย 
คันถะ 

บรรดาคันถะ ๔ นั้น อภิชฌากายคันถะ เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความเพ่งเล็งที่จะเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่น อกุศลมูล 
คือโลภะ อันใด นี้เรียกว่าอภิชฌากายคันถะ 
พยาปาทกายคันถะ เป็นไฉน 

ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นั้ได้ทำความเสื่อมเสียแก , เราแล้วฯลฯ ความดุร้าย 
ความปากร้าย ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต อันใด นี้เรียกว่าพยาปาทกายคันถะ 
สีลพพตปรามาสกายคันถะ เป็นไฉน 

สมณพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ” , ย่อมมีได้ด้วยศีล 
ด้วยวัตร ด้วยศีลและวัตร ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า สึลัพพตปรามาสกายคันถะ 
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เป็นไฉน 

ความเห็นว่าโลกเที่ยง นี้แหละจริง อย่างอื่นไม่จริง ความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง นี้แหละ 
จริง อย่างอื่นไม่จริง ฯลฯ ความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วจะเกิดอีกก็หามิได้ จะไม่ 
เกิดอีกก็หามิได้ นี้แหละจริง อย่างอื่นไม่จริง ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดย 
วิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ยกเว้นสีลัพพต 
ปรามาสกายคันถะ มิจฉาทิฏฐิแม้'ทั้งหมด ก็เรียกว่า อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ 
เหล่านี้เรียกว่า คันถะ ๔ 

[๙๖๓] โอฆะ ๔ ฯลฯ โยคะ ๔ ฯลฯ อุปาทาน ๔ เป็นไฉน 
กามุปาทาน ทิฏชุปาทาน สึลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน 
บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทาน เป็นไฉน 

ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุ่นในกาม อันใด นี้เรียกว่ากามุปาทาน 
ทิฏจุปาทาน เป็นไฉน 

ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาพระรัตนตรัยไม่มีผลฯลฯ สมณ 
พราหมณ์ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบ รู้ยิ่งเห็นแจ้งประจักษ์ซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้ว 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 458 

ประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลก ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด 
มีลักษณะเช่นว่าน นี้เรียกว่าทิฏชุปาทาน ยกเว้นสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทาน มิจฉา 
ทิฏฐิแม้ทั้งหมดก็เรียกว่า ทิฏชุปาทาน 
สิลัพพตุปาทาน เป็นไฉน 

สมณพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิยอมมีได้ด้วยศีล 
ด้วยวัตร ด้วยศีลและวัตร ดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯการถือเอาโดยวิปลาส 
อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า สีลัพพตุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน เป็นไฉน 

ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไร้การศึกษา ไม , ได้เห็นพระอริยะเจ้า ไม , ฉลาดในธรรม ของพระอริยะเจ้า 
ไม , ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะเจ้า ไม , ได้เห็นส้ปบุรุษไม , ฉลาดในธรรมของส์ปบุรุษ 
ไม , ได้รับการแนะนำในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมเห็นรูปเป็นตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน 
เห็นตนในรูป ย่อมเห็นเวทนาเป็นตนฯลฯ ย่อมเห็นสัญญาเป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นสังขาร 
เป็นตน ฯลฯ ย่อมเห็นวิญญาณเป็นตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตน 
ในวิญญาณทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ 
นี้เรียกว่า อัตตวาทุปาทาน 
เหล่านี้เรียกว่า อุปาทาน ๔ 
[๙๖๔] ตัณหุปาทา ๔ เป็นไฉน 

ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุม้าง ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุ 
ย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุม้าง ตัณหาเมื่อจะเกิดแก , ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 
ม้าง ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุ ย่อมเกิดเพราะปัจจัยดังกล่าวมานี้อันประณีตและประณีตยิ่งเป็น 
เหตุบ้าง 

เหล่านี้เรียกว่า ตัณหุปปาทา ๔ 
[๙๖๕] อคติคมนะ ๔ เป็นไฉน 

บุคคลย่อมลำเอียงเพราะรักใคร่กัน ย่อมลำเอียงเพราะไม , ชอบกัน ย่อมลำเอียงเพราะเขลา 
ย่อมลำเอียงเพราะกลัว ความลำเอียง การถึงความลำเอียงการลำเอียงเพราะรักใคร่กัน การ 
ลำเอียงเพราะเป็นพวกพ้องกัน ความหันเหไปเหมือนนี้าไหล อันใด มีลักษณะเช่นว่านี้ 
เหล่านี้เรียกว่า อคติคมนะ ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 459 

[๙๖๖] วิปริเยสะ ๔ เป็นไฉน 

ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจสัญญา ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจจิต ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจ 
ทิฏฐิ ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจสัญญาความเข้าใจผิดด้วยอำนาจจิต 
ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจทิฏฐิ ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจสัญญา 
ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจจิต ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจทิฏฐิ ในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนว่าเป็น 
อัตตาตัวตน ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจสัญญา ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจจิต ความเข้าใจผิดด้วย 
อำนาจทิฏฐิในสิ่งที่ไม่งามว่างาม 
เหล่านี้เรียกว่า ริปริเยสะ ๔ 
[๙๖๗] อนริยโวหาร ๔ เป็นไฉน 

เมื่อไม , เห็น พูดว่าเห็น เมื่อไม , ได้ยิน พูดว่าได้ยิน เมื่อไม , รู้ พูดว่ารู้เมื่อไม , รู้แจ้ง 
พูดว่ารู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่า อนริยโวหาร ๔ 
[๙๖๘] อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 

เมื่อเห็น พูดว่าไม , เห็น เมื่อได้ยิน พูดว่าไม , ได้ยิน เมื่อรู้ พูดว่าไม , รู้เมื่อรู้แจ้ง 
พูดว่าไม , รู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่า อนริยโวหาร ๔ 
[๙๖๙] ทุจริต ๔ เป็นไฉน 

ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท 

เหล่านี้เรียกว่า ทุจริต ๔ 

[๙๗๐] ทุจริต ๔ อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 

มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ 

เหล่านี้เรียกว่า ทุจริต ๔ 

[๙๗๑] ภัย ๔ เป็นไฉน 

ชาติภัย ชราภัย พยาธิภัย มรณภัย 

เหล่านี้เรียกว่า ภัย ๔ 

[๙๗๒] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 

ราชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย 

เหล่านี้เรียกว่า ภัย ๔ 

[๙๗๓] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 

ภัยเกิดแต่คลื่น ภัยเกิดแต่จรเข้ ภัยเกิดแต่วังวน ภัยเกิดแต่ปลาร้ายเหล่านี้เรียกว่า 
ภัย ๔ 

[๙๗๔] ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 



ภัยเกิดแต่การค่อนขอดตัวเอง ภัยเกิดแต่การค่อนขอดผู้อื่น ภัยเกิดแต่อาชญา ภัยเกิด 
แต่อบายเหล่านี้เรียกว่า ภัย ๔ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 460 

[๙๗๕] ทิฏฐิ ๔ เป็นไฉน 

ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า สุขทุกข์ตนทำเอง ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า 
สุขทุกข์คนอื่นกระทำให้ ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า สุขทุกข์ตนทำเองด้วยคนอื่นทำให้ด้วย 
ทิฏฐิเกิดขึ้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า สุขทุกข์ไม , ได้ทำเองด้วย คนอื่นไม , ได้ทำให้ด้วย แต่เกิดขึ้นเอง 
โดยเฉพาะ 

เหล่านี้เรียกว่า ทิฏฐิ ๔ 

ปัญจกนิเทศ 

[๙๗๖] ในปัญจกมาติกาเหล่านั้น โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ เป็นไฉน 

โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ คือ 
๑. สักกายทิฏฐิ 
๒. วิจิกิจฉา 
๓. สีลัพพตปรามาส 
๔. กามฉันทะ 
๕. พยาบาท 

เหล่านี้เรียกว่า โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ 

[๙๗๗] อุทธัมกาคิยสัญโญชน์ ๕ เป็นไฉน 

อุทธัมกาคิยสัญโญชน์ ๕ คือ 
๑. รูปราคะ 
๒. อรูปราคะ 
๓. มานะ 
๔. อุทธัจจะ 
๕. อวิชชา 

เหล่านี้เรียกว่า อุทธัมกาคิยสัญโญชน์ ๕ 

[๙๗๘] มัจฉริยะ ๕ เป็นไฉน 

มัจฉริยะ ๕ คือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 461 

๑. อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ที่อยู่ 
๒. กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่ตระกูล 
๓. ลาภมัจฉริยะ ความตระหนี่ลาภ 
๔.วัณณมัจฉริยะ ความตระหนี่วรรณะ 
๕. ธมัมมัจฉริยะ ความตระหนี่ธรรม 
เหล่านี้เรียกว่า มัจฉริยะ ๕ 
[๙๗๙] สังคะ ๕ เป็นไฉน 
สังคะ ๕ คือ 

๑. ราคสังคะ เครื่องข้องคือราคะ 
๒. โทสสังคะ เครื่องข้องคือโทสะ 
๓. โมหสังคะ เครื่องข้องคือโมหะ 
๔. มานสังคะ เครื่องข้องคือมานะ 
๕. ทิฏฐิสังคะ เครื่องข้องคือทิฏฐิ 
เหล่านี้เรียกว่า สังคะ ๕ 
[๙๘๐] สัลละ ๕ เป็นไฉน 
สัลละ ๕ คือ 

๑. ราคสัลละ ลูกศรคือราคะ 
๒. โทสสัลละ ลูกศรคือโทสะ 
๓. โมหสัลละ ลูกศรคือโมหะ 
๔. มานสัลละ ลูกศรคือมานะ 
๕. ทิฏฐิศัลละ ลูกศรคือทิฏฐิ 
เหล่านี้เรียกว่า สัลละ ๕ 
[๙๘๑] เจโตขีละ ๕ เป็นไฉน 
เจโตขีละ ๕ คือ 

๑. บุคคลย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม่ปลงใจเชื่อ ไม , เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 
๒. ย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 462 

๓. ย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 

๔. ย่อมเคลือบแคลง สงสัย ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสิกขา 

๕. เป็นผู้มีจิตขุ่นเคือง ไม , ชอบใจ มีจิตกระทบกระทั่ง กระด้างกระเดื่องในเพื่อน 
พรหมจารีบุคคลทั้งหลาย 
เหล่านี้เรียกว่า เจโตขีละ ๕ 
[๙๘๒] เจโตวินิพันธะ ๕ เป็นไฉน 
เจโต'วินิ 1 พันธะ ๕ คอ 

๑. บุคคลเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจ ยังไม่ปราศจาก 
ความรักใคร่ ยังไม่ปราศจากความกระหาย ยังไม่ปราศจากความเร่าร้อน ยังไม , ปราศจากความ 
อยากในกาม 

๒. เป็นผู้ยังไม , ปราศจากความกำหนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความ 
รักใคร่ ยังไม่ปราศจากความกระหาย ยังไม่ปราศจากความเร่าร้อน ยังไม , ปราศจากความอยาก 
ในกาย 

๓. เป็นผู้ยังไม , ปราศจากความกำหนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจ ยังไม่ปราศจากความ 
รักใคร่ ยังไม่ปราศจากความกระหาย ยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยาก 
ในรูป 

๔. บริโภคอาหารเต็มท้องตามความต้องการแล้ว หาความสุขในการนอน หาความสุข 
ในการพลิกไปมา หาความสุขในการหลับอยู่ 

๕. ปรารถนาเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่ง แล้วประพฤติพรหมจรรย์ด้วย ผูกใจว่า เราจัก 
เป็นเทวดาผู้มีศักดใหญ่ หรือเทวดาผู้มีศักดน้อยตนใดตนหนึ่งด้วยศีลนี้หรือด้วยตบะนี้หรือ 
พรหมจรรย์นี้ 

เหล่านี้เรียกว่า เจโตวินิพันธะ ๕ 
[๙๘๓] นิวรณ์ ๕ เป็นไฉน 
นิวรณ์ ๕ คือ 

๑. กามฉันทนิวรณ์ ธรรมอันห้ามกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น คือกามฉันทะ 

๒.พยาปาทนิวรณ์ ธรรมอันห้ามกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น คือพยาบาท 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 463 

๓. ถีนมิทธนิวรณ์ ธรรมอันห้ามกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น คือถีนมิทธะ 
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ธรรมอันห้ามกุศลธรรมไม , ให้เกิดขึ้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ 
๕.วิจิกิจฉานิวรณ์ ธรรมอันห้ามกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น คือวิจิกิจฉา 
เหล่านี้เรียกว่า นิวรณ์ ๕ 
[๙๘๔] อนันตริยกรรม ๕ เป็นไฉน 
อนันตริยกรรม ๕ คือ 
๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา 
๒.ปิตุฆาต ฆ่าบิดา 
๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ 

๔. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้น 
๕. สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน 
เหล่านี้เรียกว่า อนันตริยกรรม ๕ 
[๙๘๕] ทิฏฐิ ๕ เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ๕ คือ 

๑. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง กล่าวยืนยันดังนี้ว่า อัตตามีสัญญาเบื้องหน้าแต่ตาย 
ไม่แปรผัน 

๒. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง กล่าวยืนยันดังนี้ว่า อัตตาไม่มีสัญญาเบื้องหน้า 
แต่ตายไม่แปรผัน 

๓. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง กล่าวยืนยันดังนี้ว่า อัตตามีสัญญาก็ไม , ใช่ ไม่มีสัญญา 
ก็ไม่ใช่ เบื้องหน้าแต่ตายไม , แปรผัน 

๔. ก็หรือว่า สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติความขาดสูญความพินาศ 
ความไม่มี ของสัตว์ซึ่งปรากฏมีอยู่ 

๕. ก็หรือว่า สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง กล่าวยืนยันทิฏฐธัมมนิพพาน 
เหล่านี้เรียกว่า ทิฏฐิ ๕ 
[๙๘๖] เวร ๕ เป็นไฉน 
เวร ๕ คือ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 464 

๑. ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ 
๒. อทินนาทาน ลักทรัพย์ 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
๔. มุสาวาท พูดเท็จ 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดื่มนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ 
ประมาท 

เหล่านี้เรียกว่า เวร ๕ 
[๙๘๗] พยสนะ ๕ เป็นไฉน 
พยสนะ ๕ คือ 

๑. ญาติพยสนะ ความพินาศแห่งญาติ 
๒. โภคพยสนะ ความพินาศแห่งทรัพย์ 
๓. โรคพยสนะ ความพินาศเพราะโรค 
๔. สีลพยสนะ ความพินาศแห่งศีล 
๕. ทิฏฐิพยสนะ ความพินาศแห่งทิฏฐิ 
เหล่านี้เรียกว่า พยสนะ ๕ 
[๙๘๘] โทษแห่งความไม , อดทน ๕ เป็นไฉน 
โทษแห่งความไม , อดทน ๕ คือ 
๑. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนมาก 
๒. มีเวรมาก 
๓. มีโทษมาก 
๔. ตายโดยความหลงลืม 

๕. เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เหล่านี้เรียกว่า โทษแห่งความไม , อดทน ๕ 
[๙๘๙] ภัย ๕ เป็นไฉน 
ภัย ๕ คือ 

๑. ภัยเกิดแต่การเลียงชีพ 
๒. ภัยเกิดแต่การติเตียน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 465 

๓. ภัยคือความขลาดกลัว เมื่อเข้าสู่ที่ประชุม 
๔. ภัยเกิดแต่มรณะ 
๕. ภัยเกิดแต่อบาย 
เหล่านี้เรียกว่า ภัย ๕ 

[๙๙๐] ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ เป็นไฉน 
ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ คือ 

๑. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลก นี้มี วาทะอย่าง นี้ มีทิฏเอย่าง นี้ ว่าท่าน ผู้ เจริญ 
เมื่อใดแล อัตตานี้เพียบพร้อม พรั่งพร้อม บำรุงบำเรอ ด้วยกามคุณ ๕ อยู่ ท่านผู้เจริญ 
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงชื่อว่า ได้บรรลุท่ฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม สมณะหรือ 
พราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติท่ฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตว์ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วย 
ประการอย่างนี้ 

๒. สมณะหรือพราหมณ์อื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นว่า ท่านผู้เจริญ 
ท่านกล่าวอัตตาใด อัตตานี้มีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มีก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ 
แต่อัตตานี้จะชื่อว่าได้บรรลุท่ฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ข้อนั้น 
มีอะไรเป็นเหตุ ท่านผู้เจริญ เพราะกามทั้งหลายไม , เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็น 
ธรรมดา ความเศร้าโศก ความรํ่าไห้ความทุกข์ ความโทมนัส ความคับแค้นใจ ย่อมเกิดขึ้น 
เพราะกามเหล่านั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่น ท่านผู้เจริญ เมื่อใดแล อัตตานี้สงัดจากกาม สงัด 
จากอกุศลธรรมแล้ว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยู่ ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอัตตานี้จึง 
ชื่อว่า ได้บรรลุท่ฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติท่ฏฐ 
ธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตว์ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

๓. สมณะหรือพราหมณ์อื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นว่า ท่านผู้เจริญ 
ท่านกล่าวอัตตาใด อัตตานี้มีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มีก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ 
แต่อัตตานี้จะชื่อว่าได้บรรลุท่ฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิ 1 ได้ 
ข้อนั้นมีอะไรเป็นเหตุ วิตก วิจารใด มีอยู่ในปฐมฌานนั้น ปฐมฌานนี้ย่อมปรากฏเป็นของหยาบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 466 

เพราะวิตกและวิจารนั้น ท่านผู้เจริญเมื่อใดแล อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน อันเป็นธรรมชาติผ่องใส 
เพราะวิตกวิจารสงบ ฯลฯ อยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงชื่อว่า ได้บรรลุทิฏฐธัมมนิพพาน 
อันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ของสัตว์ 
ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

๔. สมณะหรือพราหมณ์อื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นว่า ท่านผู้เจริญ 
ท่านกล่าวอัตตาใด อัตตานี้มีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มีก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ 
แต่อัตตานี้จะชื่อว่าได้บรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ข้อนั้น 
มีอะไรเป็นเหตุปีติความลำพองใจใดมีอยู่ในทุติยฌานนั้นทุติยฌานนี้ย่อมปรากฏเป็นของหยาบ 
เพราะปีติและความลำพองใจนั้นท่านผู้เจริญ เมื่อใดแล เพราะคลายปีติได้อีกด้วย อัตตานี้ 
บรรลุตติยฌาน ฯลฯอยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงชื่อว่าได้บรรลุทิฏฐธัมมนิพพาน 
อันยอดเยี่ยมสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยมของสัตว์ 
ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

๕. สมณะหรือพราหมณ์อื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นว่า ท่านผู้เจริญ ท่าน 
กล่าวอัตตาใด อัตตานี้มีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มีก็มิได้ ท่านผู้เจริญ แต่ 
อัตตานี้ชื่อว่าได้บรรลุทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ข้อนี้มีอะไร 
เป็นเหตุ สุขและความนึกคิดทางใจใด มีอยู่ในตติยฌานนั้น ตติยฌานนี้ ย่อมปรากฏเป็นของ 
หยาบเพราะสุขและความนึกคิดทางใจนั้น เมื่อใดแล อัตตานี้บรรลุจตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 
เพราะละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงชื่อว่าได้บรรลุทิฏฐธัมม 
นิพพานอันยอดเยี่ยม สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติทิฏฐธัมมนิพพานอันยอดเยี่ยม 
ของสัตว์ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

เหล่านี้เรียกว่า ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ 
ฉักกนิเทศ 

[๙๙๑] ในฉักกมาติกาเหล่านั้น วิวาทมูล ๖ เป็นไฉน 

ความโกรธ ความหลบหลู่คุณท่าน ความริษยา ความโอ้อวด ความปราถนาลามก 
ความยึดถือแต่ความเห็นของตนเหล่านี้เรียกว่า วิวาทมูล ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 467 

[๙๙๒] ฉันทราคเคหสิตธรรม ๖ เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต อันอิงอาศัยกามคุณ 
ในรูปที่น่าชอบใจ ฯลฯ ในเสียงที่น่าชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นที่น่าชอบใจ ฯลฯ ในรสที่น่าชอบใจ 
ฯลฯ ในโผฏฐัพพะที่น่าชอบใจ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนัก 
แห่งจิตอันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่า ฉันทราคเคหสิต 
ธรรม ๖ 

[๙๙๓] วิโรธวัตถุ ๖ เป็นไฉน 

ความอาฆาต ความกระทบกระทั่งแห่งจิต ฯลฯ ความดุร้าย ความปากร้าย ความ 
ไม , แช่มชื่นแห่งชิต ในรูปที่ไม่น่าชอบใจ ฯลฯ ในเสียงที่ไม , น่าชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นที่ไม่น่า 
ชอบใจ ฯลฯ ในรสที่ไม่น่าชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะที่ไม , น่าชอบใจ ความอาฆาต ความกระ 
ทบกระทั่งแห่งจิต ฯลฯความดุร้าย ความปากร้าย ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต ในธรรมารมณ์ 
ที่ไม , น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่า ริโรธวัตถุ ๖ 

[๙๙๔] ตัณหากาย ๖ เป็นไฉน 

รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา 
เหล่านี้เรียกว่า ตัณหากาย ๖ 

[๙๙๕] อคารวะ ๖ เป็นไฉน 

บุคคลไม่เคารพ ไม่เชื่อฟ้งในพระศาสดา ประพฤติเป็นไปอยู่ ฯลฯในพระธรรม 
ประพฤติเป็นไปอยู่ ฯลฯ ในพระสงฆ์ ประพฤติเป็นไปอยู่ ฯลฯในสิกขา ประพฤติเป็น 
ไปอยู่ ฯลฯ ในความไม่ประมาท ประพฤติเป็นไปอยู่บุคคลไม่เคารพ ไม่เชื่อฟ้งใน 
การปฏิสันถาร ประพฤติเป็นไปอยู่เหล่านี้เรียกว่า อคารวะ ๖ 

[๙๙๖] ปริหานิยธรรม ๖ เป็นไฉน 

ความยินดีในการก่อสร้าง ความยินดีในการสนทนา ความยินดีในการหลับนอน 
ความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู , ความยินดีในการอยู่ร่วมกัน ความยินดีในธรรมเป็นเหตุให้ 
เนิ่นช้าเหล่านี้เรียกว่า ปริหานิยธรรม ๖ 

[๙๙๗] ปริหานิยธรรม ๖ อีกนัยหนึ่ง เป็นไฉน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 468 

ความยินดีในการก่อสร้าง ความยินดีในการสนทนา ความยินดีในการหลับนอน ความยินดี 
ในการคลุกคลีด้วยหมู่ ความเป็นผู้ว่ายาก ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว เหล่านี้เรียกว่า ปริหานิย 
ธรรม ๖ 

[๙๙๘] โสมนัสสุปวิจาร ๖ เป็นไฉน 

เห็นรูปด้วยตาแล้ว ครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ฟิงเสียงด้วยหูแล้ว ฯลฯ 
ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ 
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเหล่านี้เรียกว่า โสม 
นัสสุปวิจาร ๖ 

[๙๙๙] โทมนัสสุปริจาร ๖ เป็นไฉน 

เห็นรูปด้วยตาแล้ว ครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส ฟิงเสียงด้วยหูแล้ว ฯลฯ 
ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ 
รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส เหล่านี้เรียกว่า 
โทมนัสสุปริจาร ๖ 

[๑๐๐๐] อุเปกขุปริจาร ๖ เป็นไฉน 

เห็นรูปด้วยตาแล้ว ครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ฟิงเสียงด้วยหูแล้ว ฯลฯ 
ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ 
ด้วยใจแล้ว ครุ่นคิดถึงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 

เหล่านี้เรียกว่า อุเปกขุปวิจาร ๖ 

[๑๐๐๑] เคหสิตโสมนัส ๖ เป็นไฉน 

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในรูปอัน 
เป็นที่ชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันเป็นที่ชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นอันเป็นที่ชอบใจ ฯลฯ ในรสอันเป็น 
ที่ชอบใจ ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ชอบใจ ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวย 
อารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโต 
สัมผัสอันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณ์อันเป็นที่ชอบใจเหล่านี้เรียกว่า เคหสิต 
โสมนัส ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 469 

[๑๐๐๒] เคหสิตโทมนัส ๖ เป็นไฉน 

ความไม่สบายทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่ 
เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ 
ในรูปอันไม่เป็นที่ชอบใจ ฯลฯ ในเสียงอันไม่เป็นที่ชอบใจ ฯลฯ ในกลิ่นอันไม่เป็นที่ชอบใจ ฯลฯ 
ในรสอันไม่เป็นที่ชอบใจ ฯลฯในโผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่ชอบใจ ความไม่สบายทางใจ ความ 
ทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม , สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ 
สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันอิงอาศัยกามคุณ ในธรรมารมณ์อันไม่เป็นที่ชอบใจ 
เหล่านี้เรียกว่า เคหสิตโทมนัส ๖ 

[๑๐๐๓] เคหสิตอุเปกขา ๖ เป็นไฉน 

ความสบายทางใจก็ไม , ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันอิงอาศัย 
กามคุณ ในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ฯลฯ ในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ฯลฯ ในกลิ่น 
อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ฯลฯ ในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา ฯลฯ ในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้ง 
แห่งอุเบกขา ความสบายทางใจก็ไม่ใช่ ความไม่สบายทางใจก็ไม , ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ 
ไม , สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส อันอิงอาศัย 
กามคุณ ในธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเหล่านี้เรียกว่า เคหสิตอุเปกขา ๖ 

[๑๐๐๔] ทิฏฐิ ๖ เป็นไฉน 

ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่า อัตตาของเรามีอยู่ ดังนี้บ้างความเห็น 
เกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่า อัตตาของเราไม่มี ดังนี้บ้าง ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้ 
มั่นคงว่า เรารู้จักอัตตาด้วยอัตตา ดังนี้บ้าง ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่า เรารู้จัก 
อนัตตาด้วยอัตตา ดังนี้บ้าง ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่า เรารู้จักอัตตาด้วยอนัตตา 
ดังนี้บ้าง ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่า อัตตาของเรานี้นั้นเป็นผู้กล่าว เป็นผู้เสวย 
ย่อมเสวยผลแห่งความดีและความชั่วในภพนั้นๆ สิ้นกาลนาน อัตตานั้นไม่เกิด ไม , ได้มีมาแล้ว 
ในอดีต อัตตานั้นไม่เกิด ชักไม่มีในอนาคต อัตตาเป็นของเที่ยง ยั่งยืนมั่นคง ไม่แปรผัน 
ดังนี้บ้าง เหล่านี้เรียกว่า ทิฏฐิ ๖ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 470 
สัตตกนิเทศ 

[๑๐๐๕] ในสัตตกมาติกาเหล่านั้น อนุสัย ๗ เป็นไฉน 
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยภวราคานุสัย 
อวิชชานุสัยเหล่านี้เรียกว่า อนุสัย ๗ 
[๑๐๐๖] ปริยุฏฐาน ๗ เป็นไฉน 

กามราคปริยุฏฐาน ปฏิฆปริยุฏฐาน มานปริยุฏฐาน ทิฏฐิปริยุฏฐานวิจิกิจฉาปริยุฏฐาน 
ภวราคปริยุฏฐาน อวิชชาปริยุฏฐานเหล่านี้เรียกว่า ปริยุฏฐาน ๗ 
[๑๐๐๗] สัญโญชน์ ๗ เป็นไฉน 

กามรากสัญโญชน์ ปฏิฆสัญโญชน์ มานสัญโญชน์ ทิฏฐิสัญโญชน์วิจิกิจฉาสัญโญชน์ 
ภวราคสัญโญชน์ อวิชชาสัญโญชน์เหล่านี้เรียกว่า สัญโญชน์ ๗ 
[๑๐๐๘] อสัทธรรม ๗ เป็นไฉน 

บุคคลเป็นผู้ไม , มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ มีการศึกษาน้อยเกียจคร้าน หลง 
ลืมสติ มีปัญญาทรามเหล่านี้เรียกว่า อสัทธรรม ๗ 
[๑๐๐๙] ทุจริต ๗ เป็นไฉน 

ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณาวาจาผรุสวาจา สัมผัป 
ปลาปะเหล่านี้เรียกว่า ทุจริต ๗ 
[๑๐๑๐] มานะ ๗ เป็นไฉน 

มานะ อติมานะ มานาติมานะ โอมานะ อธิมานะ อัสมิมานะ มิจฉามานะเหล่านี้ 
เรียกว่า มานะ ๗ 

[๑๐๑๑] ทิฏฐิ ๗ เป็นไฉน 

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏ เอ ย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ เพราะ 
อัตตานี้มีรูป สำเร็จด้วยมหาภูตรูป ๔ เกิดในสุกกะของมารดาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
กายแตก ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้ 
จึงได้ชื่อว่า ขาดสูญด้วยดี สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ 
ความ ไม่ มี ของสัตว์ผู้ปรากฏมี อยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 471 

สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ท่านกล่าว 


อัตตาใด อัตตานั้นมีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มี ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
จะได้ชื่อว่าขาดสูญด้วยดี ด้วยเหตุเพียงท่านนี้ ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ อัตตาอื่นเป็นทิพย์มีรูป 
ท่องเที่ยงอยู่ในกามภูมิ มีอาหารคือคำข้าวเป็นภักษา มีอยู่แล ท่านย่อมไม , รู้ไม่เห็นอัตตานั้น 
เราย่อมรู้เห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม 
ขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงได้ชื่อว่าขาดสูญ 


ด้วยดี สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่มีของสัตว์ 
ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ท่านกล่าว 


อัตตาใด อัตตานั้นมีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มี ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 


จะได้ชื่อว่าขาดสูญด้วยดี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญอัตตาอื่นเป็นทิพย์มีรูป 


สำเร็จแล้วด้วยใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกส่วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง มีอยู่แล ท่านย่อมไม , รู้ 
ไม่เห็นอัตตานั้น เราย่อมรู้เห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานั้นแลเบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตกย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตา 
นี้จึงได้ชื่อว่า ขาดสูญด้วยดี สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญความพินาศ 
ความไม่มีของสัตว์ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ท่านกล่าว 
อัตตาใด อัตตานั้นมีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มี ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
จะได้ชื่อว่า ขาดสูญด้วยดี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ อัตตาอื่นที่เข้าถึง 
อากาสานัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุด เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการ 
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอยู่แล ท่าน 
ย่อมไม , รู้ไม่เห็นอัตตานั้น เราย่อมรู้เห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล 
อัตตานี้จึงได้ชื่อว่า ขาดสูญด้วยดี สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความ 
พินาศ ความไม่มีของสัตว์ ผู้ปรากฏมีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 472 

สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ท่าน 
กล่าวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มี ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ แต่ 
อัตตานี้จะได้ชื่อว่าขาดสูญด้วยดี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ อัตตาอื่นที่เข้าถึง 
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจาย 
ตนะโดยประการทั้งปวง มีอยู่แล ท่านย่อมไม , รู้ไม , เห็นอัตตานั้น เราย่อมรู้เห็นอัตตานั้น 
ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ 
ย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงได้ ชื่อ ว่า ขาดสูญด้วยดี สมณะหรือ 
พราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม , มี ของสัตว์ผู้ปรากฏมีอยู่ 
ด้วยประการอย่างนี้ 

สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ท่าน 
กล่าวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม่มี ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ 
แต่อัตตานี้จะได้ชื่อว่า ขาดสูญด้วยดี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ อัตตาอื่น 
ที่เข้าถึงอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมว่าวิญญาณน้อยหนึ่งไม่มี ดังนี้เพราะก้าวล่วง 
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงมีอยู่แล ท่านย่อมไม , รู้ไม , เห็นอัตตานั้น เราย่อมรู้เห็น 
อัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมขาดสูญ 
ย่อมพินาศ ย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตานี้จึงได้ชื่อว่า ขาดสูญด้วยดี 
สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่มี ของสัตว์ผู้ปรากฏ 
มีอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ 

สมณะหรือพราหมณ์อื่นกล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์นั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ท่าน 
กล่าวอัตตาใด อัตตานั้นมีอยู่แล เราจะได้กล่าวว่า อัตตานั้นไม , มี ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ แต่ 
อัตตานี้จะได้ชื่อว่าขาดสูญด้วยดี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หามิได้ ท่านผู้เจริญ อัตตาอื่นที่เข้าถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง มีอยู่แล 
ท่านย่อมไม , รู้ไม , เห็นอัตตานั้น เราย่อมรู้เห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานั้นแล เบื้องหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม , มี ท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล 
อัตตานี้จึงได้ชื่อว่าขาดสูญด้วยดี สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดสูญ ความ 
พินาศ ความไม่มี ของสัตว์ผู้ปรากฏมีอยู่ด้วยประการอย่างนี้เหล่านี้เรียกว่า ทิฏฐิ ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 473 
อัฏฐกนิเทศ 

[๑๐๑๒] ในอัฏฐกมาติกาเหล่านั้น กิเลสวัตถุ ๘ เป็นไฉน 

โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะเหล่านี้เรียกว่า 
กิเลสวัตถุ ๘ 

[๑๐๑๓] กุสีตวัตถุ ๘ เป็นไฉน 

กุสีตวัตถุ ๘ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้ มีการงานที่ต้องทำ เธอเกิดความคิดอย่างนี้ว่า เราจักต้องทำ 
การงานแล แต่เมื่อเราทำการงานอยู่ จักลำบากกาย อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนละ เธอก็นอน 
เสีย ไม , ปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่ง 
คุณที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้จัดเป็นถุสีตวัตถุข้อที่ ๑ 

๒. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุทำการงานแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทำการงาน 
แล้ว เมื่อเรากำลังทำการงานอยู่ ลำบากกาย อย่ากระนั้นเลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย 
ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณ 
ที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้จัดเป็นถุสีตวัตถุข้อที่ ๒ 

๓. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุต้องเดินทาง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจักต้องเดินทางแล 
แต่เมื่อเราเดินทางไป จักลำบากกาย อย่ากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไม , ปรารภ 
ความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุคุฌที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณที่ยังมิได้ทำให้ 
แจ้ง นี้ชัดเป็นถุสึตวัตถุข้อที่ ๓ 

๔. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุเดินทางแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราได้เดินทางแล้ว 
เมื่อเรากำลังเดินทางอยู่ ลำบากกาย อย่ากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไม , ปรารภ 
ความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุคุณที่ย้งไม , บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณที่ยังมิได้ทำให้ 
แจ้ง นี้จัดเป็นถุสึตวัตถุข้อที่ ๔ 

๕. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุเที่ยวไปในบ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ไม , ได้โภชนะ 
อันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการ เธอคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยวไปตามบ้าน 
หรือนิคม ก็ไม , ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก , ความต้องการ กายของเรานั้นลำบาก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 474 

ไม , ควรแก , การงาน อย่ากระนั้นเลย เราจะนอนละเธอก็นอนเสีย ไม , ปรารภความเพียร เพื่อ 
ถึงคุฌที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุคุณที่ย้งไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้ชัดเป็น 
กุสึตวัตถุข้อที่ ๕ 

๖. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุเที่ยวไปตามบ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ได้โภชนะอัน 
เศร้าหมอง หรือประณีตพอแก่ความต้องการแล้ว เธอคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยวไปตาม 
บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก , ความต้องการแล้ว กาย 
ของเรานั้นหนัก ไม่ควรแก่การงาน จะเป็นเหมือนถั่วหมัก อย่ากระนั้นเลย เราจะนอนละ 
เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม , บรรลุ เพื่อ 
ทำให้แจ้งซึ่งคุณที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้ชัดเป็นกุสึตวัตถุข้อที่ ๖ 

๗. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อย เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเกิด 
อาพาธขึ้นเล็กน้อย ความดำริเพื่อจะนอนมีอยู่ อย่ากระนั้นเลย เราจะนอนละ เธอก็นอนเสีย 
ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุคุฌที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณที่ยัง 
มิได้ทำให้แจ้ง นี้ขัดเป็นคุสีตวัตถุซัอที่ ๗ 

๘. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุหายไข้แล้ว แต่ยังไม่นาน เธอคิดอย่างนี้ว่าเรา 
หายไข้แล้ว แต่ยังไม่นาน กายของเราอ่อนเพลีย ไม่ควรแก่การงาน อย่ากระนั้นเลย เราจะ 
นอนละ เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงคุณที่ยังไม , ถึง เพื่อบรรลุคุณที่ยังไม่บรรลุ 
เพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณที่ยังมิได้ทำให้แจ้ง นี้ขัดเป็นกุสึตวัตถุข้อที่ ๘ 
เหล่านี้เรียกว่า คุสึตวัตถุ ๘ 
[๑๐๑๔] จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ เป็นไฉน 
จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ คือ 
๑. ความยินดีในลาภ 
๒. ความยินร้ายในความเสื่อมลาภ 
๓. ความยินดีในยศ 
๔. ความยินร้ายในความเสื่อมยศ 
๕. ความยินดีในความสรรเสริญ 
๖. ความยินร้ายในความนินทา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 475 


๗. ความยินดีในสุข 
๘. ความยินร้ายในทุกข์ 
นี้เรียกว่า จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม ๘ 
[๑๐๑๕] อนริยโวหาร ๘ เป็นไฉน 
อนริยโวหาร ๘ คือ 
๑. เมื่อไม่เห็น พูดว่าเห็น 
๒. เมื่อไม , ได้ยิน พูดว่าได้ยิน 
๓. เมื่อไม , รู้ พูดว่ารู้ 
๔. เมื่อไม , รู้แจ้ง พูดว่ารู้แจ้ง 
๕. เมื่อเห็น พูดว่าไม่เห็น 
๖. เมื่อได้ยิน พูดว่าไม , ได้ยิน 
๗. เมื่อรู้ พูดว่าไม , รู้ 
๘. เมื่อรู้แจ้ง พูดว่าไม , รู้แจ้ง 
เหล่านี้เรียกว่า อนริยโวหาร ๘ 
[๑๐๑๖] มิจฉัตตะ ๘ เป็นไฉน 

มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะ 
มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ 

เหล่านี้เรียกว่า มิจฉัตตะ ๘ 
[๑๐๑๗] ปุริสโทษ ๘ เป็นไฉน 
ปุริสโทษ ๘ คือ 

๑. ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทด้วยอาบัตินั้นแก้ตัวด้วยความ 
ไม่มีสดึว่า เราระลึกไม , ได้ๆ ดังนี้นี้จัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๑ 

๒. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทด้วยอาบัติ 
นั้น ได้โต้ตอบผู้โจทว่า ประโยชน์อะไรหนอ ด้วยการกล่าวสำหรับท่านผู้โง , เขลา ผู้ไม่ฉลาด 
แม้ท่านยังสำกัญผิดที่จะกล่าวกะเรา ดังนี้นี้จัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๒ 

๓. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ถูกโจทด้วยอาบัตินั้น 
กลับปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้โจทนั่นแหละว่า ท่านนั่นแหละต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจงแสดงอาบัตินั้น 
เสียก่อน ดังนี้นี้จัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 476 

๔. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ลูกโจทด้วยอาบัติ 
นั้น ยกเหตุอื่นๆ มาพูดกลบเกลื่อน พูดชักให้เขวไปนอกเรื่องทำเคือง ทำโกรธ ทำอาการ 
ไม่พอใจ นี้ขัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๔ 

๕. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ลูกโจทด้วยอาบัติ 
นั้น โบกมือปฏิเสธในท่ามกลางสงฆ์ นี้ขัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๕ 

๖. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ลูกโจทด้วยอาบัติ 
นั้น นิ่งเสีย ทรมานสงฆ์ให้ลำบาก นี้ขัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๖ 

๗. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ลูกโจทด้วยอาบัติ 
นั้น ไม , เอื้อเฟือต่อสงฆ์ ไม , เอื้อเฟือต่อโจท หลีกไปเสียตามชอบใจทั้งที่ยังต้องอาบัติอยู่ 
นี้ขัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๗ 

๘. ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุในศาสนานี้ โจทภิกษุด้วยอาบัติ ภิกษุที่ลูกโจทด้วยอาบัติ 
นั้น พูดอย่างนี้ว่า ทำไมหนอท่านจึงขวนขวายในเรานัก บัดนี้เราจะลาสิกขาสึกไปเป็นคฤหัเ 
เธอนั้นก็ลาสิกขาสึกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บัดนี้แลท่าน 
ทั้งหลายจงยินดีแช่มชื่นเถิด ดังนี้นี้ขัดเป็นปุริสโทษข้อที่ ๘ 
[๑๐๑๘] อสัญญีวาทะ ๘ เป็นไฉน 
อสัญญีวาทะ ๘ คือ 

๑. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่แปรผัน 
จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม่มีสัญญา 

๒. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่ไม่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่ 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม่มีสัญญา 

๓. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาทั้ง ที่มี รูปและไม่ มี รูปเบื้องหน้าแต่ตาย 
ย่อมไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม่มีสัญญา 

๔. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ ที่หารูปมิได้ก็มิใช่ 
เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่แปรฝัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม่มีสัญญา 

๕. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่มีที่สุด เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่ 
แปรผัน จึงบัฌฌัดึอัตตานั้นว่า ไม่มีสัฌฌา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 477 

๖. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่หาที่สุดมิได้ เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อม 
ไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม , มีสัญญา 

๗. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม , มีที่สุดเบื้องหน้า 
แต่ตาย ย่อมไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม่มีสัญญา 

๘. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ ที่หาที่สุดมิได้ก็ไม่ใช่ 
เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่แปรฝัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า ไม่มีสัญญา 
เหล่านี้เรียกว่า อสัญญีวาทะ ๘ 
[๑๐๑๙] ณวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ เป็นไฉน 
ฒวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ คือ 

๑. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่แปรผัน 
จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

๒. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่ไม่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่ 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม , ใช่ 

๓. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาทั้ง ที่มี รูปและไม่ มี รูปเบื้องหน้าแต่ตาย 
ย่อมไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

๔. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตามีรูปก็ไม่ใช่ ไม , มีรูปก็ไม่ใช่ เบื้องหน้า 
แต่ตาย ย่อมไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม , มีสัญญาก็ไม่ใช่ 
๕. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่มีที่สุด เบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่ 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

๖. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาที่ไม , มีที่สุด เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมไม่ 
แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม , ใช่ 

๗. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดเบื้องหน้า 
แต่ตาย ย่อมไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม , มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

๘. สมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งถือว่า อัตตามีที่สุดก็ไม่ใช่ ไม , มีที่สุดก็ไม , ใช่ เบื้องหน้า 
แต่ตาย ย่อมไม่แปรผัน จึงบัญญัติอัตตานั้นว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม , มีสัญญาก็ไม่ใช่ 
เหล่านี้เรียกว่า ฒวสัฌฌีนาสัฌฌีวาทะ ๘ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 478 


นวกนิเทศ 

[๑๐๒๐] ในนวกมาติกาเหล่านั้น อาฆาตวัตถุ ๙ เป็นไฉน 
อาฆาตวัตถุ ๙ คือ 

๑. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่เราแล้ว 
๒. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นั้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา 
๓. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักกระทำความเสื่อมเสียแก , เรา 
๔. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก , คนเป็นที่รัก 
ที่ชอบพอของเราแล้ว 

๕. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก , คนผู้เป็นที่รักที่ 
ชอบพอของเรา 

๖. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักกระทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รัก 
ที่ชอบพอของเราแล้ว 

๗. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำประโยชน์แก่คนผู้ไม , เป็นที่รักไม่ 
เป็นที่ชอบพอของเราแล้ว 

๘. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่ 
เป็นที่ชอบพอของเรา 

๙. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักทำประโยชน์แก , คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ 
ชอบพอของเรา 

เหล่านี้เรียกว่า อาฆาตวัตถุ ๙ 
[๑๐๒๑] ปุริสมละ ๙ เป็นไฉน 
ปุริสมละ ๙ คือ 
๑. โกธะ ความโกรธ 
๒. มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน 
๓. อิสสา ความริษยา 
๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่ 
๕. มายา ความเจ้าเล่ห์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 479 

๖. สาเถยยะ ความโอ้อวด 
๗.มุสาวาท พูดเท็จ 
๘.ปาปิจฉา ความปรารถนาลามก 
๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด 
เหล่านี้เรียกว่า ปุริสมละ ๙ 
[๑๐๒๒] มานะ ๙ เป็นไฉน 
มานะ ๙ คือ 

๑. ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 
๒. ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา 
๓. ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา 
๔. ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 
๕. ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา 
๖. ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา 
๗. ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา 
๘. ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา 
๙. ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา 
เหล่านี้เรียกว่า มานะ ๙ 
[๑๐๒๓] ตัณหามูลกธรรม ๙ เป็นไฉน 
ตัณหามูลกธรรม ๙ คือ 
๑. เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา 
๒. เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดการได้ 
๓. เพราะอาศัยการได้จึงเกิดการวินิจฉัย 
๔. เพราะอาศัยการวินิจฉัย จึงเกิดฉันทราคะ 
๕. เพราะอาศัยฉันทราคะ จึงเกิดความยึดถือ 
๖. เพราะอาศัยความยึดถือ จึงเกิดการหวงแหน 
๗. เพราะอาศัยการหวงแหน จึงเกิดความตระหนี่ 
๘. เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงเกิดการรักษา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 480 

๙. เพราะอาศัยการรักษา จึงเกิดบาปอกุศลธรรม หลายประการ คือการจับท่อนไม้ 
การจับศาสตรา การทะเลาะ การเกี่ยงแย้ง การวิวาท การพูดขึ้นมึงกูการพูดส่อเสียด การพูดเท็จ 
เหล่านี้เรียกว่า ตัณหามูลกธรรม ๙ 
[๑๐๒๔] อิญชิตะ ๙ เป็นไฉน 
อิญชิตะ ๙ คือ 
๑. ความหวั่นไหวว่า มีเรา 
๒. ความหวั่นไหวว่า เป็นเรา 
๓. ความหวั่นไหวว่า นี้เป็นเรา 
๔. ความหวั่นไหวว่า เราจักมี 
๕. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์มีรูป 
๖. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป 
๗. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญา 
๘. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 
๙. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม , ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 
เหล่านี้เรียกว่า อิญชิตะ ๙ 

[๑๐๒๕] มัญญิตะ ๙ ผันทิตะ ๙ ปปัญจิตะ ๙ สังขตะ ๙ เป็นไฉน 
สังขตะ ๙ คือ 
๑. ความปรุงแต่งว่า เรามี 
๒. ความปรุงแต่งว่า เป็นเรา 
๓. ความปรุงแต่งว่า นี้เป็นเรา 
๔. ความปรุงแต่งว่า เราจักมี 
๕. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์มีรูป 
๖. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป 
๗. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญา 
๘. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 
๙. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม , มีสัญญาก็ไม , ใช่ 
เหล่านี้เรียกว่า สังขตะ ๙ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 481 


ทสกนิเทศ 

[๑๐๒๖] ในทสกมาติกาเหล่านั้น กิเลสวัตถุ ๑๐ เป็นไฉน 

กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ 

โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะอโนตตัปปะ 
เหล่านี้เรียกว่า กิเลสวัตถุ ๑๐ 

[๑๐๒๗] อาฆาตวัตถุ ๑๐ เป็นไฉน 

อาฆาตวัตถุ ๑๐ คือ 

๑. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราแล้ว 

๒. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก , เรา 

๓. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ จักทำความเสื่อมเสียแก่เรา 

๔. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้'ได้'ทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอ 
ของเราแล้ว 

๕. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบ 
พอของเรา 

๖. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ 1 จักทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอ 
ของเรา 

๗. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ทำประโยชน์แก , คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอ 
ของเราแล้ว 

๘. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก , คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบ 
พอของเรา 

๙. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักทำประโยชน์แก , คนผู้ไม , เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบ 
พอของเรา 

๑๐. ความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม , ควร 


เหล่านี่เรียกว่า อาฆาตวัตถุ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 482 

[๑๐๒๘] อกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นไฉน 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 
๑. ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ 
๒. อทินนาทาน ลักทรัพย์ 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
๔. มุสาวาท พูดเท็จ 

๕.ปิสุณาวาจา พูดส่อเสียด 
๖.ผรุสวาจา พูดคำหยาบ 
๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจอ 
๘. อภิชฌา โลภอยากได้ของเขา 

๙.พยาบาท ปองร้ายเขา 

๑๐.มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม 
เหล่านี้เรียกว่า อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
[๑๐๒๙] สัญโญชน์ ๑๐ เบ่นไฉน 
สัญโญชน์ ๑๐ คือ 
๑. กามราคสัญโญชน์ 
๒.ปฏิฆสัญโญชน์ 
๓. มานสัญโญชน์ 
๔. ทิฏฐิสัญโญชน์ 
๕. วิจิกิจฉาสัญโญชน์ 
๖. สึลัพพตปรามาสสัญโญชน์ 
๗. ภวราคสัญโญชน์ 
๘. อิสสาสัญโญชน์ 
๙. มัจฉริยสัญโญชน์ 
๑๐. อวิชชาสัญโญชน์ 
เหล่านี้เรียกว่า สัญโญชน์ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 483 

[๑๐๓๐] มิจฉัตตะ ๑๐ เป็นไฉน 
มิจฉัตตะ ๑๐ คือ 
๑. มิจฉาทิฏฐิ 
๒. มิจฉาสังกัปปะ 
๓. มิจฉาวาจา 
๔. มิจฉากัมมันตะ 
๕. มิจฉาอาชีวะ 
๖. มิจฉาวายามะ 
๗. มิจฉาสติ 
๘. มิจฉาสมาธิ 
๙. มิจฉาญาณ 
๑๐. มิจฉาวิมุตติ 
เหล่านี้เรียกว่า มิจฉัตตะ ๑๐ 
[๑๐๓๑] มิจฉาทิฏฐิมี'วัตถุ ๑๐ เป็นไฉน 
มิจฉาทิฏฐิมี'วัตถุ ๑๐ คือ 
๑. ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล 
๒. ความเห็นว่า การบูชาพระรัตนตรัยไม , มีผล 
๓. ความเห็นว่า การบูชาเทวดาไม่มีผล 
๔. ความเห็นว่า ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี 
๕. ความเห็นว่า โลกนี้ไม่มี 
๖. ความเห็นว่า โลกหน้าไม่มี 
๗. ความเห็นว่า มารดาไม่มี 
๘. ความเห็นว่า บิดาไม่มี 
๙. ความเห็นว่า สัตว์ที่จุติและเกิดไม่มี 

๑๐. ความเห็นว่า สมณพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รู้ยิ่งเห็นแจ้งประจักษ์ซึ่ง 
โลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้ว ประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ ไม่มีในโลก 


เหล่านี่เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิมี-วัตถุ ๑๐ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 484 

[๑๐๓๒] อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เป็นไฉน 
อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ 
๑. ความเห็นว่า โลกเที่ยง 
๒. ความเห็นว่า โลกไม่เที่ยง 
๓. ความเห็นว่า โลกมีที่สุด 
๔. ความเห็นว่า โลกไม่มีที่สุด 
๕. ความเห็นว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
๖. ความเห็นว่า ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น 
๗. ความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีก 
๘. ความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีก 
๙. ความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม , เกิดอีกก็มี 
๑๐. ความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อมไม , เกิดอีกก็หามิได้ 
เหล่านี้เรียกว่า อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ 
อัฏฐารสกนิเทศ 

[๑๐๓๓] ในมาติกานั้น ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธ์ภายในเป็นไฉน 
ตัณหาว่าเรามี ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการนี้ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราเป็น 
อย่างนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราจักเป็น ดังนี้ ก็มี 
ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการนี้ดังนี้ก็มี ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้น ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่า 
เราจักเป็นโดยประการอื่น ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราแน่นอน ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราไม่แน่นอน 
ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็น ดังนี้ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการนี้ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่า 
เราพึงเป็นอย่างนั้น ดังนี้ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่น ดังนี้ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็น 
บ้าง ดังนี้ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการนี้บ้าง ดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้น 
บ้างดังนี้ ก็มี ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้าง ดังนี้ ก็มี 
[๑๐๓๔] ก็ตัณหาว่า เรามี คืออย่างไร 

คือ ไม่แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แล้ว ได้ฉันทะว่า เรามี ได้มานะว่า เรามี ได้ทิฏฐิว่า เรามี เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู่ ธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 485 

เป็นเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เราเป็นโดยประการนี้หรือเราเป็นอย่างนั้น หรือเราเป็นโดยประการ 
อื่นก็ย่อมมี 

[๑๐๓๕] ก็ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการนี้คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราเป็นกษัตริย์ หรือเป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ หรือเป็นศูทรเป็นคฤหัสถ์ 
หรือเป็นบรรพชิต เป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์ มีรูป หรือไม่มีรูปมีสัญญา หรือไม่มีสัญญา 
หรือมีสัญญาก็ไม , ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ อย่างนี้ชื่อว่าตัณหาว่า เราเป็นโดยประการนี้ 

[๑๐๓๖] ก็ตัณหาว่า เราเป็นอย่างนั้น คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์ เราก็เป็นกษัตริย์ 
เหมือนกัน หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็เป็นพราหมณ์เหมือนกัน หรือเขาเป็นแพศย์ เราก็เป็น 
แพศย์เหมือนกัน หรือเขาเป็นศูทร เราก็เป็นศูทรเหมือนกัน หรือเขาเป็นคฤหัสถ์ เราก็เป็น 
คฤหัสถ์เหมือนกัน หรือเขาเป็นบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกัน หรือเขาเป็นเทวดา 
เราก็เป็นเทวดาเหมือนกัน หรือเขาเป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน หรือเขามีรูป เราก็มี 
รูปเหมือนกันหรือเขาไม่มีรูป เราก็ไม่มีรูปเหมือนกัน หรือเขามีสัญญา เราก็มีสัญญาเหมือนกัน 
หรือเขาไม , มีสัญญา เราก็ไม , มีสัญญาเหมือนกัน หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็มี 
สัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราเป็นอย่างนั้น 

[๑๐๓๗] ก็ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการอื่น คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์ เราไม , ได้เป็นกษัตริย์ 
เหมือนเขา หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราไม , ได้เป็นพราหมณ์เหมือนเขาหรือเขาเป็นแพศย์ เราไม่ 
ได้เป็นแพศย์เหมือนเขา หรือเขาเป็นศูทร เราไม , ได้เป็นศูทรเหมือนเขา หรือเขาเป็นคฤหัสถ์ 
เราไม , ได้เป็นคฤหัสถ์เหมือนเขา หรือเขาเป็นบรรพชิต เราไม , ได้เป็นบรรพชิตเหมือนเขา หรือเขา 
เป็นเทวดา เราไม , ได้เป็นเทวดาเหมือนเขา หรือเขาเป็นมนุษย์ เราไม , ได้เป็นมนุษย์เหมือนเขา 
หรือเขามีรูป เราไม่มีรูปเหมือนเขา หรือเขาไม , มีรูป เรามิใช่ไม่มีรูปเหมือนเขา หรือเขามีสัญญา 
เราไม่มีสัญญาเหมือนเขา หรือเขาไม่มีสัญญา เราไม , ใช่ไม่มีสัญญาเหมือนเขา หรือเขามีสัญญาก็ 
ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม , ใช่ เราไม , ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขา อย่างนี้ชื่อว่า 
ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการอื่น 

[๑๐๓๘] ก็ตัณหาว่า เราจักเป็น คืออย่างไร 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 486 

คือ ไม่แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แล้ว ได้ฉันทะว่า เราชักเป็น ได้มานะว่า เราชักเป็น ได้ทิฏฐิว่า เราชักเป็น เมื่อธรรมทั้ง ๓ 
นั้นมีอยู่ ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เราชักเป็นโดยประการนี้หรือเราชักเป็นอย่างนั้น 
หรือเราชักเป็นโดยประการอื่น ก็ย่อมมี 

[๑๐๓๙] ก็ตัณหาว่า เราชักเป็นโดยประการนี้คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราชักเป็นกษัตริย์ หรือจักเป็นพราหมณ์ ชักเป็นแพศย์หรือจักเป็นศูทร 
ชักเป็นคฤหัสถ์ หรือชักเป็นบรรพชิต ชักเป็นเทวดา หรือจักเป็นมนุษย์ ชักมีรูป หรือชักไม่มีรูป 
ชักมีสัญญา หรือชักไม่มีสัญญา หรือชักมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหา 
ว่า เราชักเป็นโดยประการนี้ 

[๑๐๔๐] ก็ตัณหาว่า เราชักเป็นอย่างนั้น คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็ชักเป็นกษัตริย์ 
เหมือนกัน หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็ชักเป็นพราหมณ์เหมือนกันฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็ชักมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม , มีสัญญาก็ไม , ใช่เหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า 
เราชักเป็นอย่างนั้น 

[๑๐๔๑] ก็ตัณหาว่า เราชักเป็นโดยประการอื่น คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึนเพราะเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์เราชักไม , ได้เป็น 
กษัตริย์เหมือนเขา หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราชักไม , ได้เป็นพราหมณ์เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามี 
สัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราชักไม่เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขา 
อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราชักเป็นโดยประการอื่น 

[๑๐๔๒] ก็ตัณหาว่า เราแน่นอน คืออย่างไร 

คือ ไม่แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แล้ว มีตัณหาว่า เราเที่ยง เรายั่งยืน เราแน่นอน เราไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา 
อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราแน่นอน 

[๑๐๔๓] ก็ตัณหาว่า เราไม่แน่นอน คืออย่างไร 

คือ ไม่แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แล้ว มีตัณหาว่า เราชักขาดสฌ เราชักพินาศ เราชักไม่มี อย่างนี้ชื่อว่าตัณหาว่า เราไม่แน่นอน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 487 

[๑๐๔๔] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็น คืออย่างไร 

คือ ไม่แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกันแล้ว 
ได้ฉันทะว่า เราพึงเป็น ได้มานะว่า เราพึงเป็น ได้ทิฏฐิว่า เราพึงเป็น เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมี 
อยู่ ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้หรือเราพึงเป็นอย่างนั้น หรือเรา 
พึงเป็นโดยประการอื่น ก็ย่อมมี 

[๑๐๔๕] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราพึงเป็นกษัตริย์ หรือพึงเป็นพราหมณ์ พึงเป็นแพศย์หรือพึงเป็นศูทร 
พึงเป็นคฤหัสถ์ หรือพึงเป็นบรรพชิต พึงเป็นเทวดา หรือพึงเป็นมนุษย์พึงมีรูป หรือพึงไม่มี 
รูป พึงมีสัญญา หรือพึงไม่มีสัญญา หรือพึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ 
ไม่ใช่ อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ 

[๑๐๔๖] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้น คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็พึงเป็นกษัตริย์ 
เหมือนกัน หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็พึงเป็นพราหมณ์เหมือนกันฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็พึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม , มีสัญญาก็ไม , ใช่เหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า 
เราพึงเป็นอย่างนั้น 

[๑๐๔๗] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่น คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์ เราไม่พึงเป็นกษัตริย์ 
เหมือนเขา หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราไม่พึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขา อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหา 
ว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่น 

[๑๐๔๘] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นบ้าง คืออย่างไร 

คือ ไม่แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกันแล้ว 
ได้ฉันทะว่า เราก็พึงเป็นบ้าง ได้มานะว่า เราก็พึงเป็นบ้าง ได้ทิฏฐิว่า เราก็พึงเป็นบ้าง เมื่อธรรม 
ทั้ง ๓ นั้นมีอยู่ ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เราก็พึงเป็นโดยประการนี้บ้าง หรือพึงเป็น 
อย่างนั้นบ้าง หรือพึงเป็นโดยประการอื่นบ้าง ก็ย่อมมี 

[๑๐๔๙] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้บ้าง คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราก็พึงเป็นกษัตริย์บ้าง หรือพึงเป็นพราหมณ์บ้าง พึงเป็นแพศย์บ้าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 488 

หรือพึงเป็นศูทรบ้าง พึงเป็นคฤหัสถ์บ้าง หรือพึงเป็นบรรพชิตบ้างพึงเป็นเทวดาบ้าง หรือพึง 
เป็นมนุษย์บ้าง พึงมีรูปบ้าง หรือพึงไม่มีรูปบ้าง พึงมีสัญญาบ้าง หรือพึงไม่มีสัญญาบ้าง หรือ 
พึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บ้างอย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้บ้าง 
[๑๐๕๐] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้นบ้าง คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็พึงเป็นกษัตริย์ 
เหมือนเขาบ้าง หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาบ้าง ฯลฯ หรือเขามีสัญญา 
ก็ไม่ใช่ ไม , มีสัญญาก็ไม , ใช่ เราก็พึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม , มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาบ้าง อย่างนี้ 
ชื่อว่า ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้นบ้าง 

[๑๐๕๑] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้าง คืออย่างไร 
คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์ เราก็พึงเป็นกษัตริย์ 
เหมือนเขาบ้างก็หาไม , หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็พึงเป็นพราหมณ์เหมือนเขาบ้างก็หาไม่ ฯลฯ 
หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็พึงมีสัญญาก็ไม , ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือน 
เขาบ้างก็หาไม , อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้าง 
เหล่านี้ชื่อว่า ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธ์ภายใน 
[๑๐๕๒] ตัณหาริจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธ์ภายนอก เป็นไฉน 
ตัณหาว่า เรามีด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราเป็นโดย 
ประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราจักเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหา 
ว่า เราจักเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราจักเป็นอย่างนั้นด้วยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า 
เราแน่นอนด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราไม่แน่นอนด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
ตัณหาว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราพึงเป็น 
โดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ตัณหาว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง 
ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้น 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้บ้าง 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 489 

[๑๐๕๓] ก็ตัณหาว่า เรามีด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออย่างไร 

คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแล้ว ได้ฉันทะว่า เรามีด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่า เรามีด้วยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่า เรามีด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู่ ธรรมเครื่อง 
เนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เรามีโดยประการนี้ด้วยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเราเป็นอย่างนั้นด้วยรูป 
ฯลฯหรือวิญญาณนี้หรือเราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูปฯลฯหรือวิญญาณนี้ก็ย่อมมี 

[๑๐๕๔] ก็ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คือ 
อย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราเป็นกษัตริย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเป็นพราหมณ์ด้วยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เป็นแพศย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเป็นศูทรด้วยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณนี้เป็นคฤหัสถ์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเป็นบรรพชิตด้วยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณนี้เป็นเทวดาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเป็นมนุษย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้มีรูปด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือไม่มีรูปด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้มีสัญญาด้วย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือไม่มีสัญญาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือมีสัญญาก็ไม , ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการนี้ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 

[๑๐๕๕] ก็ตัณหาว่า เราเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ศึออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็เป็นกษัตริย์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกันหรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็เป็นพราหมณ์ด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ เขามีสัญญาก็ไม , ใช่ไม , มีสัญญาก็ไม , ใช่ เราก็มีสัญญาก็ไม่ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราเป็น 
อย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 

[๑๐๕๖] ก็ตัณหาว่า เราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คือ 
อย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็เป็นกษัตริย์ 
เหมือนเขา ด้วยรป ฯลฯ หรือริฌฌาณนี้หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราไม่เป็นพราหมณ์เหมือนเขา 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 490 

ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เรามีสัญญาก็ 
ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ก็หามิได้ อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหา 
ว่า เราเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 

[๑๐๕๗] ก็ตัณหาว่า เราชักเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออย่างไร 
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แล้ว ได้ฉันทะว่า เราชักเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ได้มานะว่า เราชักเป็นด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่า เราชักเป็นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้นมีอยู่ 
ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เราชักเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเรา 
ชักเป็นอย่างนั้นด้วยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเราชักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณนี้ ก็ย่อมมี 

[๑๐๕๘] ก็ตัณหาว่า เราชักเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราชักเป็นกษัตริย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือชักเป็นพราหมณ์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ขักเป็นแพศย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือชักเป็นศูทรด้วย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ขักเป็นคฤหัสถ์ด้วยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือจักเป็นบรรพชิต 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ชักเป็นเทวดาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือชักเป็นมนุษย์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือจักมีรูปด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือชักไม่มีรูปด้วย 
รูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ ชักมีสัญญาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือจักไม่มีสัญญาด้วยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือชักมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูปฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราชักเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
[๑๐๕๙] ก็ตัณหาว่า เราชักเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คือ 
อย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็ชักเป็นกษัตริย์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเป็นพราหมณ์เราก็ชักเป็นพราหมณ์ด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็ชักมีสัญญาก็ 
ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม , ใช่ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เรา 
ชักเป็นอย่างนั้นด้วยรป ฯลฯ หรือริฌฌาณนี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 491 

[๑๐๖๐] ก็ตัณหาว่า เราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
คืออย่างไร 

คือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์ เราจักไม , เป็น 
กษัตริย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา หรือเขาเป็นพราหมณ์เราจักไม , เป็นพราหมณ์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม , มีสัญญาก็ไม , ใช่ เรา 
จักมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม , ใช่ด้วยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาก็หามิได้ อย่างนี้ 
ชื่อว่า ตัณหาว่า เราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
[๑๐๖๑] ก็ตัณหาว่า เราแน่นอนด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คืออย่างไร 
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแล้ว มีตัณหาว่า เราเที่ยง เรายั่งยืน เราแน่นอน เราไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ด้วย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราแน่นอนด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
[๑๐๖๒] ก็ตัณหาว่า เราไม่แน่นอนด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ศึออย่างไร 
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแล้ว มีตัณหาว่า เราชักขาดสูญ เราจักพินาศ เราจักไม่มี ด้วยรูปฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราไม่แน่นอนด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
[๑๐๖๓] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือ'วิญญาณนี้คืออย่างไร 
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจาก 
กันแล้ว ได้ฉันทะว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ ได้มานะว่า เราพึงเป็นด้วยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ได้ทิฏฐิว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้เมื่อธรรมทั้ง ๓ นั้น 
มีอยู่ ธรรมเครื่องเนิ่นช้าเหล่านี้ว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือเรา 
พึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้หรือเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณนี้ก็ย่อมมี 

[๑๐๖๔] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือพึงเป็นพราหมณ์ 
ด้วยรป ฯลฯ หรือริฌฌาณนี้พึงเป็นแพศย์ด้วยรป ฯลฯ หรือริฌฌาณนี้หรือพึงเป็นศทรด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 492 

รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้พึงเป็นคฤหัสถ์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือพึงเป็นบรรพชิต 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้พึงเป็นเทวดาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือพึงเป็นมนุษย์ด้วย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้พึงเป็นผู้มีรูปด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือพึงเป็นผู้ไม , มีรูปด้วย 
รูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้พึงเป็นผู้มีสัญญาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือพึงเป็นผู้ไม , มีสัญญา 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้หรือพึงเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม , มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูป ฯลฯ หรือ 
วิญญาณนี้อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
[๑๐๖๕] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้คือ 
อย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็พึงเป็นกษัตริย์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน หรือเขาเป็นพราหมณ์ เราก็พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้เหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็พึงมีสัญญาก็ 
ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้เหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เรา 
พึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 

[๑๐๖๖] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราไม่พึงเป็นกษัตริย์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขาหรือเขาเป็นพราหมณ์ เราไม่พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูป ฯลฯ 
หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราไม่พึงมีสัญญาก็ 
ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้เหมือนเขา อย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เรา 
พึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 

[๑๐๖๗] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง คืออย่างไร 
คือ แยกธรรมอันใดอันหนึ่ง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกจากกัน 
แล้ว ได้ฉันทะว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง ได้มานะว่า เราพึงเป็นด้วยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง ได้ทิฏฐิว่า เราพึงเป็นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง เมื่อธรรมทั้ง ๓ 
นั้นมีอยู่ ธรรมเครื่องเนิ่นช้าว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง หรือ 
เราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง หรือเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ 
หรือริฌฌาฌนี้บ้าง ก็ย่อมมี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 493 

[๑๐๖๘] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บ้าง 
คืออย่างไร 

คือ ตัณหาว่า เราพึงเป็นกษัตริย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง หรือพึงเป็นพราหมณ์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง เราพึงเป็นแพศย์ด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บ้าง หรือพึงเป็น 
ศูทรด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง เราพึงเป็น คฤหัสถ์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง หรือ 
พึงเป็นบรรพชิตด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้บ้าง เราพึงเป็นเทวดาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
บ้าง หรือพึงเป็นมนุษย์ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง เราพึงมีรูปด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 
บ้าง หรือพึงไม่มีรูปด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง เราพึงมีสัญญาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณ 
นี้บ้าง หรือพึงไม่มีสัญญาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง หรือพึงมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญา 
ก็ไม่ใช่ ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้างอย่างนี้ชื่อว่า ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการนี้ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้ 

[๑๐๖๙] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง 
คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาเป็นกษัตริย์ เราก็พึงเป็นกษัตริย์ 
ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้างเหมือนกัน หรือเขาเป็นพราหมณ์เราก็พึงเป็นพราหมณ์ด้วยรูป 
ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้างเหมือนกัน ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราก็พึงมี 
สัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้างเหมือนกัน อย่างนี้ชื่อว่า 
ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง 

[๑๐๗๐] ก็ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯหรือวิญญาณนี้ 
บ้าง คืออย่างไร 

คือ ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า เขาเป็นกษัตริย์ เราไม่พึงเป็นกษัตริย์ 
เหมือนเขาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง หรือเขาเป็นพราหมณ์เราไม่พึงเป็นพราหมณ์เหมือน 
เขาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง ฯลฯ หรือเขามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราไม่พึง 
มีสัญญาก็ไม , ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เหมือนเขาด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง อย่างนี้ชื่อว่า 
ตัณหาว่า เราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยรูป ฯลฯ หรือวิญญาณนี้บ้าง 

เหล่านี้ชื่อว่า ตัณหาริจริต ๑๘ อาศัยเบญจขันธ์ภายนอก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 494 

[๑๐๗๑] ตัณหาวิจริตอาศัยเบญจขันธ์ภายใน ๑๘ เหล่านี้ตัณหาริจริตอาศัยเบญจขันธ์ 
ภายนอก ๑๘ เหล่านี้ประมวลเข้ากันเป็นตัณหาวิจริต ๓๖ 

ตัณหาวิจริตดังกล่าวนี้เป็นอดีตกาล ๓๖ เป็นอนาคตกาล ๓๖ เป็นปัจจุบันกาล ๓๖ 
ประมวลเข้ากันเป็นตัณหาวิจริต ๑๐๘ 

[๑๐๗๒] ในมาติกานั้น ทิฏฐิ ๖๒ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรหมชาลสูตร 
เป็นไฉน 

คือ สัสสตวาทะ ๔ เอกัจจสัสสดึกวาทะ ๔ อันตานันติกวาทะ ๔อมราวิกเขปิกวาทะ ๔ 
อธิจจสมุปปันนิกวาทะ ๒ สัญญีวาทะ ๑๖ อสัญญีวาทะ ๘ณวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘ 
อุจเฉทวาทะ ๗ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕ ทิฏฐิ ๖๒เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพรหม 
ชาลสูตร ด้วยประการฉะนี้ 

ขททกวัตถวิภังค์ จบ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 495 

๑๘. ธัมมหทยวิภังค์ 
สัพพสังคาหิกวาร 

[๑๐๗๓] ขันธ์มีเท่าไร อายตนะมีเท่าไร ธาตุมีเท่าไร สัจจะมีเท่าไร 
อินทรีย์มีเท่าไร เหตุมีเท่าไร อาหารมีเท่าไร ผัสสะมีเท่าไรเวทนามีเท่าไร 
สัญญามีเท่าไร เจตนามีเท่าไร จิตมีเท่าไร 

[๑๐๗๔] ขันธ์มี ๕ อายตนะมี ๑๒ ธาตุมี ๑๘ สัจจะมี ๔ อินทรีย์มี๒๒ เหตุมี ๙ 
อาหารมี ๔ ผัสสะมี ๗ เวทนามี ๗ สัญญามี ๗ เจตนามี ๗จิตมี ๗ 

[๑๐๗๕] ในธรรมเหล่านั้น ขันธ์ ๕ เป็นไฉน 

คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เหล่านี้เรียกว่า 
ขันธ์ ๕ 

[๑๐๗๖] อายตนะ ๑๒ เป็นไฉน 

คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ 
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ เหล่านี้เรียกว่า 
อายตนะ ๑๒ 

[๑๐๗๗] ธาตุ ๑๘ เป็นไฉน 

คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ 
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุมโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้เรียกว่า 
ธาตุ ๑๘ 

[๑๐๗๘] สัจจะ ๔ เป็นไฉน 

คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ ภัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหล่านี้รียกว่า สัจจะ ๔ 

[๑๐๗๙] อินทรีย์ ๒๒ เป็นไฉน 

คือ ชักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานึนทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์ อิตถินทรีย์ 
ปริสนทรีย์ ชีริตินทรีย์ สขินทรีย์ ทกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อเปกชินทรีย์ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 496 

สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ 
อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์ เหล่านี้เรียกว่า อินทรีย์ ๒๒ 
[๑๐๘๐] เหตุ ๙ เป็นไฉน 
คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ 
ในเหตุ ๙ เหล่านั้น กุศลเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ กุศลเหตุ คือ อโลภะ กุศลเหตุ คือ อโทสะ กุศลเหตุ คือ อโมหะ เหล่านี้ 
เรียกว่า กุศลเหตุ ๓ 
อกุศลเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ อกุศลเหตุ คือ โลภะ อกุศลเหตุ คือ โทสะ อกุศลเหตุ คือ โมหะเหล่านี้เรียกว่า 
อกุศลเหตุ ๓ 

อัพยากตเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝ่ายวิบากแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย หรือในกิริยาอัพยากต 
ธรรมทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อัพยากตเหตุ 
[๑๐๘๑] อาหาร ๔ เป็นไฉน 

คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหล่านี้เรียกว่า 
อาหาร ๔ 

[๑๐๘๒] ผัสสะ ๗ เป็นไฉน 

คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนธาตุสัมผัส 
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่า ผัสสะ ๗ 
[๑๐๘๓] เวทนา ๗ เป็นไฉน 

คือ เวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัส เวทนาเกิดแต่โสตสัมผัส เวทนาเกิดแต่ฆานสัมผัส 
เวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัส เวทนาเกิดแต่กายสัมผัส เวทนาเกิดแต่มโนธาตุสัมผัส เวทนาเกิด 
แต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่า เวทนา ๗ 
[๑๐๘๔] สัญญา ๗ เป็นไฉน 

คือ สัญญาเกิดแต่จักขุสัมผัส สัญญาเกิดแต่โสตสัมผัส สัญญาเกิดแต่ฆานสัมผัส 
สัญญาเกิดแต่ชิวหาสัมผัส สัญญาเกิดแต่กายสัมผัส สัญญาเกิดแต่มโนธาตุสัมผัส สัญญาเกิด 
แต่มโนริฌฌาณธาตสัมผัสเหล่านี้เรียกว่า สัฌฌา ๗ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 497 

[๑๐๘๕] เจตนา ๗ เป็นไฉน 

คือ เจตนาเกิดแต่จักขุสัมผัส เจตนาเกิดแต่โสตสัมผัส เจตนาเกิดแต่ฆานสัมผัส 
เจตนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัส เจตนาเกิดแต่กายสัมผัส เจตนาเกิดแต่มโนธาตุสัมผัส เจตนาเกิดแต่ 
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่า เจตนา ๗ 
[๑๐๘๖] จิต ๗ เป็นไฉน 

คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณธาตุ มโน 
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้เรียกว่า จิต ๗ 
อุปปัตตานุปปัตติวาร 

[๑๐๘๗] ในกามธาตุ มีขันธ์เท่าไร ฯลฯ มีจิตเท่าไร 
ในกามธาตุ มีขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๓ อินทรีย์ ๒๒เหตุ ๙ 
อาหาร ๔ ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ 
บรรดาธรรมเหล่านั้น ขันธ์ ๕ ในกามธาตุ เป็นไฉน 
คือ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕ ในกามธาตุ 
อายตนะ ๑๒ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ธัมมายตนะ เหล่านี้เรียกว่า อายตนะ 
๑๒ ในกามธาตุ 

ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ ธัมมธาตุมโนวิญญาณธาตุ 
เหล่านี้เรียกว่า ธาตุ ๑๘ ในกามธาตุ 
สัจจะ ๓ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหล่านี้เรียกว่า สัจจะ ๓ ในกามธาตุ 
อินทรีย์ ๒๒ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขุนทรีย์ ฯลฯ ธัญญาตาวินทรีย์ เหล่านี้เรียกว่า อินทรีย์ ๒๒ในกามธาตุ 
เหตุ ๙ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ กศลเหต ๓ อกศลเหต ๓ อัพยากตเหต ๓ เหล่านี้เรียกว่า เหต๙ ในกามธาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 498 

อาหาร ๔ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ กพฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหล่านี้เรียกว่า 
อาหาร ๔ ในกามธาตุ 

ผัสสะ ๗ ในกามธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เหล่านี้เรียกว่า ผัสสะ๗ ในกามธาตุ 
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ในกามธาตุ เป็นไฉน 
คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้เรียกว่าจิต ๗ ใน 
กามธาตุ 

[๑๐๘๘] ในรูปธาตุ มีขันธ์เท่าไร ฯลฯ มีจิตเท่าไร 

ในรูปธาตุ มีขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๙ สัจจะ ๓ อินทรีย์ ๑๔ เหตุ๘ อาหาร ๓ 
ผัสสะ ๔ เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ 
ขันธ์ ๕ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕ ในรูปธาตุ 
อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ มนายตนะ ธ'มมายตนะ 
เหล่านี้เรียกว่า อายตนะ ๖ ในรูปธาตุ 
ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ 
มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้เรียกว่า ธาตุ ๙ ในรูปธาตุ 
สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหล่านี้เรียกว่า สัจจะ ๓ ในรูปธาตุ 
อินทรีย์ ๑๔ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ มนินทรีย์ ชีริตินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์อุเปกขินทรีย์ 
สัทธินทรีย์ ริริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์อนัญญตัญฌูสสามีตินทรีย์ 
อัญญินทรีย์ อัญญาตารินทรีย์ เหล่านี้เรียกว่า อินทรีย์๑๔ ในรูปธาตุ 
เหตุ ๘ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 
คือ กศลเหต ๓ อกศลเหต ๒ อัพยากตเหต ๓ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 499 

บรรดาเหตุ ๘ ในรูปธาตุนั้น กุศลเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ กุศลเหตุศึออโลภะ กุศลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคืออโมหะ เหล่านี้เรียกว่า 
กุศลเหตุ ๓ 

อกุศลเหตุ ๒ เป็นไฉน 

คือ อกุศลเหตุคือโลภะ อกุศลเหตุคือโมหะ เหล่านี้เรียกว่า อกุศลเหตุ ๒ 
อัพยากตเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝ่ายวิบากแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย หรือในกิริยา 
อัพยากตธรรมทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อัพยากตเหตุ ๓เหล่านี้เรียกว่า เหตุ ๘ ในรูปธาตุ 
อาหาร ๓ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหล่านี้เรียกว่า อาหาร๓ ในรูป 
ธาตุ 

ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส มโนธาตุสัมผัส มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่า 
ผัสสะ ๔ ในรูปธาตุ 

เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ ในรูปธาตุ เป็นไฉน 
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้เรียกว่า จิต ๔ 
ในรูปธาตุ 

[๑๐๘๙] ในอรูปธาตุ มีขันธ์เท่าไร ฯลฯ มีจิตเท่าไร 
ในอรูปธาตุ มีขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๓ อินทรีย์ ๑๑ เหตุ๘ 
อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ ชิต ๑ 
บรรดาธรรมเหล่านั้น ขันธ์ ๔ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 
คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๔ 
ในอรูปธาตุ 

อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ มนายตนะ ธ'มมายตนะ เหล่านี้เรียกว่า อายตนะ ๒ ในอรูปธาตุ 
ธาตุ ๒ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ มโนวิฌฌาณธาต ธัมมธาต เหล่านี้เรียกว่า ธาต ๒ ในอรปธาต 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 500 

สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ เหล่านี้เรียกว่า สัจจะ ๓ ในอรูปธาตุ 
อินทรีย์ ๑๑ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ มนินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ริริฌินทรีย์ 
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อัญญินทรีย์ สัญญาตาวินทรีย์เหส่านี้เรียกว่า อินทรีย์ ๑๑ 
ในอรูปธาตุ 

เหตุ ๘ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๒ อัพยากตเหตุ ๓ เหล่านี้เรียกว่า เหตุ๘ ในอรูปธาตุ 
อาหาร ๓ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหล่านี้เรียกว่า อาหาร๓ ในอรูป 
ธาตุ 

ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 

คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกว่า ผัสสะ ๑ ในอรูปธาตุ 
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในอรูปธาตุ เป็นไฉน 
คือ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกว่า จิต ๑ ในอรูปธาตุ 
[๑๐๙๐] ในโลกุตตระ มีขันธ์เท่าไร ฯลฯ มีจิตเท่าไร 
ในโลกุตตระ มีขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สัจจะ ๒ อินทรีย์ ๑๒เหตุ ๖ 
อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ ชิต ๑ 
บรรดาธรรมเหล่านั้น ขันธ์ ๔ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 
คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เหล่านี้เรียกว่าขันธ์ ๔ 
ในโลกุตตระ 

อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ เหล่านี้เรียกว่า อายตนะ ๒ ในโลกุตตระ 
ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ เหล่านี้เรียกว่า ธาตุ ๒ ในโลกุตตระ 
สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มัคคสัจจะ นิโรธสัจจะ เหล่านี้เรียกว่า สัจจะ ๒ ในโลกุตตระ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 501 

อินทรีย์ ๑๒ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มนินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ 
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญตัญญัสสามีสินทรีย์อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์ 
เหล่านี้เรียกว่า อินทรีย์ ๑๒ ในโลกุตตระ 

เหตุ ๖ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ 

บรรดาเหตุ ๖ เหล่านั้น กุศลเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ กุศลเหตุสืออโลภะ กุศลเหตุคืออโทสะ กุศลเหตุคืออโมหะ เหล่านี้เรียกว่า 
กุศลเหตุ ๓ 

อัพยากตเหตุ ๓ เป็นไฉน 

คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝ่ายวิบากแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า 
อัพยากตเหตุ ๓ 

เหล่านี้เรียกว่า เหตุ ๖ ในโลกุตตระ 

อาหาร ๓ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหล่านี้เรียกว่า อาหาร๓ ใน 
โลกุตตระ 

ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นี้เรียกว่า ผัสสะ ๑ ในโลกุตตระ 

เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ในโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกว่า จิต ๑ ในโลกุตตระ 
ปริยาปันนาปริยาปันนวาร 

[๑๐๙๑] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน นับเนื่องในกามธาตุ ขันธ์ไหน ไม่นับ 
เนื่องในกามธาตุ ฯลฯ บรรดาชิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในกามธาตุ จิตไหน ไม่นับ 
เนื่องในกามธาตุ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 502 

รูปขันธ์ นับเนื่องในกามธาตุ ขันธ์ ๔ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในกามธาตุ 

ก็มี 

อายตนะ ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในกามธาตุก็มีไม่นับเนื่องใน 
กามธาตุก็มี 

ธาตุ ๑๖ นับเนื่องในกามธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในกามธาตุ 

ก็มี 

สมุทยสัจจะ นับเนื่องในกามธาตุ สัจจะ ๒ ไม่นับเนื่องในกามธาตุ ทุกขสัจจะ นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มี 

อินทรีย์ ๑๐ นับเนื่องในกามธาตุ อินทรีย์ ๓ ไม , นับเนื่องในกามธาตุอินทรีย์ ๙ นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ นับเนื่องในกามธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับเนื่องใน 
กามธาตุก็มี 

กพฬิงการาหาร นับเนื่องในกามธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในกามธาตุก็มีไม่นับเนื่อง 
ในกามธาตุก็มี 

ผัสสะ ๖ นับเนื่องในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ นับเนื่องในกามธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นับ 
เนื่องในกามธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มี 

[๑๐๙๒] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน นับเนื่องในรูปธาตุ ขันธ์ไหน ไม่นับเนื่องในรูป 
ธาตุ ฯลฯ บรรดาจิต ๗ ชิตไหน นับเนื่องในรูปธาตุ จิตไหน ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ 
รูปขันธ์ ไม , นับเนื่องในรูปธาตุ ขันธ์๔ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ 

ก็มี 

อายตนะ ๑๐ ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในรูปธาตุก็มีไม , นับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 

ธาตุ ๑๖ ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม , นับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 503 

สัจจะ ๓ ไม , นับเนื่องในรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในรูป 
ธาตุก็มี 

อินทรีย์ ๑๓ ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ อินทรีย์ ๙ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม่นับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม่นับเนื่องใน 
รูปธาตุก็มี 

กพฬิงการาหาร ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในรูปธาตุก็มีไม่นับเนื่อง 
ในรูปธาตุก็มี 

ผัสสะ ๖ ไม่นับเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในรูปธาตุก็มี ไม , 

นับเนื่องในรูปธาตุก็มี 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไม , นับเนื่องในรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นับ 
เนื่องในรูปธาตุก็มี ไม , นับเนื่องในรูปธาตุก็มี 

[๑๐๙๓] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธ์ไหน ไม่นับเนื่องใน 
อรูปธาตุ ฯลฯ บรรดาชิต ๗ จิตไหน นับเนื่องในอรูปธาตุ จิตไหนไม่นับเนื่องในอรูปธาตุ 

รูปขันธ์ ไม , นับเนื่องในอรูปธาตุ ขันธ์ ๔ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในอรูป 
ธาตุก็มี 

อายตนะ ๑๐ ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุ อายตนะ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี'ไม่นับเนื่อง 
ในอรูปธาตุก็มี 

ธาตุ ๑๖ ไม , นับเนื่องในอรูปธาตุ ธาตุ ๒ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม , นับเนื่องในอรูป 
ธาตุก็มี 

สัจจะ ๓ ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุ ทุกขสัจจะ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไม , นับเนื่องใน 
อรูปธาตุก็มี 

อินทรีย์ ๑๔ ไม , นับเนื่องในอรูปธาตุ อินทรีย์ ๘ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไม่นับเนื่อง 
ในอรูปธาตุก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุ เหตุ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีไม , นับเนื่องใน 
อรูปธาตุก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 504 

กพฬิงการาหาร ไม , นับเนื่องในอรูปธาตุ อาหาร ๓ นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม่นับ 
เนื่องในอรูปธาตุก็มี 

ผัสสะ ๖ นับเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม , 

นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ ไม , นับเนื่องในอรูปธาตุ มโนวิญญาณธาตุ 
นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี 

[๑๐๙๔] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นโลกิยะ ขันธ์ไหน เป็นโลกุตตระฯลฯ 
บรรดาชิต ๗ จิตไหน เป็นโลกิยะ จิตไหน เป็นโลกุตตระ 
รูปขันธ์ เป็นโลกิยะ ขัน ๔ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นโลกิยะ อายตนะ ๒ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี 
ธาตุ ๑๖ เป็นโลกิยะ ธาตุ ๒ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี 
สัจจะ๒ เป็นโลกิยะ สัจจะ ๒ เป็นโลกุตตระ 

อินทรีย์ ๑๐ เป็นโลกิยะ อินทรีย์ ๓ เปนโลกุตตระ อินทรย ๙ เปนโลกิยะกม เปน 
โลกุตตระก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ เป็นโลกิยะ เหตุ ๖ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี 
กพฬิงการาหาร เป็นโลกิยะ อาหาร ๓ เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี 
ผัสสะ ๖ เป็นโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นโลกิยะก็มี เป็นโลกุตตระก็มี 
เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เป็นโลกิยะ มโนวิญญาณธาตุเป็นโลกิยะก็มี 
เป็นโลกุตตระก็มี 

ริชชมานาริชชมานวาร 

[๑๐๙๕] ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์เท่าไร ย่อมเกิดปรากฏ ฯลฯ จิต 
เท่าไร ย่อมเกิดปรากฏ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๕ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก 
อายตนะ ๑๑ ย่อมเกิดแก่สัตว์บางพวก อายตนะ ๑๐ ย่อมเกิดแก , สัตว์ 
บางพวก อายตนะ ๑๐ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก อายตนะ ๙ย่อมเกิดปรากฏ 
แก , สัตว์บางพวก อายตนะ ๗ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 505 

ธาตุ ๑๑ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก ธาตุ ๑๐ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์บางพวก 
ธาตุ ๑๐ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก ธาตุ ๙ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก 
สัจจะ ๑ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ทุกจำพวก 

อินทรีย์ ๑๔ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์บางพวก อินทรีย์ ๑๓ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บาง 
พวก อินทรีย์ ๑๓ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์ ๑๒ ย่อมเกิดปรากฏ 
แก , สัตว์บางพวก อินทรีย์ ๑๐ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์บางพวก อินทรีย์ ๙ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ 
บางพวก อินทรีย์ ๙ เหล่าอื่นอีกย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์บางพวก อินทรีย์ ๘ ย่อมเกิดปรากฏ 
แก , สัตว์บางพวกอินทรีย์ ๘เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฎแก่สัตว์บางพวก อินทรีย์ ๗ ย่อมเกิด 
ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์ ๕ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก อินทรีย์ ๔ ย่อมเกิดปรากฏ 
แก่สัตว์บางพวก 

เหตุ ๓ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก เหตุ ๒ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์บางพวก 
อเหตุกวิบากบางเหล่า ย่อมเกิดปรากฏ 

อาหาร ๔ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก 
ผัสสะ ๑ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก 
เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก 
[๑๐๙๖] ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๕ เหล่าไหนย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ 
ทุกจำพวก 

คือ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๕เหล่านี้ย่อม 
เกิดปรากฏแก , สัตว์ทุกจำพวก 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๑ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๑ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะฆานายตนะ 
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะมนายตนะ ธ'มมายตนะ 
ย่อมเกิดปรากฏแก่กามาวจรเทวดา มนุษย์สมัยปฐมกัปเปรต อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก 
ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ ซึ่งมีอายตนะบริบูรณ์ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิดอายตนะ ๑๑ เหล่านี้ 
ย่อมเกิดปรากฏแก'สัตว์เหล่านี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 506 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ คือ รูปายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ 
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธมมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏ 
แก่เปรต อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิด 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ 
จำพวกไหน 

ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ ฆานายตนะคันธายตนะ 
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธัมมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏ 
แก่เปรต อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ซึ่งหูหนวกมาแต่กำเนิด 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๑๐เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ ย่อมเกิดปรากฏแก , แก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ คือ รูปายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะชิวหายตนะ 
รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะย่อมเกิดปรากฏแก่เปรต 
อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดึกสัตว์ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิด 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๙ เหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ คือ รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะกายายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธ'มมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏแก่คัพภไสยกสัตว์ ในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๗ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุคันธธาตุ 
ชิวหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุธัมมธาตุ ย่อมเกิดปรากฏแก , 
กามาวจรเทวดา มนุษย์สมัยปฐมกัป เปรต อสุรกายสัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็น 
อุปปาดิกสัตว์ ซึ่งมีอายตนะบริบูรณ์ ในกามธาตุในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๑ เหล่านี้ ย่อมเกิด 
ปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 507 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ คือ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุชิวหาธาตุ 
รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรต อสุรกาย 
สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดึกสัตว์ซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด 
ธาตุ ๑๐ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๑๐ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุชิวหาธาตุ 
รสธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรต อสุรกาย 
สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรกที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ ซึ่งหูหนวกมาแต่กำเนิด ในกามธาตุ ในขณะ 
ที่เกิด ธาตุ ๑๐ เหล่านั้น ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ชิวหาธาตุกายธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรตอสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน 
สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิด ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด 
ธาตุ ๙ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ คือ รูปธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ กายธาตุโผฏฐัพพธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ย่อมเกิดปรากฏแก่คัพภไสยกสัตว์ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๗ 
เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อย่างไหน ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ 
ทุกจำพวก 

คือ ทุกขสัจจะ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ 
เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๔ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 508 

ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๔ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย์ มหินทรีย์ อินถินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ ชีวิดึนทรีย์โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ 
สัทธินทรีย์ วิริขินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏแก , กามาวจรเทวดา 
ผู้เป็นสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๔ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ 
เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๓ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวก 
ไหน 

ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๓ คือ ชักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย์ มหินทรีย์ อิตถินทรีย์หรือปุริสันทรีย์ ชีวิตินทรีย์โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ 
สัทธินทรีย์ วิริขินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ย่อมเกิดปรากฏแก , กามาวจรเทวดา ผู้เป็น 
สเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๓ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๓ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏ 
แก , สัตว์จำพวกไหน 

ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๓ คือ ชักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย์ มหินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์วิริขินทรีย์ 
สตินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏแก่มนุษย์สมัยปฐมกัปผู้เป็นสเหตุกญาณ 
สัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๓ เหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๒ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๒ คือ ชักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานึนทรีย์ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย์ มหินทรีย์ ชีวิติ'นทรีย์ โสมนัสสันทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์สัทธินทรีย์ วิริขิ'นทรีย์ 
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏแก่มนุษย์สมัยปฐมกัป ผู้เป็นสเหตุกญาณริปปยุต 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๒ เหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๐ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๐ คือ กายินทรีย์ มหินทรีย์ อิตถินทรีย์หร้อปุริสันทรีย์ 
ชีริดึนทรีย์โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ ริริขินทรีย์สตึนทรีย์ สมาธินทรีย์ 
ปัญญินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏแก่ลัพกไสยกสัตว์ ผู้เป็นสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๐ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 509 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๙ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๙ คือ กายินทรีย์ มนินทรีย์ อิตถินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 
ชีวิตินทรีย์โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ วิริขินทรีย์สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ 
ย่อมเกิดปรากฏแก , คัพภไสยกสัตว์ ผู้เป็นสเหตุกญาณวิปปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด 
อินทรีย์ ๔ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๙ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ 
จำพวกไหน 

ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๙ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย์ มหินทรีย์ อิตถินทรีย์หรือปุริสันทรีย์ ชีวิตินทรีย์อุเปกขินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏ 
แต่เปรต อสุรกาย สัตว์ติรัจฉาน สัตว์นรกที่เป็นอุปปาดึกสัตว์ ซึ่งมีอายตนะบริบูรณ์ในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๙เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ คือโสตินทรีย์ ฆานึนทรีย์ ชิวหินทรีย์กายินทรีย์ 
มหินทรีย์ อิตถินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ ชีวิดึนทรีย์ อุเปกขินท'ร็ย์ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรต 
อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิด ในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ เหล่าอื่นอีก ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ 
จำพวกไหน 

ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ คือ จักขุนทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์กายินทรีย์ 
มหินทรีย์ อิตถินทรีย์หร้อปุริสันทรีย์ ชีวิตินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรต 
อสุรกาย สัตว์ติรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ซึ่งหูหนวกมาแต่กำเนิด ในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๗ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๗ คือ ฆานึนทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์มหินทรีย์ 
อิตถินทรีย์หร้อปุริสินทรีย์ ชีวิติ'นทรีย์อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดปรากฏแก , เปรต อสุรกาย 
สัตว์ติรัจฉาน สัตว์นรก ที่เป็นอุปปาดิกสัตว์ ซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิด ในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๗ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 510 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๕ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๕ คือ กายินทรีย์ มนินทรีย์ อิตถินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 
ชีวิตินทรีย์อุเปกขินทรีย์ย่อมเกิดปรากฏแก , คัพภไสยกสัตว์ ผู้เป็นอเหตุกะ เว้นผู้ที่เปีน 
นปุงสกะ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๔ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๔ คือ กายินทรีย์ มนินทรีย์ ชีวิตินทรีย์อุเปกขินทรีย์ 
ย่อมเกิดปรากฏแก่คัพกไสยกสัตว์ ผู้เป็นอเหตุกนปุงสกสัตว์ 1 ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด 
อินทรีย์ ๔ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ คือ อโลภะที่เป็นวิปากเหตุ อโทสะที่เป็นริปากเหตุ 
อโมหะที่เป็นริปากเหตุ ย่อมเกิดปรากฏแก , กามาวจรเทวดา มนุษย์สมัยปฐมกัป ลัพภไสยกสัตว์ 
ผู้เป็นสเหตุกญาณสัมปยุต ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , 

สัตว์เหล่านี้ 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหน 
ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ คือ อโลภะที่เป็นวิปากเหตุ อโทสะที่เป็นริปากเหตุ ย่อมเกิด 
ปรากฏแก่กามาวจรเทวดา มนุษย์สมัยปฐมกัป ลัพภไสยกสัตว์ ผู้เป็นสเหตุกญาณริปปยุต 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๒ เหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ 
อเหตุกวิบาก ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์นอกจากที่กล่าวมานี้ 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๔ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์ 
ทุกจำพวก 

คือ กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหารในกามธาตุ 
ในขณะที่เกิด อาหาร ๔ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ทุกจำพวก 
ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อย่างไหน ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ 
ทุกจำพวก 

คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้ย่อมเกิดปรากฏ 
แก , สัตว์ทุกจำพวก 



พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒วิภังคปกรณ์ -หน้าที่511 

ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ อย่างไหน 
ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ทุกจำพวก 

คือ มโนวิญญาณธาตุ ในกามธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ย่อมเกิดปรากฏแก , สัตว์ 
ทุกจำพวก 

[๑๐๙๗] ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์เท่าไร ย่อมเกิดปรากฏ ฯลฯ 
จิตเท่าไร ย่อมเกิดปรากฏ 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๕ สัจจะ ๑อินทรีย์ ๑๐ 
เหตุ ๓ อาหาร ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ ย่อมเกิดปรากฏแก่เทวดา 
ทั้งหลาย เว้นแต่พวกอสัญญสัตว์ 

[๑๐๙๘] ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๕ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ในรูปธาตุ 
ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๕ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๕ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะในรูปธาตุ 
ในขณะที่เกิด อายตนะ ๕ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๕ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในรูปธาตุ 
ในขณะที่เกิด ธาตุ ๕ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อย่างไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ ทุกขสัจจะ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ย่อมเกิดปรากฏ 
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๑๐ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ มนินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ 
สัทธินทรีย์ ริริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ 
๑๐ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ อโลภะ ที่เป็นวิปากเหตุ อโทสะ ที่เป็นริปากเหตุ อโมหะ ที่เป็นริปากเหตุ 
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 512 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิดอาหาร ๓ เหล่านี้ 
ย่อมเกิดปรากฏ 

ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อย่างไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้ย่อมเกิดปรากฏ 
ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑จิต ๑ อย่างไหน 
ย่อมเกิดปรากฏ 

คือ มโนวิญญาณธาตุ ในรูปธาตุ ในขณะที่เกิด จิต ๑ นี้ ย่อมเกิดปรากฏ 
[๑๐๙๙] ในขณะที่เกิด ขันธ์เท่าไร ย่อมเกิดปรากฏ ฯลฯจิตเท่าไร 
ย่อมปรากฏ แก่เหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ 

ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๑ คือ รูปขันธ์ ย่อมเกิดปรากฏแก , เหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ 

อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏ 

ธาตุ ๒ คือ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ย่อมเกิดปรากฏ 

สัจจะ ๑ คือ ทุกขสัจจะ ย่อมเกิดปรากฏ 

อินทรีย์ ๑ คือ รูปชีริตินทรีย์ ย่อมเกิดปรากฏ 

เหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ ไม่มีเหตุ ไม่มีอาหาร ไม่มีผัสสะ ไม , มีเวทนาไม , มีสัญญา 
ไม่มีเจตนา ไม , มีจิต ย่อมเกิดปรากฏ 

[๑๑๐๐] ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์เท่าไร ฯลฯ จิตเท่าไร ย่อมเกิด 
ปรากฏ 

ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๔ ย่อมเกิดปรากฏ อายตนะ ๒ย่อมเกิดปรากฏ 
ธาตุ ๒ ย่อมเกิดปรากฏ สัจจะ ๑ ย่อมเกิดปรากฏ อินทรีย์ ๘ย่อมเกิดปรากฏ เหตุ ๓ 
ย่อมเกิดปรากฏ อาหาร ๓ ย่อมเกิดปรากฏ ผัสสะ ๑ย่อมเกิดปรากฏ เวทนา ๑ สัญญา ๑ 
เจตนา ๑ จิต ๑ ย่อมเกิดปรากฏ 

[๑๑๐๑] ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ขันธ์ ๔ เหล่าไหนย่อมเกิดปรากฏ 
คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ในอรูปธาตุในขณะที่เกิด 
ขันธ์ ๔ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 513 

ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อายตนะ ๒เหล่านี้ 
ย่อมเกิดปรากฏ 

ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ธาตุ ๒เหล่านี้ ย่อมเกิด 
ปรากฏ 

ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ อย่างไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ ทุกขสัจจะ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด สัจจะ ๑ นี้ ย่อมเกิดปรากฏ 
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ มนินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ ริริยินทรีย์สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อินทรีย์ ๘เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ อโลภะที่เป็นวิปากเหตุ อโทสะที่เป็นวิปากเหตุ อโมหะที่เป็นริปากเหตุ ใน 
อรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เหตุ ๓ เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 

ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ เหล่าไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด อาหาร ๓ 
เหล่านี้ ย่อมเกิดปรากฏ 

ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ อย่างไหน ย่อมเกิดปรากฏ 
คือ มโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ผัสสะ ๑ นี้ย่อมเกิดปรากฏ 
ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑อย่างไหน 
ย่อมเกิดปรากฏ 

คือ มโนวิญญาณธาตุ ในอรูปธาตุ ในขณะที่เกิด ชิต ๑ นี้ ย่อมเกิดปรากฏ 
ภุมมันตรวาร 

[๑๑๐๒] ธรรมที่เป็นกามาวจร ธรรมที่ไม , ใช่กามาวจร ธรรมที่เป็นรูปาวจร 
ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจร ธรรมที่เป็นอรูปาวจร ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจร ธรรมที่เป็น 
โลกิยะ ธรรมที่เป็นโลภุตตระ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 514 

[๑๑๐๓] ธรรมที่เป็นกามาวจร เป็นไฉน 

คือ ขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด 
อันท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างภูมินี้อันนับเนื่องอยู่ในระหว่างภูมินี้คือเบื้องตํ่ากำหนดเอาอเวจีนรก 
เป็นที่สุด เบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเป็นที่สุด เหล่านี้เชื่อว่า ธรรมที่ 
เป็นกามาวจร 

ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจร เป็นไฉน 

คือ ธรรมที่เป็นรูปาวจร ธรรมที่เป็นอรูปาวจร ธรรมที่เป็นโลกุตตระเหล่านี้ชื่อว่า 
ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจร 

ธรรมที่เป็นรูปาวจร เป็นไฉน 

คือ จิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผู้เข้าสมาบัติ หรือผู้เกิดแล้ว หรือผู้อยู่เป็นสุขใน 
ทิฏฐธรรม อันท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างภูมินี้อันนับเนื่องอยู่ในระหว่างภูมินี้คือ เบื้องตํ่ากำหนด 
เอาพรหมโลกเป็นที่สุด เบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทวดาชั้นอกนิฏฐะเป็นที่สุด เหล่านี้ชื่อว่า 
ธรรมที่เป็นรูปาวจร 

ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจร เป็นไฉน 

คือ ธรรมที่เป็นกามาวจร ธรรมที่เป็นอรูปาวจร ธรรมที่เป็นโลกุตตระเหล่านี้ชื่อว่า 
ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจร 

ธรรมที่เป็นอรูปาวจร เป็นไฉน 

คือ ชิตและเจตสิกธรรม ของบุคคลผู้เข้าสมาบัติ หรือผู้เกิดแล้ว หรือผู้อยู่เป็นสุข 
ในทิฏฐธรรม อันท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างภูมินี้อันนับเนื่องอยู่ในระหว่างภูมินี้คือ เบื้องตํ่า 
กำหนดเอาเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพเป็นที่สุด เบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทวดา 
ผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเป็นที่สุด เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่เป็นอรูปาวจร 

ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจร เป็นไฉน 

คือ ธรรมที่เป็นกามาวจร ธรรมที่เป็นรูปาวจร ธรรมที่เป็นโลกุตตระเหล่านี้ ชื่อว่า 
ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจร 

ธรรมที่เป็นโลกิยะ เป็นไฉน 

คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันเป็นกามาวจร 
รูปาวจร อรูปาวจร ได้แก่รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ 
เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่เป็นโลกิยะ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 515 

ธรรมที่เป็นโลกุตตระ เป็นไฉน 

คือ มรรค ผลแห่งมรรค และอสังขตธาตุ (คือนิพพาน) เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่เป็น 
โลกุตตระ 

อุปปาทกัมมอายุปมาณวาร 

[๑๑๐๔] คำว่า เทวดา ได้แก่เทวดา ๓ จำพวก คือ สมมติเทวดาอุปปัตติเทวดา 
วิสุทธิเทวดา 

พระราชา พระเทวี พระราชกุมาร เรียกว่า สมมติเทวดา 

เหล่าเทวดาชั้นบน นับแต่เหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นไป เรียกว่าอุปปัตติเทวดา 
พระอรหันต์ทั้งหลาย เรียกว่า วิสุทธิเทวดา 

[๑๑๐๕] คนทั้งหลาย ให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมแล้ว เกิดที่ไหน 
คนทั้งหลาย ให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมแล้ว บางคนเข้าถึงความเป็นพวก 
แห่งกษัตริย์ผู้มหาศาล บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่งพราหมณ์ผู้มหาศาล บางคนเข้าถึงความ 
เป็นพวกแห่งคหบดีผู้มหาศาล บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่งเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราช บาง 
คนเข้าถึงความเป็นพวกแห่งเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่งเหล่าเทวดา 
ชั้นยามา บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่งเหล่าเทวดาชั้นดุสิต บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง 
เหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่งเหล่าเทวดาชั้นปรนึมมิตวสวัตตี 
[๑๑๐๖] อายุของเหล่ามนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
คือประมาณ ๑๐๐ปีตํ่ากว่าบ้างเกินกว่าบ้างก็มี 
อายุของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช มีประมาณเท่าไร 

คือ ๕๐ ปี ของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช 
๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ ปี ๕๐๐ ปีทิพย์โดยปี 
นั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช 
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๙ ล้านปี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 516 

อายุของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์มีประมาณเท่าไร 

คือ ๑๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้นเป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี๑,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็น 
กำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ 
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี 
อายุของเหล่าเทวดาชั้นยามา มีประมาณเท่าไร 

คือ ๒๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นยามา ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้นเป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี๒,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็น 
กำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นยามา 
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ล้านปี 
อายุของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต มีประมาณเท่าไร 

คือ๔๐๐ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต๓๐ราตรี 
โดยราตรีนั้นเป็น๑เดือน๑๒เดือนโดยเดือนนั้นเป็น๑ ปี๔,๐๐๐ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็น 
กำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต 
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ล้านปี 
อายุของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี มีประมาณเท่าไร 

คือ ๘๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี 
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น๑ ปี ๘,๐๐๐ ปีทิพย์โดย 
ปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี 
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ล้านปี 
อายุของเหล่าเทวดาชั้นปรนึมมิตวสวัตตี มีประมาณเท่าไร 

คือ ๑, ๖๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นปรนึมมิตวสวัตตี 
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ ปี ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปี 
นั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 517 

นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ล้านปี 

พวกเทวดากามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งปวงอายุของพวกเทวดา 
กามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น นับรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไร เป็น๑๒๒๘ โกฏิ ๕ ล้านปี โดยนับอย่าง 
ปีมนุษย์ 

[๑๑๐๗] ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณเท่าส่วนที่ ๓ ที่ ๔ แห่งกัปป็ [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔แห่งกัป!]] 

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา 
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณกึ่งกัปปึ 

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๑ กัปปึ 

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภา 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๒ กัปป๋ 

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นกัปปมาณาภา 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๔ กัปป็ 

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน 

ผ้เจ รณ ทติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 518 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๘ กัปปึ 

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๑๖ กัปปึ 

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุภา 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๓๒ กัปปี 

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน 

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหะ 

อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๖๔ กัปป็ 

ผู้เจริญจตุตถฌาน บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาเหล่าอสัญญสัตว์ บางคนไปเกิดเป็นพวก 
เทวดาชั้นเวหัปผลา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอวิหา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้น 
อตัปปา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสา บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสี บาง 
คนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ 
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณ'ญจายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึง 
อากิญจัญญายตนภพ บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เพราะ 
อารมณ์ต่างกัน เพราะมนสิการต่างกัน เพราะฉันทะต่างกัน เพราะปฌิธิต่างกันเพราะอธิโมกข์ 
ต่างกัน เพราะอภินิหารต่างกัน เพราะปัญญาต่างกัน 

อายุของเหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ และเหล่าเทวดาชั้นเวหัปผลามีประมาณ 
เท่าไร 

มีประมาณ ๕๐๐ กัปป็ 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 519 

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอวิหา มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๑, ๐00 กัปปึ 

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอตัปปา มีประมาณเท่าไร 

มประมาณ ๒,๐00 กัปป็ 

อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสา มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัปปึ 

อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสี มีประมาณเท่าไร 

มีประมาณ ๘,00๐ กัปป 

อายุของเหล่าเทวดาชั้นอกนิฏฐะ มีประมาณเท่าไร 
มประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัปปึ 

อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณเท่าไร 
มประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัปปึ 

อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณญจายตนภพ มีประมาณเท่าไร 
มประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัปป็ 

อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ มีประมาณเท่าไร 
มประมาณ ๖๐,00๐ กัปป็ 

อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงฒวสัญญานาสัญญายตนภพ มีประมาณเท่าไร 
มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัปป็ 

เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือแม้ไปสู่ภวัคค 
พรหม ย่อมกลับไปสู่ทุคติอีกได้ เหล่าสัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพ 
ไหนๆ ชื่อว่า เที่ยง ไม , มี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ 
เพราะฉะนั้นแล เหล่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คำนึงถึงความจริงซัอนี้จึง 
เจริญมรรคอันอุดมเพื่อพ้นจากชรามรณะ ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิสะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตว์ 
ให้หยั่งถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน เพราะกำหนดเอาสวะทั้งปวง 
ฉะนีแล 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 520 
อภิญเญยยาทิวาร 

[๑๑๐๘] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นอภิญเญยยธรรมขันธ์ไหน เป็น 
ปริญเญยยธรรม ขันธ์ไหน เป็นปหาตัพพธรรม ขันธ์ไหน เป็นภาเวตัพพธรรม 
ขันธ์ไหน เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม ขันธ์ไหน ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ขันธ์ไหน ไม่ 
ใช่ภาเวตัพพธรรม ขันธ์ไหน ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน 
เป็นอภิญเญยยธรรม จิตไหน เป็นปริญเญยยธรรม จิตไหน เป็นปหาตัพพธรรม 
จิตไหน เป็นภาเวตัพพธรรม จิตไหน เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม จิตไหน ไม่ใช่ 
ปหาตัพพธรรม จิตไหน ไม , ใช่ภาเวตัพพธรรมชิตไหน ไม , ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม 
รูปขันธ์ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรมไม , ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม 

ขันธ์ ๔ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม เป็นปหาตัพพธรรมก็มี เป็น 
ภาเวตัพพธรรมก็มี เป็นสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไม่ใช่ปหาตัพพธรรมไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ 
ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 

อายตนะ ๑๐ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม , ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม อายตนะ ๒ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็น ปริ ญเญยยธรรม 
เป็นปหาตัพพธรรมก็มี เป็นภาเวตัพพธรรมก็มี เป็นสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไม , ใช่ปหาตัพพธรรม 
ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 

ธาตุ ๑๖ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ธาตุ ๒ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็น ปริ ญเญยยธรรม 
เป็นปหาตัพพธรรม เป็นภาเวตัพพธรรมก็มี เป็นสัจฉิกาต'พพธรรมก็มี ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม 
ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 

สมุทยสัจ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็น ปริ ญเญยยธรรม เป็น ป หาตัพพธรรมไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม มัคคสัจเป็นอภิญเญยยธรรม เป็น ปริ ญเญยยธรรม 
ไม่ใช่ ป หาตัพพธรรม เป็นภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม นิโรธสัจ เป็นอภิญเญยยธรรม 
เป็น ปริ ญเญยยธรรม ไม , ใช่ปหาตัพพธรรเป็นภาเวตัพพธรรม เป็นสัจฉิกาดัพพธรรม ทุกขสัจ 
เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม เป็นปหาตัพพธรรม ก็มี ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่ 
สัจฉิกาดัพพธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 521 

อินทรีย์ ๙ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม โทมนัสสินทรีย์ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยย 
ธรรม เป็นปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรมไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม อนัญญตัญญัสสามี 
ตินทรีย์ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม เป็นภาเวตัพพธรรม 
ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรมอัญญินทรีย์ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพ 
ธรรม เป็นภาเวตัพพธรรมก็มี เป็นสัจฉิกาติ'พพธรรมก็มี อัญญาตาวินทรีย์ เป็นอภิญเญยยธรรม 
เป็นปริญเญยยธรรม ไม , ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม 
อินทรีย์ ๓ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม เป็นภาเวตัพพธรรม 
ก็มี เป็นสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรมก็มี อินทรีย์ ๖ 
เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยธรรม เป็นปหาต'พพธรรมก็มี เป็นภาเวตัพพธรรมก็มี เป็น 
สัจฉิกาตัพพธรรมก็มีไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ไม , ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
อกุศลเหตุ ๓ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม เป็นปหาต'พพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม 

กุศลเหตุ ๓ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม เป็น 
ภาเวตัพพธรรม มิใช่สัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ก็มี 

อัพยากตเหตุ ๓ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี ไม , ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 

กพฬิงการาหาร เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม อาหาร ๓ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม 
เป็นปหาตัพพธรรมก็มี เป็นภาเวตัพพธรรมก็มีเป็นสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม 
ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 

ผัสสะ ๖ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม , ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ 
ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเป็นอภิญเญยยธรรม เป็น 
ปริญเญยยธรรม เป็นปหาตัพพธรรมก็มี เป็นภาเวตัพพธรรมก็มี เป็นสัจฉิกาตัพพธรรมก็มี ไม่ใช่ 
ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรมไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 522 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เป็นอภิญเญยยธรรม เป็นปริญเญยยธรรม ไม่ใช่ 
ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม ไม่ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม มโนวิญญาณธาตุ เป็นอภิญเญยย 
ธรรม เป็นปริญเญยยธรรม เป็นปหาตัพพธรรมก็มี เป็นภาเวตัพพธรรมก็มี เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม 
ก็มี ไม่ใช่ปหาตัพพธรรม ไม่ใช่ภาเวดัพพธรรม ไม , ใช่สัจฉิกาตัพพธรรม ก็มี 
อารัมมณวาร 

[๑๑๐๙] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นสารัมมฌธรรม ขันธ์ไหน เป็น 
อนารัมมณธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เป็นสารัมมณธรรม จิตไหน เป็น 
อนารัมมณธรรม 

รูปขันธ์ เป็นอนารัมมฌธรรม ขันธ์ ๔ เป็นสารัมมณธรรม 

อายตนะ ๑๐ เป็นอนารัมมณธรรม มนายตนะ เป็นสารัมมฌธรรมธัมมายตนะ เป็น 
สารัมมฌธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณธรรม ก็มี 

ธาตุ ๑๐ เป็นอนารัมมฌธรรม ธาตุ ๗ เป็นสารัมมฌธรรม ธัมมธาตุเป็นสารัมมฌธรรม 
ก็มี เป็นอนารัมมฌธรรม ก็มี 

สัจจะ ๒ เป็นสารัมมณธรรม นิโรธสัจ เป็นอนารัมมณธรรม ทุกขสัจเป็นสารัมมณ 
ธรรมก็มี เป็นอนารัมมฌธรรม ก็มี 

อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณธรรม อินทรีย์ ๑๕ เป็นสารัมมฌธรรมชีริตินทรีย์ เป็น 
สารัมมฌธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณธรรม ก็มี 

เหตุ ๙ เป็นสารัมมณธรรม 

กพฬิงการาหาร เป็นอนารัมมฌธรรม อาหาร ๓ เป็นสารัมมฌธรรม 

ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เป็นสารัมมณธรรม 

[๑๑๑๐] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นสารัมมณารัมมณธรรมขันธ์ไหน 
เป็นอนารัมมฌารัมมณธรรม ขันธ์ไหน เป็นอนารัมมณธรรมฯลฯ บรรดาจิต ๗ 
จิตไหน เป็นสารัมมฌารัมมณธรรม จิตไหน เป็นอนารัมมฌารัมมณธรรม จิตไหน 
เป็นอนารัมมณธรรม 

รูปขันธ์ เป็นอนารัมมณธรรม ขันธ์ ๔ เป็นสารัมมณารัมมณธรรม ก็มีเป็นอนารัมมฌา- 
รัมมณธรรม ก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 523 

อายตนะ ๑๐ เป็นอนารัมมฌธรรม มนายตนะ เป็นสารัมมณารัมมณธรรมก็มี เป็น 
อนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี ธัมมายตนะ เป็นสารัมมณารัมมณธรรม ก็มีเป็นอนารัมมฌ 
รัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณธรรม ก็มี 

ธาตุ ๑๐ เป็นอนารัมมณธรรม ธาตุ ๖ เป็นอนารัมมณารัมมณธรรมมโนวิญญาณธาตุ 
เป็นสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มีธัมมธาตุ เป็นสารัมมณ 
รัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมฌธรรม ก็มี 

นิโรธสัจ เป็นอนารัมมณธรรม มัคคสัจ เป็นอนารัมมฌารัมมณธรรมสมุทยสัจ เป็น 
สารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี ทุกขสัจเป็นสารัมมฌารัมมณธรรม 
ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณธรรม ก็มี 

อินทรีย์ ๗ เป็นอนารัมมณธรรม อินทรีย์ ๕ เป็นอนารัมมฌารัมมณธรรม อินทรีย์ ๙ 
เป็นสารัมมฌารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มีชีริตินทรีย์ เป็นสารัมมณ 
รัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมฌารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณธรรม ก็มี 
เหตุ ๙ เป็นสารัมมณารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมณธรรม ก็มี 
กพฬิงการาหาร เป็นอนารัมมณธรรม อาหาร ๓ เป็นสารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี เป็น 
อนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี 

ผัสสะ ๖ เป็นอนารัมมณารัมมณธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นสารัมมณารัมมณ 
ธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เป็นอนารัมมณารัมมณธรรมมโนวิญญาณธาตุ 
เป็นสารัมมฌารัมมณธรรม ก็มี เป็นอนารัมมณารัมมฌธรรม ก็มี 
ทิฏฐาทิวาร 

[๑๑๑๑] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นทิฏฐธรรม ขันธ์ไหนเป็นสุตธรรม 
เป็นมุตธรรม เป็นริญญาตธรรม ขันธ์ไหน ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม , ใช่ 
มุตธรรม ไม่ใช่ริญญาตธรรม ฯลฯบรรดาจิต ๗ ชิตไหน เป็นทิฏฐธรรม เป็น 
สุตธรรม เป็นมุตธรรมเป็นริญญาตธรรม ขันธ์ไหน ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม 
ไม่ใช่มุตธรรม ไม , ใช่ริญญาตธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 524 

รูปขันธ์ เป็นทิฏฐธรรม ก็มี เป็นสุตธรรม ก็มี เป็นมุตธรรม ก็มี ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่ 
มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม ก็มี ขันธ์ ๔ไม , ใช่ทิฏฐธรรม ไม , ใช่สุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็น 
วิญญาตธรรม 

รูปายตนะ เป็นทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม สัททายตนะ 
ไม่ใช่ทิฏฐธรรม เป็นสุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม คันธายตนะ รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ ไม , ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม เป็นมุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม อายตนะ ๗ 
ไม่ใช่ทิฏฐธรรมไม่ใช่ลุ;ตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 

รูปธาตุ เป็นทิฏฐธรรม ไม , ใช่สุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม สัททธาตุ 
ไม่ใช่ทิฏฐธรรม เป็นสุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 
ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม เป็นมุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม ธาตุ ๑๓ ไม่ใช่ทิฏฐธรรม 
ไม่ใช่สุตธรรม ไม , ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 

สัจจะ ๓ ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม ทุกขสัจ 
เป็นทิฏฐธรรม ก็มี เป็นสุตธรรม ก็มี เป็นมุตธรรม ก็มีไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม , ใช่ 
มุตธรรม ก็มี เป็นวิญญาตธรรม 

อินทรีย์ ๒๒ ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม , ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 
เหตุ ๙ ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม , ใช่สุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 
อาหาร ๔ ไม , ใช่ทิฏฐธรรม ไม , ใช่สุตธรรม ไม่ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 
ผัสสะ ๗ ไม่ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม , ใช่มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 
เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ ไม , ใช่ทิฏฐธรรม ไม่ใช่สุตธรรม ไม่ใช่ 
มุตธรรม เป็นวิญญาตธรรม 

กุสลติกาทิวาร 

[๑๑๑๒] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นกุศล ขันธ์ไหน เป็นอกุศล 
ขันธ์ไหน เป็นอัพยากฤต ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน เป็นกุศล ชิตไหน เป็นอกุศล 
จิตไหน เป็นอัพยากฤต 

รูปขันธ์ เป็นอัพยากฤต ขันธ์ ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นอัพยากฤต อายตนะ ๒ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤต 

ก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 525 

ธาตุ ๑๖ เป็นอัพยากฤต ธาตุ ๒ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี 

สมุทยสัจ เป็นอกุศล มัคคสัจ เป็นกุศล นิโรธสัจ เป็นอัพยากฤตทุกขสัจ เป็น 
กุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี 

อินทรีย์ ๑๐ เป็นอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย์ เป็นอกุศล อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ 
เป็นกุศล อินทรีย์ ๔ เป็นกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี อินทรีย์ ๖เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี 
เป็นอัพยากฤตก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ เป็นอกุศล กุศลเหตุ ๓ เป็นกุศล อัพยากตเหตุ ๓ เป็นอัพยากฤต 

กพฬิงการาหาร เป็นอัพยากฤต อาหาร ๓ เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤต 

ก็มี 

ผัสสะ ๖ เป็นอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี เป็น 
อัพยากฤตก็มี 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เป็นอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุ เป็นกุศลก็มี เป็น 
อกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี 
เวทนาติกวาร 

[๑๑๑๓] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันธ์ไหน สัมปยุต 
ด้วยทุกขเวทนา ขันธ์ไหน สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ บรรดาจิต ๗ จิตไหน 
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา จิตไหน สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา ชิตไหน สัมปยุตด้วย 
อทุกขมสุขเวทนา 

ขันธ์ ๒ กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือ 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 

ขันธ์ ๓ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขม 
สุขเวทนาก็มี 

อายตนะ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือ 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา มนายตนะ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
ก็มี สัมปยุตด้วยอทุก 1 ขมสุขเวทนาก็มี ธัมมายตนะสัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วย 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 526 

ทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุก 1 ขมสุขเวทนาก็มี กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา 
หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 

ธาตุ ๑๐ กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต 
ด้วยอทุกขมสุขเวทนา ธาตุ ๕ สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุ สัมปยุตด้วย 
สุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต 
ด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี ธัมมธาตุ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี 
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วย 
สุขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี 
สัจจะ ๒ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีนิโรธสัจ 
กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุข 
เวทนา ทุกขสัจ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข 
เวทนาก็มี กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุต 
ด้วยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี 

อินทรีย์ ๑๒ กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือ 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อินทรีย์ ๖ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข 
เวทนาก็มี อินทรีย์ ๓ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วย 
อทุกขมสุขเวทนาก็มี ชีริตินทรีย์ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีกล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนาหรือสัมปยุตด้วย 
ทุกขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ก็มี 

โทสะที่เป็นอกุศลเหตุ สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เหตุ ๗ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี โมหะที่เป็นอกุศลเหตุ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุต 
ด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 

กพฬิงการาหาร กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
หรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาหาร ๓ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา 
ก็มี สัมปยุตด้วยอทุก 1 ขมสุขเวทนาก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 527 

ผัสสะ ๕ สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา กายสัมผัส สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี 
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วย 
ทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 

เวทนา ๗ กล่าวไม , ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนา หรือสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา หรือ 
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา 

สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา กายวิญญาณสัมปยุต 
ด้วยสุขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี มโนวิญญาณธาตุ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี 
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี 
ริปากตึกวาร 

[๑๑๑๔] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นวิปากธรรม ขันธ์ไหนเป็นริปาก 
ธัมมธรรม ขันธ์ไหน เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรม ฯลฯบรรดาจิต ๗ ชิตไหน 
เป็นริปากธรรม ชิตไหน เป็นริปากธัมมธรรมจิตไหน เป็นณววิปากนริปากธัมม 
ธรรม 

รูปขันธ์ เป็นเนวริปากนวิปากธัมมธรรม ขันธ์ ๔ เป็นริปากธรรมก็มีเป็นวิปากธัมมธรรม 
ก็มี เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี 

อายตนะ ๑๐ เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรม อายตนะ ๒ เป็นริปากธรรมก็มี เป็น 
ริปากธัมมธรรมก็มี เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี 

ธาตุ ๑๐ เป็นเนวริปากนริปากธัมมธรรม ธาตุ ๕ เป็นวิปากธรรม มโนธาตุเป็นวิปาก 
ธรรมก็มี เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒ เป็นริปากธรรมก็มีเป็นริปากธัมมธรรมก็มี 
เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี 

สัจจะ ๒ เป็นริปากธัมมธรรม นิโรธสัจ เป็นณววิปากนวิปากธัมมธรรมทุกขสัจ เป็น 
ริปากธรรมก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี 

อินทรีย์ ๗ เป็นเนววิปากนริปากธัมมธรรม อินทรีย์ ๓ เป็นริปากธรรมอินทรีย์ ๒ 
เป็นริปากธัมมธรรม อัญญินทรีย์ เป็นริปากธรรมก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี อินทรีย์ ๙ เป็น 
ริปากธรรมก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 528 

เหตุ ๖ เป็นวิปากธัมมธรรม อัพยากตเหตุ ๓ เป็นวิปากธรรมก็มี เป็นเนววิปาก 
นวิปากธัมมธรรมก็มี 

กพฬิงการาหาร เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรม อาหาร ๓ เป็นริปากธรรมก็มี เป็น 
ริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี 

ผัสสะ ๕ เป็นริปากธรรม มโนธาตุสัมผัส เป็นวิปากธรรมก็มี เป็นเนววิปากนวิปาก 
ธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นวิปากธรรมก็มี เป็นริปากธัมมธรรมก็มี เป็นเนว 
ริปากนริปากธัมมธรรมก็มี 

เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เป็นริปากธรรม มโนธาตุเป็นริปากธรรม 
ก็มี เป็นณววิปากนริปากธัมมธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุ เป็นริปากธรรมก็มี เป็นริปากธัมมธรรม 
ก็มี เป็นณวริปากนริปากธัมมธรรมก็มี 
อุปาทินนุปาทานิยติกวาร 

[๑๑๑๕] ขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมขันธ์ไหน 
เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ขันธ์ไหน เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม ฯลฯ 
บรรดาจิต ๗ จิตไหน เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม จิตไหน เป็นอนุปาทินนุปาทานิย 
ธรรม จิตไหน เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม 

รูปขันธ์ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีขันธ์ ๔ 
เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม 
ก็มี 

อายตนะ ๕ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททายตนะ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อายตนะ ๔ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี อายตนะ ๒ เป็น 
อุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 529 

ธาตุ ๑๐ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม สัททธาตุ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ธาตุ ๕ 
เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีธาตุ ๒ เป็นอุปาทินนุปาทานิย 
ธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี 
สมุทยสัจ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม สัจจะ ๒ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม 
ทุกขสัจ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี 

อินทรีย์ ๙ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม โทมนัสสินทรีย์ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
อินทรีย์ ๓ เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อินทรีย์ ๙เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี 
เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม กุศลเหตุ ๓ เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี อัพยากตเหตุ ๓ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็น 
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี 

กพฬิงการาหาร เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี 
อาหาร ๓ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุ 
ปาทานิยธรรมก็มี 

ผัสสะ ๕ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม มโนธาตุสัมผัส เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม 
ก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี 
เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมมโนธาตุ 
เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีมโนวิญญาณธาตุ เป็นอุปาทินนุ 
ปาทานิยธรรมก็มี เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรมก็มีเป็นอนุปาทินนานุปาทานิยธรรมก็มี 
ริตักกติกวาร 

[๑๑๑๖] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นสริตักกสวิจารธรรมขันธ์ไหน เป็น 
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ขันธ์ไหน เป็นอริตักกาวิจารธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ ชิตไหน 
เป็นสวิตักกสัวิจารธรรม จิตไหนเป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม จิตไหน เป็นอริตักกา 
วิจารธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 530 

รูปขันธ์ เป็นอวิตักกาวิจารธรรม ขันธ์ ๓ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มีเป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี สังขารขันธ์ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
ก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มีกล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
สริตักกสวิจารธรรม หรืออริตักกวิจารมัตตธรรม หรืออริตักกาวิจารธรรมก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นอริตักกาวิจารธรรม มนายตนะ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี 
เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี ธัมมายตนะ เป็นสริตักกสวิจาร 
ธรรมก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็น 
สวิตักกสวิจารธรรม หรือเป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม หรือเป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี 
ธาตุ ๑๕ เป็นอริตักกาวิจารธรรม มโนธาตุ เป็นสริตักกสวิจารธรรมมโนริญ 
ญาณธาตุ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจาร 
ธรรมก็มี ธัมมธาตุ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็น 
อริตักกาวิจารธรรมก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสริตักกสวิจารธรรมหรือเป็นอริตักกวิจาร 
มํเตตธรรม หรือเป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี 

สมุทยสัจ เป็นสริตักกสวิจารธรรม นิโรธสัจ เป็นอริตักกาวิจารธรรมมัคคสัจ 
เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี 
ทุกขสัจ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรม 
ก็มี กล่าวไม , ได้ว่า เป็นสริตักกสวิจารธรรมหรือเป็นอริตักกวิจารมัตตธรรม หรือเป็น 
อริตักกาวิจารธรรมก็มี 

อินทรีย์ ๕ เป็นอริตักกาวิจารธรรม โทมนัสสินทรีย์ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม 
อุเปกขันทรีย์ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มีอินทรีย์ ๑๑ เป็น 
สริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี 
อกุศลเหตุ ๓ เป็นสริตักกสวิจารธรรม เหตุ ๖ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็น 
อริตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี 

กพฬิงการาหาร เป็นอริตักกาวิจารธรรม อาหาร ๓ เป็นสวิตักกสัวิจารธรรม 
ก็มี เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกวิจารธรรมก็มี 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 531 

ผัสสะ ๕ เป็นอวิตักกาวิจารธรรม มโนธาตุสัมผัส เป็นสริตักกสัวิจารธรรม 
มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มี เป็นอริตักกวิจารมัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกา- 
ว จารธรรมก็มี 

เวทนา ๕ สัญญา ๕ เจตนา ๕ จิต ๕ เป็นอริตักกาวิจารธรรมมโนธาตุ 
เป็นสริตักกสวิจารธรรม มโนวิญญาณธาตุ เป็นสริตักกสวิจารธรรมก็มีเป็นอริตักกวิจาร 
มัตตธรรมก็มี เป็นอริตักกาวิจารธรรมก็มี 
รูปทุกวาร 

[๑๑๑๗] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นรูปธรรม ขันธ์ไหนเป็นอรูปธรรม 
ฯลฯ บรรดาชิต ๗ จิตไหน เป็นรูปธรรม จิตไหนเป็นอรูปธรรม 

รูปขันธ์ เป็นรูปธรรมขันธ์ ๔ เป็นอรูปธรรม 

อายตนะ ๑๐ เป็นรูปธรรม มนายตนะ เป็นอรูปธรรม ธัมมายตนะ เป็น 
รูปธรรมก็มีเป็นอรูปธรรมก็มี 

ธาตุ ๑๐ เป็นรูปธรรม ธาตุ ๗ เป็นอรูปธรรม ธัมมธาตุ เป็นรูปธรรมก็มี 
เป็นอรูปธรรมก็มี 

สัจจะ ๓ เป็นอรูปธรรม ทุกขสัจ เป็นรูปธรรมก็มี เป็นอรูปธรรมก็มี 

อินทรีย์ ๗ เป็นรูปธรรม อินทรีย์ ๑๔ เป็นอรูปธรรม ชีริตินทรีย์ เป็นรูปธรรม 
ก็มี เป็นอรูปธรรมก็มี 

เหตุ ๙ เป็นอรูปธรรม 

กวฬิงการาหาร เป็นรูปธรรม อาหาร ๓ เป็นอรูปธรรม 

ผัสสะ ๗ เป็นอรูปธรรม 

เวทนา ๗ สัญญา ๗ เจตนา ๗ จิต ๗ เป็นอรูปธรรม 
โลกิยทุกวาร 

[๑๑๑๘] บรรดาขันธ์ ๕ ขันธ์ไหน เป็นโลกิยธรรม ขันธ์ไหนเป็นโลกุตตร 
ธรรม ฯลฯ บรรดาจิต ๗ ชิตไหน เป็นโลกิยธรรมจิตไหน เป็นโลกุตตรธรรม 



พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ - หน้าที่ 532 

รูปขันธ์ เป็นโลกิยธรรม ขันธ์ ๔ เป็นโลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตรธรรมก็มี 
อายตนะ ๑๐ เป็นโลกิยธรรม อายตนะ ๒ เป็นโลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตร 
ธรรมก็มี 

ธาตุ ๑๖ เป็นโลกิยธรรม ธาตุ ๒ เป็นโลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตรธรรมก็มี 
สัจจะ ๒ เป็นโลกิยธรรม สัจจะ ๒ เป็นโลกุตตรธรรม 
อินทรีย์ ๑๐ เป็นโลกิยธรรม อินทรีย์ ๓ เป็นโลกุตตรธรรม อินทรีย์ ๙เป็น 
โลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตรธรรมก็มี 

อกุศลเหตุ ๓ เป็นโลกิยธรรม เหตุ ๖ เป็นโลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตรธรรมก็มี 
กพฬิงการาหาร เป็นโลกิยธรรม อาหาร ๓ เป็นโลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตรธรรมก็มี 
ผัสสะ ๖ เป็นโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เป็นโลกิยธรรมก็มีเป็น 
โลกุตตรธรรมก็มี 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ เจตนา ๖ จิต ๖ เป็นโลกิยธรรม มโนวิญญาณธาตุ เป็น 
โลกิยธรรมก็มี เป็นโลกุตตรธรรมก็มี 

หัวข้อธรรมที่แสดงมาคือ อภิญญา อารัมมณะ ๒ ทิฏฐะ กุศลเวทนาวิปาก 
อุปาทินนะ วิตก รูป โลกิยะ ฉะนี้แล 

ธัมมหทยวิภังค์ จบบริบูรณ์ 
ริกังคปกรณ์ จบ 



